GUSAU ТА MALAM SAMBO 


Bello Muhammad Gusau 
Sa'idu Muhammad Gusau 


Benchmark Publishers Limited 
Kano-Nigeria 


Benchmark Publishers Limited 
Abuja Bauchi Gusau Enugu Ibadan Kano Minna Zaria 


© Bello Muhammad Gusau & Sa'idu Muhammad Gusau, 2012 


An fara bugun cyclostyled a 1979 

An sake bugun cyclostyled a 1980 

An sake bugun cyclostyled a 1982 
An fara bugun dab'i a shekarar 1984 
An sake tsarawa da dab’insa а 2012 


ISBN 978 -978-8130-56-9 


Ва а yarda а sarrafa wannan littafi ta kowace hanya 
ba, kamar sake buga shi, ko sake masa wata kama, ko 
kuma fassara shi zuwa wani harshe sai da rubutaccen 

izinin mawallafansa 


Benchmark Publishers Limited 
Kano-Nigeria 


ABUBUWAN DA КЕ CIKI 
Shafi 


Godiya 
Sadaukarwa 
Alasambarka 


Gabatarwa 


BABI NA DAYA 

1.0 TARIHIN RAYUWAR MANMAN SAANA 
А TAKAICE : Н 

1.1 Asali da Nasabar Shata 

1.2 Haihuwar Shata da 


BABI NA BIYU 
2.0 KAFUWAR GUSAU DA 
HABAKARTA 


2.1 Iyakacin Kasar Gusau da Yanayinta 
2.2 “Yandoto: 


2.3 Zuwan su Alhaji Mustafa da 
Abdurrahmani а ‘Yandoto : : : 10 


2.4 Ваууапаг Shehu Usmani Dantodiyo 
da Jihadi | : н f 13 


2.5 Gusau a Zaman Farko (Tsohon Zama): У 17 
2.5.1 Cinye “Yandoto н : | : 19 


2.5.2 Wasu Garuruwan da Malam 
Muhammadu Sambo ya Zauna | : 23 


2.6 Gusau а Хата па Biyu (Ѕабоп Хата) : Н 26 
2.6.1 Dalilan Komawa Wurinsu па Farko : 26 
2.6.2 Yanayin Kafa Birnin Gusau | : 30 
2.7 Habakar Garin Gusau : : : 30 
2.7.1 Ganuwa da Kofofin BirninGusau : : 31 


2.7.2 Bunkasar Gusau ta Yake- wake 
da Zuwan Baki; : : : 32 


2.7.3 Zuwan Turawa Gusau: : : : 38 


(i 


2.7.4 Wasu Unguwoyin Gusau : : : 42 


BABI NA UKU 
3.0 SARAUTA A GUSAU : : : 48 
3.1 Gidajen Sarautar Gusau ; { : 48 
3.1.1 Gidan ‘Yandotawa na Alhaji Umaru х 49 
3.1.2 Gidan Ashafawa па Malam 
Muhammadu Sambo dan Ashafa : : 49 
3.1.3 Gidan Malam Umaru Malam ; : 50 
3.2 Tsarin Sarakunan Gusau Е : : 50 
3.3 Tarihin Rayuwar Ѕагакипап Gusau : : 53 
3.3.1 Malam Muhammadu Sambo 
dan Ashafa (1799-1827) ; н A 54 
3.3.2 Sarkin Katsinan Gusau, 
Abdulkadir (1827-1867) : - : 57 
3.3.3 Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu 
Modibbo (1867-1876): я 6 я 58 
3.3.4 Ѕагкіп Katsinan Gusau, Muhammadu 
Tuburi (1876-1887) : 5 ; 59 
3.3.5 Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu 
Gide (1887-1900) : : : : 60 
3.3.6 Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu 
Murtala (1900-1916) : : : 60 
3.3.7 Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu 
Dangidan (1916-1917) : к : 63 
3.3.8 Sarkin Katsinan Gusau, Malam Umaru 
Malam (1917-1929) : У : 64 
3.3.9 Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu 
Mai’akwai (1929-1943) : ; н 66 
3.3.10 Sarkin Kudun Gusau, Usman dan 
Sama ila (1943-1945) Н ; Е 66 
3.3.11 Marafa Ibrahim (1945-1948) | : 67 
3.3.12 Sarkin Kudun Gusau, 
Muhammadu (1948-1951) : < : 68 


— (vj 


3.3.13 Sarkin Kudun Gusau, Alhaji 


Sulaimanu (1951-1984) : ч : 68 
3.3.14 Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu 

Kabir Danbaba (31/8/1984-) ; х 70 
3.4 Jerin Sarakunan Gusau : ; : 75 
3.5 Sarakunan Gusau Dangane da 

Gidajen Sarauta : : ; : 76 
BABI NA HUDU 
4.0 MULKIN KASAR GUSAU : : : 79 
4.1 Yanayin Mulki Kafin Zuwan Fulani : 79 
4.2 Mulkin Gusau а Daular Sakkwato ; : 81 
4.2.1 Ikon Sarkin Gusau : : : : 82 
4.2.2 Tsarin Albashin Sarakuna : : : 83 
4.2.3 Kudaden Shiga : : н : 83 
4.2.4 Tsarin Shari’a : : : | 84 
4.2.5 Hanyar Sanarwa : з : : 84 
4.3 Tsarin Mulkin Gusau Bayan 
Zuwan Turawa : І : : : 84 

4.3.1 Ikon Sarkin Katsinan сва а 

Mulkin Turawa : : : : 87 
4.3.2 Wakilin Sarkin Musulmi : : : 89 
4.3.3 Hukumar Gudanar da ES Akan 

Yanki : ; : : : 91 
4.3.4 Gusau a Tsarin Kananan 

Hukumomi, 1976 : : ; : 91 
4.3.5 Majalisar Sarkin Katsinan Gusau : 93 
4.3.6 Shari'a Е : : Е ; 94 
BABI NA BIYAR 
5.0 GUSAU A JIHAR ZAMFARA : : 98 
5.1 Daular Zamfara | : А Е 98 


— (jJ 


5.1.1 Faduwar Daular Zamfara 
5.1.2 Sarakunan Zamfara : 


5.1.3 Share Fage ga Dawo da Mulkin Zamfara 


5.2 Yakin Neman Jihar Zamfara 
5.3 Kirkiro Jihar Zamfara : 


5.4 Gusau a Matsayin Babban Birnin 
Jihar Zamfara 


5.5 Kirkiro Masarautun Yanka da Ikonsu 
5.5.1 Majalisar Sarakuna ta Zamfara 

5.6 Gusau a Matsayin Masarautar Yanka : 
5.6.1 Majalisar Masarautar Gusau 

5.6.2 Hakimai a Masarautar Gusau 

5.7 Siyasa da Jam’iyyu a Gusau 

5.7.1 Jamhuriya ta Daya (1960-1966) 
5.7.2 Jamhuriya ta Biyu (1979-1983) 
5.7.3 Jamhuriya ta Uku (29/5/1999-) 


BABI NA SHIDA 
6.0 TSARIN ILMI A GUSAU 


6.1 Ilmin Addinin Musulunci 

6.1.1 Makarantun Allo 

6.1.2 Makarantun Littattafai 

6.2 Tsarin Ilmin Boko : 

6.2.1 Hukumar Шип Karama, 1964 

6.2.2 Karamar Hukumar Ilmi ta Gusau, 1976 
6.2.3 Makarantun Firamare 

6.2.4 Makarantar Firamare ta Township 
6.2.5 Makarantun Yaki da Jahilci 


6.2.6 Makarantun Sakandare a Gusau 
6.2.7 Manyan Makarantun Ilmi а Gusau 


101 
102 
105 
107 
109 


110 
116 
119 
120 
121 
123 
125 
126 
128 
131 


138 
138 
140 
143 
147 
149 
150 
153 
153 
156 


156 
161 


BABI NA BAKWAI 


7.0 AL’,ADUN MUTANEN GUSAU : : 163 
71 Ма'апаг Al’ada : : ; | 163 
7.2 Wasu Halaye da Dabi’un Gusawa : а 163 
7.3 Bukukuwan АГайа а Gusau : я : 164 
7.3.1 Bikin Аше : : : ; : 164 
7.3.2 Bikin Zanen Suna : : : Е 170 
7.3.3 Bikin Salla Karama : : : 171 
7.3.4 Bikin Salla Babba : : ; | 172 
7.4 Wasannin Gargajiya а Gusau : : 173 
7.41 Wasannin Yara Maza : ; : 173 
7.4.2 WasanninYara Mata : Е : 176 
7.4.3 Wasan Wauwo ` ; ; ; 184 
7.5 Таѕһе a Gusau | : ; : 185 
7.5.1 Tashen Yara Maza : : : : 185 
7.5.2 Таѕһеп ‘Yanmata : : : : 188 
BABI NA TAKWAS 

8.0 SANA’O’I A GUSAU : : 3 191 
8.1 Sana’o’in Gargajiya : : : : 191 
8.1.1 Noma : : : | : 191 
8.1.2 Saka ; : : : : 194 
8.1.3 Rini | : Е | : 196 
8.14 Kira : | ? : : 197 
8.1.5 Jima Е : Я : А 199 
8.1.6 Dukanci - | : : | 201 
8.1.7 Wanzanci А : : : : 202 
8.2 Sana’o’in Zamani (Masana’ antu) : : 204 
8.2.1 Masakar Zamfara : : : : 204 
8.2.2 Gidan Man Gyada da Angurya : к 205 
8.2.3 Gidan Mintin Abdallah a Gusau : Я 205 


8.2.4 Masana’antar Kere-Keren Zamani 


(i 


Та Muhammadiyya : ; х : 206 
8.2.5 Hukumar Habaka ушкан саш 


{а Gusau ‹ : 207 
8.2.6 Hukumar НабаКа Ayyukan Gona 

ta Sakkwato : Е 216 
8.2.6.1 Yankin Gabas па Hukumar Gona 

ta Gusau : : : 219 
8.2.7 Sauran Masana’antu Калай: : : 219 
BABI NA TARA 
9.0 KASUWANCIN MUTANEN GUSAU : 222 
9.1 Yanayin Kasuwanci a Gusau : | : 222 
9.2 Kasuwanni : : : : : 223 
9.2.1 Kasuwar Cikin Gari 5 : : 223 
9.2.2 Kasuwar Tudun Wada 5 : : 225 
9.2.3 Kasuwar Sabon Gari : : : 226 
9.3 Kamfanonin Kasuwanci : : 226 
9.4 Shahararrun Attajirai : : : : 228 
9.5 Bankunan Kasuwanci da na йы Noma : 234 
BABI NA GOMA 
10.0 SALSALAR MUTANEN GUSAU 

NA FARKO : А : : 236 
10.1 Zuriyar “Yandotawa ta Alhaji Umaru : 236 
10.1.1 Muhammadu Liman Babba : : : 236 
10.1.2 Dangaladina Usamatu : : : 238 
10.1.3 Fate : : : : : 252 
10.1.4 Garba : : : : : : 264 
10.1.5 Dottiya 1 : : : : 266 


10.2 Zuriyar Ashafawa ta 
Malam Muhammadu Ashafa: : ; 268 
10.2.1 Muhammadu Maudo : : : ; 270 


— —— ш) —— 


10.2.2 Muhammadu Sambo dan Ashafa 
10.2.3 Muhammadu Dikko : 
10.2.4 Muhammadu Gimba : 


Jawabin Kammalawa 
296 


Manazarta 
Rataye 


Rataye na 1: Yakin “Yandoto 
(Bello, 1964: 138-139) 


Rataye na П : Wakar Kewaye ta Nana Asma’u 


(Asma'u, 1964: 84-95 £ 108-119) : 


Rataye na III : Tarihin Asalin Gusau 
(Malam Tsoho, Bakin Masallacin 
Juma'a; Babu Shekara) 


Rataye na IB : Labarin Gusau (Isyaka Tsahe , 


Katsina, 1916: NAK/ KADCAPT/ 


O-AR-2/ 62, 1916) 


Rataye па В : Tarihin Salsalar ‘Yandotawa 
(Malam Tsoho) 


Rataye na BI: Tarihin Salsalar Ashafawa 
(Malam Tshoho) : : 


Rataye na ВП : Wasu Мази Mukaman Sarauta a 


Gusau (Hakinci da Shugabanci) : 


Rataye na BIII: Bayanin Takaitattun Bakake 


Rataye na ID: Gusau, Bello Muhammad: 
341 


Rataye па D: Gusau , Sa'idu Muhammad : 
343 


274 
285 
293 


301 
318 


318 


319 


321 


324 


325 


327 


328 
340 


SADAUKARWA 


Da yardar Allah, mai girma da daukaka, muna 
sadaukar da wannan littafi ga Alhaji Umaru da Alhaji Mustafa 
da Malam Abdurrahman da Malam Muhammadu Ashafa da 
Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa da Jama’arsu saboda 
gwagwarmayar da suka yi wajen kafa garin Gusau da raya 
mutanenta. 


Haka kuma zuwa ga iyayenmu, Malam Muhammadu 
Dankullum da Hajiya A/’ishatu (Indo) da Hajiya 
Hadiza(Yawo) da Hajiya Hauwa (Amarya) da Hajiya Indo 
(Lela) da sauran iyayenmu maza da mata wadanda suka yi 
mana tarbiyya mai nagarta, da aza mu kan hanya ta Kwarai. 


Allah ya jikan su, ya gafarta masu, ya kuma saka masu 
da fiyayyen alherinsa, amin. 


GODIYA 


Dukkan Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin Talikai, 
tsira da amincin Allah su kasance ga shugabanmu kuma 
Manzonmu, Annabi Muhammadu, fiyayyen halittu. 

Tun lokacin da muka fara rubuta wannan littafi na 
tarihin Gusau har zuwa lokacin da muka Kare shi muka yi ta 
samun taimakon littattafai da bayanai da wasu kayan tarihi iri 
— iri daga mutane daban-daban wadanda suke ba za mu iya 
kawo sunayensu duka a wajen godiya ba, sai dai mu fadi wasu 
daga cikinsu, kamar haka: 

Da farko, muna mika godiyarmu ga Wazirin 
Sakkwato, Dr. Alhaji Muhammadu Junaidu wanda ya ba mu 
damar yi masa tambayoyi a kan tarihin Gusau tare da ba mu 
izinin duba wasu littattafansa, musamman littafinsa na Tarihin 
Fulani. Mun gode Kwarai da gaske, Allah ya yi masa gafara, 
ya kuma jikan sa, amin. 

Muna gode wa Dr. Garba Nadama, Tsohon Gwamnan 
Jihar Sakkwato ta da wanda ya ba mu damar amfani da 
littafinsa, The Ebolution of a City, da ya rubuta a kan tarihin 
Gusau, da kuma makalarsa wadda уа gabatar kan tarihin jihadi 
a Kauran- Namoda da Gusau a taron Kara wa juna ilimi game 
da daular Sakkwato a 1979. Haka kuma ya sami damar duba 
wannan littafi da ba mu shawarwari da gyare-gyare, duk da 
yake ba shi da cikakken lokaci. Allah ya saka masa da alheri, 
ya kyautata bayansa, amin. 

Bayan haka, muna mika godiyarmu ga Garkuwar 
Sakkwato, Alhaji Abdu Gusau wanda ya taimaka mana ya 
dauki nauyin Kara duba wannan littafi da gyara shi. Sannan 
kuma da Dangaladiman Waziri, Malam Attahiru, Wakilin 
Sarkin Musulmi a Gusau wanda ya ba mu wasu bayanai masu 
ma’ana ainun da Dr. Abdullahi Rafi Augi, Daraktan Hukumar 
Tarihi ta Sakkwato ta da saboda sadaukar da lokacinsa da ya 
yi a duk lokacin da muka zo tattaunawa da shi a kan wasu 
muhimman mas’aloli. Shi ma ya yi mana wasu gyare- gyare 
masu inganci, hasali ma dai, shi ne ya yi ta fadakar da mu da 
Kara ba mu Kwarin gwiwa dangane da sake tsara littafin. 

Kuma muna godiya ga Alhaji Isa Abdullahi, Manajan 
Yanki na Hukumar Habaka Ayyukan Gona da Raya Karkara 


ta Sakkwato, yankin Gabas а Gusau saboda gare shi ne muka 
sami wasu littattafai kan tarihin wannan hukuma. 

Madam Jean Boyd, ma'aikaciya a Hukumar Tarihi, 
Sakkwato a da, ita ma ta bayar da tata gudummawa wajen 
karanta wannan littafi da ba mu shawarwari. 

Malam Umaru Danda Dogon Daji, Sakatare na Ilimi a 
Karamar Hukumar Ilimi ta Gusau a da уа taimake mu da 
bayanai game da yanayi da tsarin ilimi a Gusau, musamman 
bayan zuwan Turawa. 

Matuka kuma muke yi wa mahaifinmu Malam 
Muhammadu Dankullum dan Malam Muhammadu Buhari 
dan Malam Muhammadu Tukur kebantacciyar godiya saboda 
kyakkyawar tarbiyyar da ya yi mana. Allah ya gafarta masa, 
ya yi masa rahama, ya kyautata makwancinsa, amin. 

Haka kuma muna gode wa Malam Umaru Guruje da 
Malam Muhammadu Bawa Nazaure da Malam Ahmadu dan 
Muhammadu Kunkura da Alhaji Yahaya Kofar Mani, Gusau 
da Liman Mahe da Alhaji Abubakar Dembo da Malam 
Wadatau na Malam Mahammdu Dankullum da Malam Garba 
'Dankarami da Alhaji Sa'idu Dan'agwai da Baba Garba 
Dan'aya. Allah ya saka masu da alheri. 

Har wa yau, muna matukar gode wa Sarkin Katsinan 
Gusau, Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba da Mayana Alhaji 
Amadu Rufa’i da Kogon Wonaka, Alhaji Abdulkadir da 
Madawaki, Alhaji Shehu, su ma sun ba da gagarumar 
gudummawarsu. Allah ya biya su da alherinsa. 

Malam Habibu Alhasan da Alhaji Abubakar (Buba) 
Maigoro da Alhaji Usman Dangwaggo Bungudu, OON da 
Alhaji Umaru Sambo, su ma muna godiya a gare su saboda 
goyon baya da shawarwari kyawawa da suka ba mu. 

Sannan kuma muna gode wa Malam Maiwada Sarkin 
Tsabta, Karamar Hukuma ta Gusau da Alhaji Umaru Dembo 
da Alhaji Ibrahim Galadima, Wamban Gusau da Alhaji 
Ahmad Sharu da Engr. Dama Abdullahi Gusau da Malam 
Umaru Ahmed da Ibrahim Shehu Liman Zariya da Malam 
Garba Maikanti da Malam Nasiru Muhammad Gusau da 
Malam Sirajo Labbo Gusau saboda gudummawar da suka ba 
da daban-daban. Allah ya saka masu da alheri, amin. 


Akwai kuma wasu littattafai da muka yi amfani da 
taswirorin da Ке cikinsu, matuka muke godiya ga 
mawallafansu. 

Bayan wannan, muna mika godiyarmu ta musamman 
ga Farfesa Abdulkadir 'Dangambo da Malam Muhammadu 
Balarabe Umar da Dr. Ahmad Magaji wadanda suka taimaka 
wajen tace wannan littafi. Allah ya saka masu da alheri. 

Haka kuma muna yi wa Malam Ado Ahmad Gidan 
Dabino da Anas Sa'idu Muhammad da Yusha'u Sa'idu 
Muhammad da Malam Auwalu Abdu Yahaya da Jibril 
Shv’aibu Adamu da Dr. Danjuma Sani da Al-Husseini S. 
'Burji wadanda suka ba da lokacinsu, suka taimaka wajen sake 
buga wannan sabon tsari na wannan littafi na Gusau ta Malam 
Sambo. Allah ya biya su ladan aikinsu, ya kuma saka masu da 
alheri, amin. 

A dunkule, muna yin godiya ga sauran jama’a 
wadanda suka taimaka ta kowane hali wajen cim ma nasarar 
wannan aiki ga baki daya. 


Bello Muhammad Gusau, 
Hukumar Птїп Larabci da Addinin Musulunci, 
Gusau, Jihar Zamfara, Nijeriya 


Sa idu Muhammad Gusau, 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya da Kimiyyar Harshe, 
Jami ar Bayero, Kano. 
Kano-Nijeriya 
Lahadi 8/1/2012 


4 xiii — 


GABATARWA 


Tarihi abu ne wanda yake sanar da jama'a rayuwar 
alummun da suka wuce dangane da halin zamansu da 
sana’arsu da al’adunsu da iliminsu da sauran abubuwan da 
tarihi yake dubawa. Rubutu a kan tarihin kowace al’umma abu 
ne mai wahala da neman dogon bincike don gudun rikitarwa 
da kuma biyar diddigin littattafan da aka rubuta don Kokarin 
tabbatar da hakikanin gaskiyarsa da kawar da shukuka. 

Wannan littafin na tarihin Gusau, mun lakaba masa 
suna, Gusau ta Malam Sambo kuma mun rubuta shi da nufin 
ya bayar da tarihin Gusau dangane da mutanenta na farko da 
kafuwarta da bunkasarta, sannan уа bambanta da wasu 
littattafan da suka rigaye shi ta bayar da bayanai game da 
adabi da al’adu da dabi’un da ake gudanarwa a Gusau tun daga 
farko har zuwa yanzu. 

Duk da yake wasu daga cikin kakanninmu na farko sun 
bar wasu rubuce-rubuce game da wannan tarihi, bai sa rubuta 
shi ya saukaka ba saboda kasancewar wutar da aka sha yi a 
cikin garin Gusau, mafi yawan abin da ke rubuce ya Kone. 
Daga cikin abubuwan da suka Kone akwai tutar da aka ba 
Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa wadda take like a 
tsinin mashi. 

Amma, Alhamdu Lillahi, an kuma samun wasu 
malamai wadanda suka taimaka da rubuta bayanai a kan 
tarihin Gusau. Daga cikinsu, akwai Nadama (1972), The 
Ebolution ofa City wanda ya rubuta a kan neman digirinsa na 
farko a fannin tarihi, a shekarar 1972'.Akwai kuma Malam 
Isyaka Tsafe, Katsina, wanda ya rubuta wasu bayanai cikin 
Ajami game da tarihin garuruwan Hausa. Daga cikin labaran 
da ya rubuta akwai labarin Gusau. Sai kuma wasu rahotanni 
da Turawan Mulki suka rubuta game da tarihin Gusau. Misali 
akwai Gusau District Notebook da Gusau District Re- 
Assessment, 1914 (NAK/ SOKOTOPROF/ S/ 2575) da kuma 
District Assessment Chafe, Kwiambana, Gusau, Kotorkoshi 


1 Ya gabatar da wannan bincike пе a Sashen Tarihi па Jami'ar Ahmadu Bello, Zaria. Shi 
wannan littafin ya kunshi tarihin Gusau dangane da kafuwarta, sannan da bayanin tsarin 
mulki da tattalin arzikin kasa na Gusau. 


| wh 


and Bungudu (NAK/ KADCAPT/ 222/1920) da sauran wasu 
bayanan Gusau jefi- jefi a cikin wasu littattafai. 

Daga cikin hanyoyin da muka yi amfani da su kuma 
domin samun Karin bayanai a kan tarihin na Gusau mun 
ziyarci tare da tambayar tsofaffin masana tarihin Gusau 
wadanda muka sami wasu abubuwa masu ma’ana da amfani 
game da tarihin daga bakunansu. 

Wasu daga cikin manufofin da suka sa mu rubuta 
wannan littafi sun hada da kasancewar mun tashi tare da iyaye 
da kakanni wadanda suke ba mu labarin Gusau dangane da 
mutanenta da yadda suke rayuwa ya taimaka mana Kwarai tare 
da bude mana Kofar yin bincike na wannan tarihi. 

Haka kuma fahimtar muhimmancin samun rubutaccen 
tarihi na garuruwa wanda zai ba jama’a masu tasowa haske 
game da garuruwan Kasar nan ya Kara sa mu himmatuwa 
wajen wannan aiki. 

Masu hikima suna cewa, dukkan abin da aka rubuta ya 
tabbata kamar zane a dutsi, muddin dai akwai rayuwa, wanda 
kuma ba a rubuta ba da sannu zai tafi kamar an yi ruwa an 
dauke. Son mu ga tarihin Gusau a rubuce kamar yadda 
wadansu suka fara rubuta shi, yana daya daga cikin manufofin 
rubuta littafin. 

Game da buga wannan littafi kuma, da farko an fara 
buga shi da keken rubutu na tafireta a shekarar 1979. Sai kuma 
aka sake buga shi bugun tafireta a 1980 bayan da Alhaji Abdu 
Gusau, Garkuwan Sakkwato da Dangaladiman Waziri Malam 
Attahiru, Wakilin Sarkin Musulmi a Gusau suka sake duba 
shi. Daga nan ne a shekarar 1982 aka dada buga shi da keken 
tafireta bayan da Dr. Garba Nadama, Gwamnan Jihar 
Sakkwato na da ya duba shi tare da ba da shawarwari masu 
inganci. 

Hukumar Tarihi ta Sakkwato ta ga wannan aiki sai ta 
yi na’am da shi, har ta ga ya kamata ta buga shi bugun dab’i. 
Don haka, Daraktan hukumar, Dr. Abdullahi Rafi Augi ya ba 
mu shawarar mu sake tsara littafin ta yadda zai dace da kowa 
da kowa wato masu nazari da binciken tarihi da dalibai da 
sauran mutane masu sha’awa. Wannan shawara tasa ta gamsar 
da mu Kwarai, amma ba mu sami damar gama aikin ba sai a 
1984 kuma а shekara ta 1984 ne aka yi masa bugun dab’i. 


A cikin wannan sabon tsari mun yi Kokari mu nuna 
inda muka samo bayananmu gwargwadon hali, idan a littafi 
ne mun bayar da sunansa da shafofi. Haka kuma idan hira ce 
muka yi da wani, ko wani ya yi da wani, shi ma mun bayyana 
sunansa. 

Amma abin lura a nan shi ne, а sa’ilin da muke aikin 
sake tsara littafin mun yi la’akari tare da kiyaye ginshiKan 
bayanai wadanda da su ne aka bi aka gina wannan tarihi, 
wanda yake canza su zai jawo ruguza aikin da muka yi tun 
farko. Ashe ke nan, mun lura da wasu abubuwa wadanda ke 
son gyara, muka gyara, sannan muka zo da wasu muhimman 
al’amuran tarihi sababbi da nau’o’in ci gaban da aka samu a 
Gusau tun daga shekara ta 1984 zuwa yau, 2012 muka shigar 
da su. Yin haka ya zama tilas ta yadda za a sami littafin ya zo 
da bayanai dalla-dalla. 

Muna fata sake tsarin wannan littafin ya zama mai 
amfani ga masana da manazarta da daliban ilimi a makarantun 
sakandare da manyan makarantun ilimi da jami’o’i da sauran 
masu sha’awar bincike da sanin tarihin garuruwa da 
zamantakewar al umma. 

Allah ya taimake mu baki daya, amin. 


BABINA DAYA 
1.0 SUNAN GUSAU DA KIRARINSA 


Wannan babi 2а1 yi nazari ne game da asali da ma'anar 
kalmar Gusau tare kuma da fito da madosarta sannan za а 
kawo muhimman kirare-kirare wadanda ake yi wa garin 
Gusau. 


1.1 Sunan Gusau 


Akwai bambancin ra'ayoyi na masana tarihi dangane 
da sunan Gusau, wasu daga cikinsu sun hada da: 


1.1.1 Asali da Ma’anar Kalmar Gusau 


Muna ganin an samo kalmar Gusau ne daga gusa”, 
wato tafi, kamar ka ce, gusa daga nan, ko tafi daga nan. A 
luggace kalmar tana nufin gurgusawa? daga wani wuri zuwa 
wani waje. A ma’anar isdilahi wato ta zahiri ko ta aro kuwa 
kalmar tana nufin sunan gari. 


Alhassan (1990: 3) ya fassara kalmar Gusau kamar haka: 


С = Gaskiya haskenta ilmi, ilmi hasken gaskiya 

U = Uba taskarsa sana’a, sana’a taskar uba 

S = Sarauta manufarta adalci, adalci manufar sarauta 
A = Arziki tushensa noma, noma tushen arziki 

U = Uwa amfaninta taimako, taimako amfanin uwa” 


? Kalmar gusa tana nufin a daga zuwa wani wuri kadan (Awde, 1996: 56). A 
Kamusun Hausa (2006:177) an ba da ma’anar gusa da matsa. 

3Kamusun Hausa ya ba da ma’anar gurgusa da matsa ko zakuda kusa 
(CNHN, 2006: 176). 

4A wannan fassara, Gusau tana nufin uba da uwa ce, mai gaskiya, mai sarauta, 
mai arzuka na rayuwa, shi ya sa ake yi ма Gusau kirari da, ‘Gusau ta Sambo 
noma yaki inda babu mishkili ba huntu’. 


A‏ ت 


1.1.2 Wasu Dalilan Kiran Gusau 


Akwai wasu dalilai da dama wadanda masana tarihi da 
ilmin harshe suka bayyana game da sunan Gusau. Daga 
cikinsu akwai: 


i) A lokacin da mutanen Gusau suke zaune 
а Кауаууа” tare da Sarkinsu Malam Abdulkadir, 
sai suka fitini mutanen Rawayyar. Daga nan 
mutanen rawayya suka yi shawarar su kore su daga 
garinsu don su sami sakewa. An ce sun fahimci 
mutanen Wonaka (Gusau) ba su son gori, sai suka 
sami daidaituwar ra’ayi na su yi masu gori saboda 
ba su iya yaki da su. Don haka, a sakamakon wani 
abu da ya faru tsakanin mutanen Gusau da mutanen 
Rawayya, sai suka ce masu su gusa su ba su 
garinsu, ai ga nasu garin can ya zama kufai. 
Wannan magana ta hasguda mutanen Gusau, sai da 
sannu-sannu suka bar Rawayya, suka komo tsohon 
wurinsu. To, sai suka kira wannan wuri da suka 
dawo masa daga Rawayya, Gusau. Wato sun guso 
daga Rawayya zuwa Gusau, wurin da aka dawo 
gare shi (Hirar MMD da Kungiyar Mutane, 1956- 
1965). 


ii) Wata hanyar gurgusawar kuwa ita ce, 
ana ganin a lokacin da mutanen Gusau suka baro 
Rawayya ba su koma wa tsohon wurinsu na 
“Yargusau ba, sai suka gurgusa kadan daga gabas 
da ita, suka kafa garin Gusau a zama na biyu wato 
saran Salihu Dankambo°. To, sabili da wannan 
gurgusowar da suka yi daga tsohon zama zuwa 


“Garin Rawayya yana daya daga cikin garuruwa wadanda mutanen Gusau 
suka zauna domin neman mafaka, kuma daga Rawayya ne suka sake koma 
wa mazauninsu na Gusau. 

6Salihu Dankambo shi ne dan Jabba Ranen Alhaji Umaru ‘ya’yan Alhaji 
Mustafa.Shi kuma shahararren dan dambe ne kuma jarumi., daga nan, ya 
zamo Sarkin Yakin Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa har zuwa lokacin 
Sarkin Katsinan Gusau Malam Abdulkadir. 


د 


sabon zama sai suka kira shi Gusau wato wurin da 
aka guso zuwa gare shi. 


iii) Shi kuma Malam Isyaka Tsafe, Katsina 
(Isyaka Tsafe, Katsina, “Labarin Gusau”, a cikin 
Tarihin Labaran Garuruwan Hausa da ya rubuta 
da Ajami. NAK/KADCAPT/ 10-AR-2/62-1916) 
ya bayyana an samo sunan Gusau ne a lokacin da 
Malam Muhammadu Sambo ya ce wa jama'arsa, 
“Mu gurgusa kusa da Kwatarkwashi.” 

Ga abin da ya ce a cikin littafin nasa, “Asalin Gusau, 
Malam Sambo dan Ashafa da “Yandoton Daji ya fito, ya tafi 
'Degel, ya wo hijira ga Shehu Danfodiyo, da can Shehu ya ba 
shi tuta ta yaki, ya kai ma “Yandoton Daji yaki ya ci su. Ya 
koma Sabuwal ya zamna. Nan da nan ya kai ma Kuyambana 
yaki ran Safiyar salla... sunka zo sunka ci Gwari, sai sunka 
koma gida. Sa'annan ya taso daga Sabuwal, уа ce, “mu 
gurgusa kusa da Kwatarkwashi.” Shi am mafarin Gusau. Shi 
ya gina Gusau. Ya tashi daga Gusau ya sara Birnin Cediya. Ya 
shekara bakwai birnin Cediya kusa ga Kurku (Katsina, 
1916:1). 


iv) Malam Garba Dankarami ( Hira da 
MGD, Gusau 1978) ya nuna an samo sunan ne daga 
sunan wani maharbi da ake kira Gusau inda ya ce, 
“a lokacin da Malam Muhammadu Sambo ya baro 
‘Yandoto da nufin hijira daga gare ta da izinin 
Shehu Usmanu, sai ya yiwo yamma da shi da 
jama'arsa, suna tafiya har suka iso gab da gulbin 
Sakkwato, ya tarar da wani maharbi a wajen wanda 
ake ce masa Gusau, sai suka ajiye kayansu da nufin 
nan ne wurin da Shehu Usmanu ya yi masa ishara. 
Lokacin da Malam Muhammadu Sambo ya yi 
umurni da a ajiye kaya, sai shi ko maharbin nan ya 
tashi ya Kara gaba, bayan tashinsa ne sai suka kira 


wurin “Yargusau””. 


7 Wato sunan mazaunin Gusawa na farko ko sunan wata yunwa da aka yi a 
Kasar Hausa (CNHN, 2006: 176). 


— (s jh 


у) А Kamusun Hausa (CNHN, 2006:176) 
an nuna Gusau sunan babban birnin Jihar Zamfara 
ne. 


1.2 Kirarin Gusau 


Kamar yadda aka yi wa wasu garuruwa da wurare 
kirare-kirare don yi musu zuga da fito da su fili ga jama’a a 
Kasar Hausa, Gusau ma ba a bar ta a baya ba tana da nata 
kiraren. Ga wasu misalai daga cikinsu: 


Gusau ta Sambo Kanwar Daji 
Daga Gare ki sai ai Damara 


An yi wa Gusau wannan kirari saboda a lokacin da aka 
kafa ta tana а cikin surkukin daji ne kafin ta bunkasa har ma 
ta cika ta tumbatsa. Wasu kuma suna ganin Sakkwatawa da 
sauran wadansu mutane idan sun zo za su tafi wajen Katsina 
ko Kano ko Barno ko Bauchi ko Zariya da sauransu a Gusau 
ne ake yada zango a shirya wa tafiya sosai, daga nan ne kuma 
ake hada su da masu rakiya domin shiga daji mai surkuki 
ainun wanda ya Kunshi namun daji da ‘yan fashi®. To, saboda 
haka ne wasu suke yi wa Gusau kirari da Kanwar daji tun da 
tana makwabtaka da dajin. 


Gusau ta Sambo Dandin Hausa 
Kowaz zo Gusau Abinai shi Gusa 


Gusau ta sami wannan kirari a zamanin Sarkin 
Katsinan Gusau Malam Muhammadu Mai’akwai (1929- 
1943). Lokacin da sarakunan Gusau suka yi mulki tun daga 
Malam Abdulkadir har zuwa Sarkin Katsina Umaru Malam ba 
su bar mutane su sake da aikata bidi’a da masha’a ba. An nuna 
а lokacin Umaru Malam Ко kuwwa mai Karfi mutum ba zai yi 
ba balle kida, Umaru Malam duk ya hana don koyi da mutanen 
da suka wuce. Amma a lokacin Muhammadu Mai’akwai sai 
ya bar masu shagulgula da masha’a da kade-kade suka yi ta 
annashuwa a Gusau, wannan ya Kara jawo malalowar baki a 


8 Wato masu tare fatake su Kwace kayayyakinsu da dukiyoyinsu. 


$f 4 = 


Gusau. НаКа Кита aka yi muwafaka да lokacin zuwan jirgin 
kasa Gusau da Kauran Namoda. Don haka, sai Gusau ta cika 
da ayyukan jin dadi da sauran harkokin walwala. To, ta nan ne 
ta sami wannan kirari. 


Gusau ta Sambo Kali Mali, 
ta Sambo ko Kara Kuddi na 


A takaice ana nufi da wannan kirari Gusau ta kunshi 
abubuwa da yawa, ilimi da kudi da sana’o’1 iri-iri, mutum ko 
kara yake sayarwa zai sami kudin da zai ci abinci da shi har 
ma yayi arziki. Wannan kirari ya nuna irin shaharar da Gusau 
ta yi wajen kasuwanci da tashi tsaye haikan da yin sana’o’i 
kuma ga kasancewar Gusawa mutane ne wadanda ba su raina 
kadan. 


Gusau ta Sambo Kwarya mai Kashe Akushi, 
Takarda mai Kashe Turmin Lailai 


Shi kuma wannan kirari ya Kunshi yabo da zuga 
mutanen Gusau. Mutanen Gusau mutane ne masu yaji da 
juriya da dauriya wadanda ba a iya cinye su da yaki. Akwai 
misalin wani yaki da aka taba kawo wa Gusau wanda Sarkin 
Katsinan Maradi Danbaskore ya zo da shi. A wannan yaki 
Gusau ta nuna hakikanin jaruntaka duk da rashin yawan su 
inda suka kama wajen mutum 300 a matsayin bayi, suka kashe 
na kashewa, wasu ko suka gudu. Ta irin haka ne kwarya ta 
kashe akushi, kuma takarda ta kashe turmin lailai, komai ka 
zo da shi Gusau ta tsere ma. 


Wasu daga cikin kirare-kiraren Gusau kuma sun hada da: 


- Gusau ta Malam Sambo, in da naka Gusau (guso), in babu 
naka Gusau (guso), in ko da sharri ka zo to gurgusa ka gusa, 
in ka Ki jin bari, hoho za ka ji ka gushe; 


- Gusau gusa an nuhwa, ta Sambo dangalin mutanen Hausa. 


— (sJ 


- Gusau ta Sambo gurgusa Ка yi naka, ka gurgusa Ка ba wani 
naka; 


- Gusau ta Sambo dan gari mai sha’awa, kwaz zo shi yau da 
піууаг shi wuce sai ya nemi dan wuri ya zauna; 


- Gusau ta Sambo ba a kai maki yaki, ta Sambo garkuwar 
mutanen Sambo; 


- Gusau ta Sambo noma yaki inda babu mishkili ba huntu; 


- Gusau ta Sambo tsangayar malamai, gidan Malam Gwani da 
Malam Buda; 


- Gusau ta Sambo dindimar alkarya, mai kasuwa da filin idi, 
ta Sambo Kanon mutanen yamma; 


- Gusau ta Malam Sambo garin Sarakunan Musulunci inda 
dan talakka ke zaman shi shi wala (Alhassan, 1990: 5); 


- da sauransu. 


Wannan babi ya yi bayani ne dangane da sunan Gusau 
da asalin kalmar Gusau da yadda aka dora ta a kan sunan рап 
na Gusau. Haka kuma an kawo wasu kirare-kirare wadanda 
ake yi wa garin Gusau. 


BABI NA BIYU 
2.0KAFUWAR GUSAU DA HABAKARTA 


Babin da ya gabata ya yi magana ne game da kalmar Gusau 
da ma'anarta da kuma wasu kirare-kirare da ake yi wa garin 
Gusau. Wannan babi shi kuma zai yi bayani ne a kan kafuwar 
Gusau da mutanen da suka kafa ta da wuraren da suka 
zazzauna da yake-yaken da Malam Muhammadu Sambo dan 
Ashafa ya yi zuwa lokacin da aka samar da mazauni na Gusau 
а zama na biyu na saran Sarkin Yaki Salihu Dankambo har 
bunkasarta zuwa yau. 


2.1 Iyakacin Kasar Gusau da Yanayinta 

Gusau tana cikin Jihar Zamfara ta yanzu , kuma tana daya 
daga cikin manyan Kasashenta. Sannan tana tsakanin 
Sakkwato da Zariya, kilomita 176 ne daga Zariya zuwa 
Gusau, daga Gusau kuwa zuwa Sakkwato kilomita 210 ne. 
Daga gabas ta yi iyaka da Kasar Katsina da Kasar 
Kwatarkwashi, daga arewa ta yi iyaka da Kasar Kauran 
Namoda. Ta yi iyaka da Kasar Bungudu ta wajen yamma, 
sannan ta yi iyaka da Kasar Dansadau ta bangaren kudu. 
(Districts Assessment, 1920, NAK/KADCAPT/222: 29; hira 
da M.M.W.N.:1979). 

Gusau tana daya daga cikin manyan gundumomin Zamfara 
guda goma sha hudu (14) da suka kunshi yankin Sakkwato 
Gabas a zamanin mulkin Turawa’. 

Yanayin Kasar Gusau, kasa ce shimfidaddiya wadda take a kan 
tudu,ba ta da yawan kwararra ko duwarwatsu, sai kamar 
Dutsin Mare da na Kantawa. Наг wa yau Kasar tana da 
tsaununka jefi-jefi a wurare daban-daban, kamar tsaunukan da 
ke tsakanin ‘Yandoto da Langa-Langa, akwai su kuma a Mada 
da tsaunen Tutari. Ita kuma Wanke dukanta tsununka ce, 
sannan akwai su a Labbo-Maikomo. Manyan gulaben da suka 
ratsa cikin Kasar Gusau su ne, gulbin Sakkwato wanda ya fito 
daga kauyen Dandume ya biyo ta Kwaren Ganuwa da Rijiya 
da Gidan Fakkan da Gidan Malamai ya fado Gusau ya zarce 
zuwa Bungudu da Maru har zuwa Sakkwato . Sai gulbin 
Gagare wato па Wonaka wanda ya koma har Kauran Namoda. 


? Hasali ma a Gusau aka ajiye hedikwatarsu. 


— (s J 


Akwai ta kuma da yanayin Kasar noma mai laka да fadama da 
mai damba-damba, akwai kuma inda take da jar Каза da 
wadda ba arasa ba mai jigawa. 

Haka kuma akwai tsameku da suke da muhimmanci а ambace 
su saboda abubuwan tarihi da suka auku a wajensu. Misali 
Tsamiyar Hasau ta Dabbakal wadda Kaura Hasau, Sarkin 
Yakin Sarkin Maradi Danbaskore ya ajiye sansanin yakinsa a 
karkashinta lokacin da уа kawo yaki Gusau inda ya kwana 
goma sha hudu bai sami nasara ba ya tashi. Sai kuma Tsamiya 
Tara ta hanyar Rawayya, nan ne dogarai ke zama masu rakiyar 
jama'a zuwa Rawayya saboda kare kai daga “yan samame da 
“yan fashi. Akwai Kawurin Goga wanda yake babban zango 
ne na masu zuwa Lokoja da Ikko, sai Kuka-mai-Sheka wadda 
ta zama kamar rimi a tsakar gari, duk inda aka bullo wa Gusau 
sai an gan ta, wato ta shanye sauran itatuwa. Wadannan 
itatuwa da wasunsu akan yi masu camfin ajiye iskoki, irin su 
'Dantsatsumbe da Jita-kukku da sauransu. 


2.2 ”Yandoto 

"Yandoto tsohon gari ne wanda yana da wuya a се ga lokacin 
da ya kafu, amma a wani Каш ana cewa akwai alkaryar 
’Yandoto tun kafin Ruwan Dufana (Alhassan, 1987:3; 
Alhalifa, Babu shekara: 25). Wani zancen yana cewa asalinsu 
yana komawa ne ga samuwar kasashen Hausa saboda 
mutanenta na farko Hausawa ne, kuma daular Katsina ce take 
rike da su, ita ce ke nado hakimi ta kawo masu. 

Madawakin Katsina shi ne hakimin da yake rikon ’Yandoto 
yana kulawa da harkokin gudanarwa na garuruwan da ke 
kudancin Katsinar wato bangaren da aka fi sani da Katsinar 
Laka. A bangaren kasuwanci kuma, noma da farauta suna 
daga cikin sana’o’in da mutanen ‘Yandoto ke aiwatarwa. 
Hasali ma ta zama mahada ta kasuwanci wadda take da hanyar 
fatauci babba da ke zarcewa zuwa garuruwan 

Kasashen Hausa da wasunsu, kamar Kano da Katsina da Borno 
da sauransu (Nadama, 1979: 148; Usman, 1981:46-47). 
Kuma ‘Yandoto ta zama garin tarihi domin daga cikinta ne 
shahararren dan kokawar nan mai suna Korau ya fita, ya tafi 
Katsina ya karbe mulkin jama’ar wurin daga hannun Sarkin 
Katsina Sanau na zuriyar Durbawa. Korau ya amshe mulkin 


пе а shekara ta 1445. Yanzu haka ma ana yi wa garin kirari da 
“Katsina ta Korau”( Usman, 1981: 46-47). 

Dangane da ilimi, wannan alkarya ta zama cibiya ko mahadar 
koyar da ilimin addinin Musulunci!’ ta kasashen Hausa tun a 
wajen karni na goma sha bakwai (K 17) zuwa na goma sha 
takwas (K 18) wanda ya jawo hankulan mutane daga wurare 
daban-daban suka dinga ziyartarta don neman ilimi ko kuma 
koyar da shi. Domin haka, sai ” Yandoto ta Kunshi shahararrun 
mutane da ake zuwa daukar karatu a wajensu. Kusan duk 
wannan nahiya ba gari mai ilimi kamarsa. Har ап ba da labarin 
Shehu Muhammadu Sa'adu dan kanen kakan Shehu Usmanu 
ya zo “Yandoto ya zauna har ya yi aure а nan kafin ya koma 
Kwanni (Last, 1967:37). Sai kuma Malam Bakari daga Borno 
(Nadama, 1979:148). 

Bayan ilimin addinin Musulunci da “Yandoto ta shahara da 
shi, akwai kuma addinai na gargajiya da ba a rasa ba wadanda 
wasu suke bi kamar magiro da kyauka da dankunkurutu da 
makamantansu. 

Daga baya, kafin jihadin Shehu Usmanu an tabbatar da 
wadannan malamai da ke zaune a “Yandoto Hausawa ne masu 
kwadayi da barin sunna, masu bin ra'ayin sarakunan Habe, 
kuma ba su son abin da ya taba matsayin nan nasu. 

Daga cikin Kungiyoyin bakin mutane da suka zo ’Yandoto 
akwai Kungiyoyin Fulani а karkashin shugabancin Alhaji 
Mustafa da Malam Abdurrahman wadanda suka yo hijira 
zuwa gare ta don karuwa da ilimi da kuma nufin dakon 
bayyanar Shehu Usmanu Danfodiyo kamar yadda suka sami 
labari daga wuraren da suka fito. Amma da suka zo “Yandoton 
ba su zauna tare da su ba, wato ba su cudanya da Hausawan 
ba, sai dai suka sami wani wuri kan tudu kafin shiga cikin 
ainihin tsohon garin na ‘Yandoto suka zauna. 


10 Nadama (1972:7) ya nuna alkaryar ‘Yandoto ta zama kamar jami’a take 
inda ake zuwa Jaukar karatu kuma ana iya misalta garin da zamansa 
kamar matsayin Timbuktu. Shi ma Alhalifa (24-26) ya nuna Yandoto ta 
zama daula ta Musulunci a }asar Sudan wadda Shehu Yahya bn Abdullahi 
bn Alhasan ya yi }о}агїп kafawa a }агпї na 2 ({2) na hijira. Kabara (Ba a 
buga littafin ba) ya tabbatar da ‘Yandota ta shahara ainun da ilimi da 
malamai masu ilimi da Jalibai masu }o}ari da naciya. 


— (oc 


'YANDOTO TSOHUWA 


КУХУ“ Duwatsu 
PPP 


Mazaunin Alhaji Umaru Da Zuriyyarsa 


С vandoto Tsohuwa 
=> 


Tsafe Gusau 


CO vandoton Daji 


1KM yy 


Taswirar Birnin ’Yandoto da Wurin da su 
Alhaji Umaru da Malam Muhammadu Sambo dan 
Ashafa suka zauna 


2.3 Zuwan su Alhaji Mustafa da Malam 

Abdurrahman a “Yandoto 

А wajen karni na goma sha biyar (К15) an sami yawaitar 
Kaurar Kungiyoyin Fulani da suka zo suka zauna a geffan 
gulaben Rima da na Bunsuru da na Gagare da na Sakkwato. 
Kasashen nahiyoyin wadannan gulabe fadamu ne masu 
albarkar samar da tsirrai nagartattu. Su wadannan kungiyoyi 
na Fulani wasu sun zauna ne a Arewa-maso-Gabas, da 
tsakiyar kasar Zamfara. Da kowace kungiya ta bunkasa, sai 
aka dinga kiran ta da sunan mutanen da ke shugabantarta, ko 
kuma da sunan wurin da take zaune. 

Kungiyoyin Fulani da suka shahara da zama a kasar Zamfara, 
kuma suka sa hannu а jihadin Shehu Usmanu Danfodiyo 
akwai Alibawa da suka zo daga Doso a karkashin shugabancin 
mutane biyu wato Ali da da Ali Bawa. Wadannan Fulani su 


= ا( 


suka samar da garuruwan Zurmi da Bunga. Haka kuma akwai 
Kungiyar Alawa а Birnin Magaji da Bidazawa a Kanmi da 
Jallawa а Kuryar Madaro da Kasarawa а Bungudu (Nadama, 
1979: 141). 

А bangaren birnin “Yandoto kuwa, wadda aka bayyana a baya 
tana iyakar Kasar Zamfara an sami Kungiyoyin Fulani da suka 
уо hijira suka zauna a wurin. Kungiyar Fulani ta’ Yandotawa'' 
a Karkashin shugabancin Alhaji Mustafa da dansa Alhaji 
Umaru sun taso da iyalinsu daga Kasar Bagadaza'* suka yiwo 
yamma, suna tafiya suna yada zango har suka iso ‘Yandoto 
(Muhammad, Bol. 4: 26-27; Shu’ubatu Tarikh, 1967:91). 
Amma babu hakiKanin shi Alhaji Mustafa asalinsa Balarabe 
ne, sai dai mun sami tabbacin shi Bafilatani ne, an tafi da shi 
hajji ko an haife shi a can (Hira da Kungiyar mutane, 1978). 
Wadannan Fulani wato ‘Yandotawa siffarsu ta dan bambanta 
da ta sauran Kungiyoyin Fulanin da muka ambata a baya, 
domin su ba makiyaya ne ba, su malamai da dalibai ne masu 
neman ilimin addinin Musulunci a sassa daban-daban. 

Bayan komawar Alhaji Mustafa a ‘Yandoto da zama yana da 
al’adar bayan ‘yan shekaru kadan yakan tafi aikin hajji tare da 
dansa Alhaji Umaru'? saboda haka, sukan yada zango а wasu 
garuruwa kamar Katsina da Kano da Borno. A Borno yakan 
sauka ne а gidan wani abokinsa dan’uwansa Malam 
Abdurrahman.” А wata tafiya da suka yi zuwa hajji sun samo 
labarin wani haske zai bayyana a Kasar yamma wato yankin 


11 An kira su da wannan suna saboda zamansu a 'Yandoto 

12 Bagadaza shahararren gari ne da aka kafa a zamanin Halifa Abu Ja’afar 
Al-Mansur (136-158 H.A./775) Halifa na biyu a cikin daular Abbasiyya. 
Abu Ja’afar shi ne ya kafa wannan gari na Bagadaza ya mayar da shi 
hedikwatarsa maimakon Kufa. Bagadaza gari ne wanda ya shahara da 
manyan malamai waļanda suka zo дара wurare da dama har aka sami 
babbar makaranta (Jami’a) wadda mutane daga nahiyoyi da yawa suka 
nemi ilimi а cikinta. Fulani na cikin irin waJannan mutane, daga baya ne 
ma aka sami su Alhaji Mustafa da Jansa Alhaji Umaru walanda suka yo 
karatu a cikinsa, daga nan suka bar shi zuwa ’Yandoto (Mahammad, 
Durusun Fi Al-Tarikh Al-Islami, Juzu’i na 4: 26-27; Shu’ubatu Tarikh, 
“Tarikh Al-Madaniyat Al-Islamiyya, 1967: 91). 

13 A wannan lokaci, tafiya aikin hajji da sauran tafiye-tafiye duk a Kasa ake 


in su. 
y | 4 ) 
14 Shi ma Bafillatani ne Januwan Há ustafa da ya zo ya zauna a Borno 


tare da jama’arsa. 


Sudan.'? Da Alhaji Mustafa ya dawo Borno kuma ya gaya wa 
dan’uwansa Malam Abdurrahman labarin bayyanar wannan 
haske, sai ya ce, “ba za ka bar mu a nan ba, lallai za mu tafi 
tare ne don mu jira bayyanar wannan bushara a “Yandoto. 
Bayan sun zauna sosai, sai Alhaji Mustafa ya aurar da 
jikanyarsa Aminatu wato “yar Alhaji Umaru ga Malam 
Muhammadu Ashafa'?. Tahowar “Yandotawa da Ashafawa а 
“Yandoto ya faru пе а wajejen farkon Karni na goma sha 
takwas (K18). Kuma kamar yadda muka fada a baya, su 
malamai da dalibai ne da suka zo daga manya-manyan 
Kasashen Musulunci na nesa, kuma bayan bayyanar Shehu 
Usmanu suka taimaka masa wajen tsai da addinin Musulunci 
na Kwarai, har suka kafa Karamar daula ta Musulunci wadda 
aka fi sani da Katsina ta Yamma ko Katsinar Laka a sabon 
birninsu na Gusau. 

Gabanin farawar Jihadin Shehu Usmanu, Allah ya yi wa 
Alhaji Mustafa uban Alhaji Umaru da Malam Abdurrahman 
Uban Malam Muhammadu Ashafa rasuwa (Hirar M.M.D. da 
Kungiyar mutane, 1956). 


2.4 Bayyanar Shehu Usmanu 
Danfodiyo da Jihadi 


5 Sarkin Musulmi Muhammadu Bello ya fa]i wannan bushara a cikin 
littafinsa na Infa}ul Maisuri, shafi na 57, inda ya ce, “Waliyyai sun yo 
busharar hasken Shehu tun kafin bayyanarsa. Daga cikinsu har akwai 
Waliyiya Saliha bafillatana Ummu Hani’a ta yo bushara da shi, “Wani 
waliyyi daga cikin waliyan Allah zai bayyana a cikin yankin }asashen 
Sudan. Zai jaddada addinin Musulunci, ya rayar da sunna, ya tsai da 
addini sahihi. Sannan zai shahara tsakanin }asashen Sudan. Malamai da 
sauran mutane za su yi koyi da shi. Al’adar jama’arsa ba a jarrabe su da 
kiwon shanu ba, kamar al’adar sauran Fulani, wanda ya riski zamaninsa, 
to ya bi shi. Haka ma Shehu Muhammadu Attahiru Sufi Jan Ibrahim da 
Shehu Waladidu sun yo busharar bayyanar hasken Shehu Usmanu. Haka 
ma Wazirin Sakkwato, Muhammadu Junaidu ya Їа|ї а cikin littafinsa na 
Tarihin Fulani, shafi na 8-9. irin wannan bushara da Shehunai suka yi ta 
bayyanar Shehu Usmanu Danfodiyo tun kafin zuwansa. 


16 Allah ya azurta su da samun da amiji wanda aka rada wa suna 
atm Samm Ma Wanhaa Ashata yana dawasu mata 
wadanda suka haifi Muhammadu Maudo da Muhammadu Dikko sannan da 
Muhammadu Gimba. Ita kuma Aminatu tana da ‘yan’uwan haihuwa guda 


biyar, sune Muhammadu da Usamatu da Fate da Garba da Dottiya. Don Karin 
bayani dubi tsarin salsala a wannan littafi. 


An haifi Shehu Usmanu а ranar Lahadi, shekara ta 1745 a 
wani gari da аке kira Maratta cikin Kasar Gobir. Shehu 
Usmanu ya rayu a gidan ilimi da daukaka, mahaifinsa 
Muhammadu Fodiyo babban malami ne, hasali ma, a wajensa 
ne Shehu ya yi karatun A/kur’ani, mai girma, har ya sauke shi, 
sannan ya fara wasu littattafan farko na addinin Musulunci. 
Dangane da dalibtarsa, Shehu Usmanu ya nuna hazaka da 
fahimta wajen ilimi. Ya yi kuma tafiye-tafiye da dama don 
neman ilimi daga garinsu zuwa wasu garuruwa (Kumasi, 
1964: 5) ; Alorin, 1971: 93-94). 

Shehu ya yi karatu wurin Shehu Usmanu Binduri Bakabe da 
Malam Abdurrahman dan Hamada da Malam Muhammadu 
Sambo dan Abdullahi da Malam Shehu Jibril dan Umaru 
(Alorin. 1971: 94; Last, 1967: 5-6). 

Bayan Shehu Usmanu ya koma gida Degel, sai ya kafa 
makaranta yana koyarwa a cikinta. Mutane da dama suka rika 
zuwa karatu wurinsa daga garuruwa daban-daban. Alhaji 
Umaru dan Alhaji Mustafa yana daga cikin mutanen da ke 
zuwa karatu wajen nasa.'’ Yana kuma tafiya ne tare da jikansa 
Muhammadu Sambo dan Ashafa. 

Ba a dade ba sai Shehu Usmanu ya fara wa’azi a cikin Degel 
a wajejen 1188/Н.А/1774-5; yana kiran mutane zuwa ga koma 
wa sunnar Manzon Allah, su kuma bar irin abubuwan da suke 
yi na bidi’a wadanda suka saba wa sunna. (Last, 1967: 7). 
Daga nan kuma ya fara yawace-yawace cikin garuruwan 
Zamfara da Kabi har ma da Шо yana wa’azi ga jama’a. Sai 
jama’a suka fara yarda da wa’azin Shehu Usmanu, jama’a ta 
taru, kullum kuma sai Karuwa take yi. Har wata rana ma, 
Sarkin Gobir Bawa Jangwarzo ya aika wa Shehu Usmanu don 
ya zo ya rika yi wa Jama’arsa wa’azi а fadarsa (Last, 1967:7). 
А lokacin Bawa Jangwarzo'* ne Shehu Usmanu ya sami izinin 
yi wa mutanen Gobir wa’azi, suka yi alkawarin a rika masu 
wa’azi da daraja, a saki fursunan da aka kulle ba shari’a, kada 
a hana kowane mai son shiga Musulunci shiga, kada a azabtar 
da mabiyansa da haraji. 


17 Da ma Alhaji Mustafa yakan tura Jansa Alhaji Umaru karatu wajen 
Shehu Umaru Jibril Ba’azbine. Shi kuwa shahararren malami ne a 
}asashen Hausa da kuma Nijar. 

'8 A lokacin ne aka ce Yumfa, wanda ya zama Sarkin Gobir daga baya, ya yi 
karatu a wajen Shehu Usmanu. 


14 = 


Bayan rasuwar Sarkin Gobir Bawa (1771- 1789) sai Yakubu 
ya gaje shi ya zama sarki daga 1789 zuwa 1796. Sannan kuma 
Nafata ya hau gado, shi kuma ya shekara shida da wata biyar 
daga 1796 zuwa 1802. Рага nan, Yumfa dan Nafata ya gaje 
gadon sarautar daga 1802 zuwa 1808. 

Tun lokacin Nafata aka fara warware alkawuran da Bawa ya 
yi da Shehu Usmanu, har sa'ar da Yumfa уа hau gado ya ci 
gaba da jayayya da Shehu Usmanu Danfodiyo. Amma duk da 
haka jama'a sai kara taruwa take yi wurin Shehu Usmanu, 
alamarin Musulunci sai Кага daukaka yake yi. Shi kuma 
Yumfa bai bar shi ba, ya ci gaba da shirya makarkashiya iri- 
iri don ya raunana karfin da ya fahimci Shehu Usmanu yana 
da shi. 

Daga cikin miyagun dabarun da Yumfa ya yi ga Shehu akwai 
wata rana ya aika masa, ya zo ya yi wa’azi, bayan ya sa an 
haka wata rijiya wadda aka kafa masu a cikinta, aka aza 
tabarma bisa bakin rijiyar. Sa’ar da Shehu Usmanu ya zo tare 
da dan’uwansa Abdullahi, har shi Abdullahi ya yi niyyar 
zaunawa kan tabarmar, sai Shehu Usman ya hana shi, shi 
kuwa ya zauna bisa kanta. Ya yi magana da Yumfa, har suka 
Kare zancensu na ganawa ya tashi. Allah уа cike rijiyar da 
rairayi, Shehu Usman ya koma masaukinsa lafiya, sannan ya 
hau ya koma Degel (Junaidu, 1956:114). 

Dabarori miyagu daban-daban Yumfa da iyayensa suka rika 
yi wa Shehu Usmanu. In sun yi wannan ta ki ci gobe su sake 
wata, kamar ma harbin sa da Yumfa ya yi da bindiga sai ta 
karairaye (Hira da Kungiyar mutane, 1978). 

АГатагіп Shehu Usmanu ya watsu a cikin Kasashe saboda 
haka, sai mutane suka rika kai caffarsu zuwa gare shi don su 
nuna masa sun yarda da yana kira пе zuwa ga ваѕКіуа!. 

A lokacin da Shehu Usmanu yake ta yawon wa’azi Alhaji 
Umaru ya tsufa Kwarai, sai ya rubuta takardar caffarsa ta 
Karfafa wa Shehu Usmanu kan tafiyar da wa’azinsa ya ba 
jikansa Malam Muhammadu Sambo”? wanda da ma can da shi 


1 Wannan kuma shi ne bayyanar hasken da waliyai suka yo bushara da shi 
tun kafin bayyanar Shehu Usmanu. 

20 Alhaji Umaru ya ba jikansa Malam Muhammadu Sambo na wajen ‘yarsa 
Aminatu takardar caffarsa zuwa ga Shehu Usmanu ba tare da nuna wani 
bambanci ko son zuciya ba. Ya yi haka ne saboda nuna alkunya ta irin 
mutanen da, da ba ruwansu da bayyana fifiko tsakanin ‘ya’yansu na 


ft Po 


yake zuwa karatu wurin na Shehu Usmanu, уа kuma hada shi 
tare da “ya” yansa wato Muhammadu da Usamatu da Fate da 
Garba da kuma ОошШуа?! don su kai masa a garin Degel а 
wajejen 179422. 

Da suka isa wajen Shehu Usmanu, sai Muhammadu Sambo ya 
mika masa takardar, ya karba tare da murna, ya ce, “Na karbi 
caffar Alhaji Umaru da zuriyarsa baki daya.” Daga nan, suka 
ci gaba da zuwa karatu a wajensa lokaci bayan lokaci da 
halartar wa’azinsa har zuwa lokacin da Malam Muhammadu 
Sambo ya sami izinin gudanar da jihadi. 


Alhaji Umaru dan Alhaji Mustafa wanda ya tura Malam 
Muhammadu Sambo dan Ashafa da ’ya’yansa, suka kaiwa 
Shehu Usmanu takardar caffarsa ta nuna amincewa. A 
sakamakon haka, Shehu Usmanu ya ba Malam Muhammadu 
Sambo tuta ta jaddada addinin Musulunci a Katsina ta Yamma 
(Katsina Al-Gharbi) bayan cinye Birnin 

"Yandoto a 1806. 


cikinsu da sauran ‘yan’uwa; kuma da ma jika yana da babban matsayi ga 
kakansa, musamman та а al’adar Fulani. 

21 Wato kawunan Malam Muhammadu Sambo. 

22 Sarkin Musulmi Muhammadu Bello уа rubuta a cikin littafinsa Infakul- 
Maisuri, shafi na 136, cewa Alhaji Umaru da Malam Muhammadu Sambo 
dan Ashafa suna daga cikin almajiran Shehu Usmanu wadanda suka zo daga 
birnin “Yandoto. 


ضضم( 


Don haka, zuriyar Alhaji Umaru dan Alhaji Мизїаїа da ta 
Malam Muhammadu Sambo dan Malam Muhammadu Ashafa 
dan Abdurrahman suna daga cikin almajiran Shehu Usmanu 
na farko da suka fara amincewa da karfafa wa Shehu Usman 
da kuma taimakonsa da yin wa'azi da gargadi ga jama’a. 
Kuma suna daga cikin wadanda suka ba da goyon baya ga yin 
jihadi don tsai da addinin Musulunci sahihi (Bello, 1964:136). 
A wannan lokaci ne kuma Shehu Usmanu ya nada Malam 
Muhammadu Sambo dan Ashafa ya zama jagoran masu 
wa'azin Musulunci а “Yandoto da kauyukanta, sannan ya nada 
Malam Usamatu dan Alhaji Umaru Dangaladimansa,” ko da 
yake ba a tabbatar masu da nadin ba, sai bayan an cinye 
“Yandoto, Sarkin Musulmi Muhammadu Bello ya cika 
wannan umurni na Shehu Usmanu (Hirar M.M.D. da kungiyar 
mutane, 1956). 

Duk da yake jama'ar Shehu Usmanu па Кага karuwa kowane 
lokaci, haka kuma sarakunan Gobir tun daga Nafata suke 
tsangwamar Shehu Usmanu da mutanensa. Haka dai Shehu 
Usmanu Danfodiyo da almajiransa suka zauna da sarakunan 
Gobir, har ya ga dai ba wata dabara sai su fito su shaya daga, 
saboda haka, sai Shehu Usmanu ya shiga tara makaman yaki, 
har ya gaya wa jama'arsa cewa. “Tara makamai yana daga 
cikin sunna.” Nan da nan makamai da rundunar yaki suka taru 
wajen Shehu Usmanu don jaddada addinin Musulunci 
(Junaidu, 1956: 14). 

Kafin Shehu Usmanu ya fara jihadi, sai da ya yi hijira zuwa 
wani wuri na gefen kasar Gobir, kusa da wani rafi da ake kira 
Gudu a shekarar 1218H.A/1803-4. Yamma da Gudu kadan sai 
Shehu Usmanu ya kafa garin Gongono inda aka yi zama 
kamar Degel. Yumfa ya bi Shehu Usmanu daga kudu ya hudo 
wa Gongona daga yamma inda Fulani suka tare shi suka yi 
yaki da shi a Tabkin Kwato . Allah ya ba su nasara suka kore 
shi. Bayan wannan yaki ne aka yi wa Shehu Usmanu 


23 Wato [angaladima uba ne ko wani jigo ko ginshi}i (shugaban gari da 
ake girmamawa) mai wa Sarkin fala da ba shi shawarwari shi da 
dattawan gari da sauran jama’a. [angaladima babban matsayi ne a tsarin 
shugabanci na Gusau wanda ake duban dattijo daga cikin zuriyar 
‘Yandotawa a naja shi. Yana da ikon ya yi wa mutane nasiha da yi masu 
gargali da faJjakarwa da tsawatarwa da sulhuntawa ko sasantawa 
tsakaninsu. Matsayi ne babba kuma mai muhimmanci. 


— (v) 


mubaya'a kan da'a da zamansa mujaddadi kuma shugaban 
daukacin Musulmi. Kaninsa Shehu Abdulahi ya fara yi masa 
mubaya’ar, sai dansa Muhammadu Bello, sai abokinsa Shehu 
Umaru Alkammu sannan jama’a suka bi da 

yi masa mubaya’a (Junaidu, 1956: 16). Bayan wannan 
mubaya’a ne jihadin Musulunci ya fara a watan Oktoba, 1804. 


2.5 Gusau a Zaman Farko (Tsohon Zama) 

Bayan da Malam Muhammadu Sambo уа komo ‘Yandoto tare 
da ‘yan’uwansa daga wurin Shehu Usmanu Danfodiyo, sai 
mutanen ‘Yandoto suka shiga tsanantawa da cuta wa Malam 
Muhammadu Sambo da ‘ya’yan Alhaji Umaru da jama’arsu 
har suka kori iyayensu wato Alhaji Umaru da Malam 
Muhammadu Ashafa daga garin, suka fita zuwa garin 
Musawa, cikin Kasar Katsina ta Gabas” (Hirar da muka yi da 
Kungiyar mutane, 1978 ; Bello, 1964: 139). Ba 
za a yi mamaki ba, domin kamar yadda muka fada a baya, 
garin ‘Yandoto kamar sauran Kasashen Hausa пе wadanda 
suke bijire wa ayyukan addinin Musulunci da masu son aikin 
Musulunci. Haka kuma su malaman da ke ‘Yandoton 
makwadaita ne wato ga ilimi ga kuma kwadayi, don haka, 
suka zauna fadar sarki ba su gaya masa abin da Allah ya ce na 
gaskiya sai dai Karya. 

Saboda wannan dugunzumawa da Haben ‘Yandoto suka ci 
gaba da yi wa Malam Muhammadu Sambo, sai shi kuma da 
magoya bayansa suka koma wani wuri gab da gulbin 
Sakkwato da suka kira 'Yargusau da isharar Shehu Usmanu 
Danfodiyo a wajajen shekarar 1214H.A/1799M.” 


24 A nan ne ma Allah уа yi masu cikawa, Allah ya gafarta masu, amin. 

25 Mun dauka wannan hijira da Malam Muhammadu Sambo ya yi zuwa 
‘Yargusau, ita ce farkon kafa Birnin Gusau. A hirar da muka yi da M.G.D. 
1978, ya bayyana mana kusa da “Yargusau inda su Malam Muhammadu 
Sambo suka kafa Gusau, akwai wani maharbi zaune a wajen wanda ake kira 
Gusau. Don haka, su kuma suka yi amfani da sunansa suka kira wurin da 
sunan “Yargusau. Bayan zuwan su Malam Muhammadu Sambo maharbin nan 
ya Кага gaba. A cikin filin ne ma na ‘Yargusau aka gina wa Sarkin Musulmi 
Muhammadu Tambari (1924-1931) gida. Nan ne yake sauka idan ya zo 
Gusau. Gidan ya rayu har zuwa lokacin Sarkin Musulmi Hassan dan Mv’ azu 
(1931-1938), bayan Sarkin Musulmi ya bar sauka a gidan, ya koma yana 


auka cikin gari (sabon zama), sai da sanņu-sannu ya ruguje, wurin ya zama 
5 tal By’ : 


“Yargusau, wani wuri ne da yake gabas kadan da tsohuwar 
Kwata” {а Gusau, kuma wurin ne ya hada har da makabarta. 
Kuma da ma can babbar hanya ce da take bi zuwa garin 
Abarma ta zarce zuwa Furfuri da Bungudu har ta kai 
Sakkwato . Kuma wurin па gab da gulbin Sakkwato ta wajen 
yamma, da yamma maso kudu. 

Mun sami bayani (Hira da muka yi da Kungiyar mutane a 
Gusau, 1978) cewa kafin Malam Muhammadu Sambo da 
“ya” yan Alhaji Umaru su yi hijira zuwa “Yargusau, sai da suka 
nemi Shehu Usmanu shawara inda suka isko shi Shehun a 
Degel tare da gaya masa irin cunkusawar da mutanen 
“Yandoto na farko suke nuna masu da sauran jama'a tasu. Sai 
Shehu Usmanu Danfodiyo ya umurce su da jama’arsu da su 
yi hijira zuwa wani wuri na kusa da gulbin Sakkwato . Ya ci 
gaba da nuna masu idan mutum na zaune a gari, aka tsananta 
masa, kuma bai da karfin karewa, to ya fita ya bar garin ya 
sake wani. Shehu Usmanu ya yi masu ishara da wani wuri 
gaba ga Kwatarkwashi ta wajen yamma, kusa da gulbin 
Sakkwato kamar yadda ya gabata. Ya kara bayyana masu 
gabacin hayin gulbi na Sakkwato za a sami zuriya da ilimi da 
arziki idan an zauna, kudancinsa kuwa wato ketaren gulbin, 
za а sami dukiya mai yawa, amma ba za а sami zuriya da yawa 
ba (Hira da muka yi da kungiyar mutane, 1978). 

Bayan da su Muhammadu Sambo suka dawo “Yandoto suka 
gaya wa “yan'uwansu sai suka уагда da su bi abin da Shehu 
Usmanu ya gaya masu. Don haka, sai suka bar “Yandoto tare 
da dukkan iyalinsu da jama’arsu suka kafa garin “Yargusau 
gab da gulbin Sakkwato , kilomita ashirin da biyar (25) daga 
“Yandoto. Suka kafa bukkokinsu, sannan suka fere sararin 
cikin alkaryar, suka kuma shinge wajen da shingen kaya 
(Hirarmu da Kungiyar mutane a Gusau, 1978). 

Malam Muhammadu Sambo da jama’arsa sun shekara bakwai 
(7) a ‘Yargusau kafin a yi yakin da aka cinye birnin ‘Yandoto 
a 1806. 


2.5.1 Cinye ’Yandoto 


26 Babbar Kwata ta Gusau a уап, an gina ta a Unguwar Madidi gab da gidan 
Ma’ ajiyar man Fetur na Gusau (N.N.P.C Depot). 


وہ( 


Duk da yake Malam Muhammadu Sambo da kaworabensa da 
sauran jama'arsa sun baro “Yandoto, Haben “Yandoto da 
sauran wadanda ba su yarda da Shehu Usmanu ba, suka ci 
gaba da bin su da bakar yadiya, har suka ce, sai sun kashe 
Malam Muhammadu Sambo wanda ya dauko masu fitina daga 
wurin Shehu Usmanu (Hira da muka yi da kungiyar mutane, 
1978). 

Kiyayya da musamman wasu malaman “Yandoto makwadaita 
na bidi’a suka nuna wa Shehu Usmanu ta yi naso da jawo 
та’ауіп wasu garuruwan Zamfara da su hambare wa su Shehu 
Usmanu, har ma da wadanda suka yarda da Shehu Usmanu 
tun a farkon lokaci cikin ruwan sanyi, sai suka yi tawaye. Don 
haka, idan ba a yi sauri aka yaki ‘Yandoto ba, za ta kawo cikas 
ga masu jihadi (Nadama, 1979:156). 

A Birnin Gada ta Kasar Bungudu ne masu jihadi suka yi wani 
taro babba a Karkashin shugabancin Malam Muhammadu 
Bello inda suka yi shawara game da tafiyar da jihadinsu. 
Wannan taro an yi shi da umurnin Shehu Usmanu (Usman, 
1981:114-115 ; Nadama, 1979:156). To, a wannan taro ne na 
Birnin Gada aka amince a je a yaki Birnin ‘Yandoto. 

Daga nan Birnin Gada Malam Muhammadu Bello ya yi 
jagorancin rundunar тауаќа (mujahidun) wadanda suka ajiye 
sansaninsu a bayan garin na “Yandoto. Shehu Muhammadu 
Bello ya aiki Malam Muhammadu Sambo ya gaya masu, ya 
zo wurinsu don sulhu ne ba don yaki ba, ya taho ne a yi 
munazara da su (Bello, Babu Shekara: 82-83). Tun da su 
malamai ne a tsaya a binciki yadda Musulunci ya yi umurni a 
bi shi, idan malaman “Yandoto ke kan gaskiya a bi su, idan 
kuwa su Shehu Usmanu ke kan gaskiya, sai malaman 
“Yandoto su bi su. 

Bayan da Muhammadu Sambo ya gaya masu haka, sai suka Ki 
Кагбаг shawarar Shehu Muhammadu Bello ta zaman lafiya da 
warware matsalar cikin lumana tun da su malamai ne. Wannan 
Kin da suka yi alama ce ta karya Ka’idar addinin Musulunci 
wanda ya nuna su malamai ne na bidi’a masu goyon bayan 
Karya ba gaskiya ba. 

Don haka, nan da nan, Shehu Muhammadu Bello ya shirya 
yaki, suka far ma “Yandoto, suka cinye ta cikin sa’a daya, suka 
kama na kamawa, wasu ko suka gudu, suka fantsama cikin 
Kasashe. Wannan yaki па cinye ‘Yandoto ya auku ne cikin 


— (oj 


shekara ta 1221H.A/1806, bayan yakin Alwasa (Bello, 1964: 
139; Junaidu, 1956: 22-23 ; Nadama, 1979:156). 

Bayan cinye ‘Yandoto ne aka mallaka wa Malam 
Muhammadu Sambo gudanar da jihadi tun daga bakin dajin 
Rugu har zuwa gulbin Ka. Shehu Muhammadu Bello shi ne 
ya tabbatar wa Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa 
wannan izini da umurnin Shehu Usmanu. Babu shakka, 
wannan umurni yana a matsayin ba Malam Muhammadu 
Sambo tuta ta jaddada addinin Musulunci tun daga bakin 
gulbin Bunsuru har zuwa gulbin Ka da sunan Katsina ta 
Yamma wato Katsina al-Gharbi?” (Katsina, 1916:1). 


Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa rike da tutar da aka 
ba shi ta Jihadi a Sashen Katsina al-Gharbi (Katsina ta 
Yamma) 


27 A hirar da M.U.A. ya yi da Galadima Na’ila a Gusau, 1976, ya tabbata masa 
ya ga tutar da aka ba Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa wadda take 
daure a tsinin mashi, amma ta kone a lokacin da aka yi wutar Gusau, wato 
zamanin Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Murtala (1900-1916). 


— (1) 


Daga nan ‘Yandoto wasu masu jihadi suka fuskanci sassan 
Kasar Katsina don а je a yake ta. Malam Muhammadu Sambo 
ya yi nahiyar kudancin Katsina ta Yamma, Malam Umaru 
Dunyawa kuwa ya nufi Arewacin Katsinar, sannan Malam 
Umaru Dallaje da Malam Muhammadu Dan 'alhaji aka bar su 
da nahiyar birnin Katisna (Nadama,1972:9; Johnston, 
1967:62). 

Akwai wasu malamai da Shehu Muhammadu Bello ya ba 
izinin gudanar da jihadi da umurnin Shehu Usmanu tun a taron 
Birnin Gada. Su ne kuwa Malam Umaru Dallaje da Malam 
Umaru Dunyawa da Malam Muhammadu ‘Dan’alhaji. 
Wadannan mutane an ba su tutar jihadi a Kasar Katsina ta 
Gabas, amma Malam Umaru Dallaje shi пе ya dauki jagoranci 
(Usman, 1981:115-125). 

Wadannan malamai kuma su ne suka Кагбі tuta wajen Shehu 
Usmanu Danfodiyo daga manyan garuruwa daban-daban a 
kuma lokuta da yanayi mabambanta: 


Malam Sulaimanu dan Abu Hamma daga Kano 


Malam Umaru Dallaje daga Katsina 
Malam Yakubu daga Bauchi 
Malam Isyaku daga Daura 
Malam Buba Yaro daga Gwambe 
Malam Adama daga Adamawa 
Malam Musa daga Zariya 
Malam Dendu daga Nupe 
Malam Ibrahim Zaki daga Katagum 
Malam Sambo daga Hadeja 
Malam Gwani Mukhtar daga Misau 
Malam Dantunku daga Kazaure 
Malam Alimi дара Поп 


(Dokaji, 1978: 35 & Alori, 1981:112). 
Bayan wadannan garuruwa da aka ba tutoci aka umurce su da 
su koma Kasashensu su ci gaba da jihadi akwai wadanda aka 


ba tuta don jihadi da mutanen gida. Wasu daga cikinsu su ne 
kamar haka: 


Aliyu Jedo Gobir Binji 


— (2) 


Муо Kebbi Yabo 


Abu Hamid Zamfara ta Arewa 
Namoda Zamfara ta Tsakiya, Kiyawa 
Muhammadu Tukur Zamfara ta Yamma, Matuzgi 
Sambo dan Ashafa Katsina ta Yamma, “Yandoto 


(Last, 1967: 53-54 & Katsina, 1916: 1) 


Akwai kuma wadansu almajiran Shehu Usmanu da suka 
taimaka wajen jihadi an ba su tuta suka koma garuruwansu, 
kamar Malam Dembo na Gada ta kasar Bungudu da Malam 
Ibrahim dan Baciri a Bungudu da wasunsu. 

Haka kuma Gidado (Gidado: 13) ya ba da sunayen manyan 
Ardo da jama'arsu suka aiko su, su yi wa Shehu Usmanu 
mubaya'a, su ma ап ba su tutoci. Ga wasu daga cikinsu kamar 


haka: 

Bi Abdur da dan'uwansa Dagimsa Borno, Hadeja 
Lerlima Borno, Marmar 
Muhammadu Manga, Borno, Misau 
Muhammadu Wabi Jama'are 
Muhammadu Alhaji Al’amin Baghirmi 


(Last, 1967: 53-54) 


Abin lura da wadannan tutoci da Shehu Usmanu ya bayar shi 
ne, ba ya ba da su ne ba a lokaci daya, a’a, a hankali a hankali 
ne ya ba malamai da dama na daga wurare daban-daban. Idan 
aka duba za a ga Shehu Usmanu ya ba wasu malamai tutoci 
wadanda suka fito daga Kasashe wadanda suke nesa da 
Sakkwato. Haka kuma ya ba malamai da Ardo-Ardo tutoci 
wadanda suke zaune cikin garuruwan Zamfara da Gobir da 
wani bangare па Katsina. Su ma Shehu Usmanu уа ba su 
tutocin ne don jihadi da mutanen gida wadanda suka hambare, 
suka Ki yarda da gaskiya. Wasu kuma Shehu Usmanu ya ba da 
umurnin ba su tutoci ne ga Malam Muhammadu Bello 
wadanda aka ba su tutocin bayan cinye garuruwan da suke 
zaune, wasu kuma tun kafin a yaki garin. Haka kuma wasu 
daga cikin malaman nan da aka ba tutocin almajiran Shehu 
Usmanu ne wadanda suka zauna da shi a Degel, wasu kuma 
wadanda suke zuwa ne daukan karatu da yin fatawa su koma 
gida da sauransu. 


ود( 


2.5.2 Wasu Garuruwan da Malam Muhammadu 

Sambo ya Zauna 
A lokacin da Malam Muhammadu Sambo ya fuskanci nahiyar 
Katsina ta Yamma da yakin jihadi, sai ya mayar da Sabuwal?$ 
(NAK/KADKAPT/0-AR-2/52) ta zama sansanin yakinsa. 
Sabuwal?” tana kusa da Wanke da “Yarkatsina, wato tana kan 
iyakar Kasar Bungudu da Gusau. А nan Sabuwal Malam 
Muhammadu Sambo ya dinga ci gaba da jihadin addinin 
Musulunci. 
Malam Muhammadu Sambo da jama'arsa sun zauna а 
sansanin yaki a Sabuwal daga 1806 zuwa 1807. Sannan a 
shekarar 1807 ya sake komawa “Yargusau,”” amma bai dade 
ba, sai ya je ya kafa Birnin Cediya (Katsina, 1916:1 ; 
DNB/26/GUSAU ; Hira da Kungiyar mutane, 1976) kusa da 
Kurku, ta hanyar zuwa “Yankuzo ta kasar Tsafe. Cediya ta 
zama sansanin rundunar yakin Malam Muhammadu Sambo 
daga shekara ta 1807 zuwa 1811. A zamansa na Birnin 
Cediya, Malam Muhammadu Sambo, ya ci gaba har wa yau 
da kokarin jihadi da garuruwan да suke Kin addinin Musulunci 
na bangaren Katsina ta Yamma. 


28 Abin lura a nan shi ne Malam Muhammadu Sambo ya yi yawace-yawacen 
yakin jihadi ne tare da kawunansa “ya'yan Alhaji Umaru wato Malam 
Muhammadu (shi ne limaminsu) da Dangaladima Usamatu da Fate da Garba 
da Dottiya, akwai kuma 'ya'yan Jabba kanen Alhaji Umaru wato 
Muhammadu da Sarkin Yaki Salihu Dankambo da Sale, sai kuma sauran 
jama'a mataimaka daga wasu nahiyoyi da garuruwa daban-daban. 

?? Madawaki Muhammadu Buhari da Ubandawaki Buhari (Каша) wato 
zamanin Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Murtala, sun tabbatar suna da 
gonaki a Sabuwal, kuma ko da aka sake komawa Gusau ba su bar zuwa noma 
Sabuwal ba, wata rana ma har akan kai masu hari gonakin nasu a Sabuwal. 
3° Malam Isyaka Tsafe (Katsina, 1916) ya nuna Malam Muhammadu Sambo 
уа се wa jama’arsa, bayan da suka sha yin yakin jihadi, “Mu gurgusa kusa da 
Kwatarkwashi.” Daga nan ya ci gaba da cewa wannan shi a mafarin Gusau. 
Ga abin da ya ce, “Asalin Gusau, Malam Sambo dan Ashafa da “Yandoton 
Daji ya fito, ya tafi Degel, yawo hijira ga Shehu Danfodiyo, da can Shehu ya 
ba shi tuta ta yaki, ya kai ma at J yaki ya ci su. Ya koma Sabuwal 
ya zamna. Nan da nan ya kai m KA bana yaki, sa’anan ya taso daga 
Sabuwal, уа ce, “Mu gurgusa kusa da Kwatarkwashi.” Shi am mafarin 
Gusau.” Malam Isyaka ya nuna an samo kalmar Gusau daga gurgusawa ke 
nan. 


Sai kuma Malam Muhammadu Sambo da sauran mutanensa 
suka sake komawa Gusau wato tsohon wurinsu daga 1811 
zuwa 1818". 

A shekara ta 1818, Sarkin Morai, Banaga Danbature ya yi 
niyyar kawo wa Malam Muhammadu Sambo da jama’arsa 
hari а Gusau?? (Gusau DNB/26/1953:1; Last, 1967:68 ; 
Nadama, 1979:155). Da Malam Muhammadu Sambo ya sami 
labarin kawo harin Sarkin Morai Banaga Danbature zuwa 
gare su da kuma Kudurinsa na ya watse daular Fulani ta 
karkashin Sarkin Musulmi Muhammadu Bello, sai suka koma 
Bungudu”” suka fake. 

Da Banaga ‘Danbature ya tarar da Gusau ba kowa, sai ya bi su 
a Bungudu inda Malam Muhammdu Sambo da mutanensa tare 
da taimakon Sarkin Fulani Dembo, suka hada Karfi suka уаКе 
shi. Su Malam Muhammadu Sambo sun sami nasara ainun 
kan Banaga ‘Danbature, suka kama na kamawa, aka kuma 
kashe wasu, saura suka gudu. 

Malam Muhammadu Sambo da jama’arsa suka yi shekara 
biyu a Bungudu, daga shekara ta 1818 zuwa 1820. Sannan 
suka yi hijira zuwa Bunga ta kasar Kiyawa, suka shekara biyu 
ita ma, daga shekara ta 1820 zuwa 1822. Sai kuma suka koma 
Birnin Kamani, duk a cikin Kasar Kauran Namoda suka 
shekara daya daga 1822 zuwa 1823 (Katsina, 1916:1-2 ; 
Nadama, 1972:11-15 ; Hira da Kungiyar Mutane, 1978). 
Daga garin Kamani sai Malam Muhammadu Sambo ya fita ya 
kafa garin Wonaka cikin dajin Rugu kusa da Katsina ta 
Gabas**. Yanayin wurin da aka kafa Wonaka bai dace ba, ba 


31A rahoton Rasdan na yankin Sakkwato (Gusau DNB, 1953:1) ya nuna 
Malam Muhammadu Sambo ya kafa Birnin Gusau a 1811 ne, bayan cinye 
“Yandoto da zamansa na Birnin Cediya. Haka shi ma Nadama (1972: 10 & 
1979:155) ya nuna Malam Sambo ya kafa Gusau a 1811 ne. 

3? Banaga Danbature, Sarkin Zamfara Morai ta Kasar Talatar Mafara ne. Shi 
mai tawaye ne game da daular Fulani ta masu jihadi. Ya sami taimakon 
wasu Zamfarawa da Gobirawa da Burmawa kan su yaki Muhammadu Bello 
da dukkan mutanensa. 

33 Bungudu a lokacin gari ne wanda yake ya fi kafuwa bisa ga Gusau domin 
mutanen garin da taimakon wasu sun riga sun kewaye shi da ganuwa, garin 
da Malam Muhammadu Sambo ya kafa kuwa ba a sami kewaye shi da 
ganuwa ba. 

34 Malam Muhammadu Sambo dajama’arsa ba su sami kwanciyar hankali 


; kaa 


rikice-rikicen zama na yawan уа}е-уа}е da kawo hare-hare а wuraren da 


domin kawai tana kusa da dajin Кири wanda miyagun namun 
daji za su rika kai wa mazauna wurin hari da bata amfanin 
gona ba, a’a, har kuma domin wurin уа zama turbar Maradawa 
ne masu kai hare-hare da yake-yake. Malam Muhammadu 
Sambo ya shekara hudu a Wonaka, sannan ya rasu a shekarar 
1827. Allah ya jikan sa tare da yi masa rahama, amin. 

Bayan rasuwar Malam Muhammadu Sambo, sai Sarkin 
Musulmi Muhammadu Bello ya nada babban dansa Malam 
Abdulkadir a shekara ta 1827, duk dai a Wonaka don ya 
shugabanci mutanen Gusau (Katsina, 1916: 23; hirar M.M.D. 
da Kungiyar mutane, 1956; hirar M.A.D. da Kungiyar mutane, 
1976). 


2.6 Gusau a Zama na Biyu (Sabon Zama) 

Duk da matsalolin da suka kewaye Wonaka, sai da Sarkin 
Katsina, Malam Abdulkadir ya shekara talatin da uku (33) a 
Wonaka daga 1827 zuwa 1860. 

A shekarar 1860, Magajin Korau wato Sarkin Katsina na 
Maradi da Magajin Baciri wato Sarkin Gobir na Tsibiri suka 
yi шууаг su yi wa garin Wonaka zobe tun da safe, su kama 
mutanen garin kamun kajin akurki, sai suka sami labari, don 
haka, suka fita zuwa Birnin Rawayya*’. Sarkin Katsina 
Abdulkadir ya shekara biyu, daga 1860 zuwa 1862 da 
jama’arsa a Birnin Rawayya kafin su koma tsohon wurin 
zamansu na Gusau. 


2.6.1 Dalilan Komawa Wurinsu na Farko 

A yayin da mutanen Gusau suka sami zama a Rawayya, suka 
ga kuma sun yi Karfi, sai suka shiga tsananta wa mutanen 
Rawayya, suka hana su sakat, har ta kai idan Rashi, hakimin 
Rawayya, ya sa aka yi shela, sai su kuma su yi tasu shelar, su 


suka Jauka sansanin jihadinsu. Sarakunan Katsinawan Мага]! da wasu 
Sarakunan Zamfara suna daga cikin waJanda suka hana su Malam 
Muhammadu Sambo zama a waje Jaya. Haka Кита akwai rashin samun 
cikakkiyar kariya daga miyagun namun daji. A fahimtarmu, wannan duka 
ya faru ne saboda rashin samun magidanta (dakaru da maya}a) masu 
yawa da rashin samun isassun makamai don kare kai da rashin ganuwa 
da sauransu. 

35 Rawayya birni ne wanda yake ginanne da ganuwa, don haka, akwai 
cikakkiyar kariya a gare shi, musamman ma daga masu hare-hare da “yan 
samame. 


ضضم( 


warware abin da Rashin ya umurta da а aikata. Daga nan, sai 
mutanen Rawayya suka yi shawarar hanyar da za su bi don su 
fitar da su daga garinsu. An ce wani daga cikinsu ya ce, tun da 
ba mu iya cin su da yaki, ba abin da zai sa su bar garin nan sai 
gori. A bari sai Sarkin yakinsu ya fita kilisa bayan gari a rufe 
Kofofi, in ya yi magana a mayar masa da baka. Suka shiryar 
da haka, kowa ya yarda da wannan shawara (Hira da M.M.D 
da Kungiyar mutane a 1976 da hirar M.M.W da Kungiyar 
mutane a 1978). 

Bayan wannan shawara, ran nan sai Sarkin Yaki Salihu 
Dankambo cikin mutanen Wonaka ya fita kilisa da marece. 
Ko da ya dawo, sai ya tarar da an rufe dukkan Kofofi, kowacce 
ya zagaya, sai ya tarar da ita a kulle. Daga nan ya koma Kofar 
da Sarkin Kofa yake zaune, ya nemi ya bude masa ya Ki, illa 
ya ce masa, “Kai gusa ka ba mu wuri na ki bude ma, ai ga 
kangon uwayenku can kun baro kun zo nan garin wasu kuna 
Kaba”. Wannan jawabi na Sarkin Kofa ya yi wa Salihu 
‘Dankambo zafi, sai ya ce wa Sarkin Kofa “Ka gaya wa duk 
wanda ke cikin zuriyarmu ya isko ni kangon uwayen namu 
gobe da safe, ni na tafi.” Sarkin Yaki Salihu Dankambo ya 
kama tafiya tare da zaginsa har suka isa tsohon wurin nan nasu 
na farko, suka kwana a nan. 

Wani kauli (Hirar da M.A.D. ya yi da Kungiyar mutane, 1976) 
kuma yana gabin sun yanke shawarar su sanya mutane su 
dinga yi masu najasa a bakin Kofofin bukkokinsu, kuma idan 
salla Karama ta zo su riga su zuwa idi, idan suka fita daga baya 
arufe masu Kofofi. Haka kuwa ta faru, lokacin da salla Karama 
ta yi, sai mutanen Rawayya suka shirya tun da wuri, suka fita, 
suka yo sallar idinsu. Da mutanen Wonaka suka ce masu su 
fita zuwa idi, sai suka mayar masu da cewa har sun gamo tasu 
salla. Don haka, da jama’ar Sarkin Katsina Abdulkadir suka 
fita zuwa idi, sai mutanen Rawayya suka rufe Kofofinsu. Suka 
nemi a bude masu, aka Kiya, har ma dai suka yi masu gori da 
su zarce zuwa garinsu na farko. Daga nan, Sarkin Yaki Salihu 
Dankambo ya daura Kaya a sirdin dokinsa, ya jawo ta har 
zuwa tsohon wurinsu, wato ‘Yargusau, ya bude hanya ga 
mutane, amma sai ya gurguso gabas kadan da ‘Yargusau ya 
zabi wuri. Da mutane suka iso aka ci gaba da gyara wuri, aka 
kafa wa Sarkin Katsina Abdulkadir bukkokinsa, sai kuma na 
Malam Muhammadu Modibbo da Dangaladima Usamatu da 


— (7) 


shi kansa Salihu Dankambo da Liman Muhammadu Babba da 
sauransu. Haka dai mutanen Gusau suka dinga tasowa daga 
Rawayya suna zuwa suna gyara wuraren zama har suka bar 
Rawayya kwata-kwata. Da suka dawo wannan wuri sai suka 
kira shi Gusau. Wannan kuwa ya faru ne a shekara ta 
1275/1862. 

Shi Nadama (1972: 13-14) ya bayyana Sarkin Katsina ta 
Gabas ya ba Malam Abdulkadir shawarar ya bar Wonaka ya 
koma wani wuri. Wannan shawarar ta shige su, don haka, suka 
yi watsi da Wonaka. Daga cikinsu wasu suka tsayar da 
shawara a koma Cediya wasu kuma suka nuna a koma wa 
tsohon zamansu na “Yargusau. Daga nan, aka tsayar da 
magana a koma ’Yargusau. Da aka dawo Gusau, an tarar da 
zuriyar Dantsudu wadanda suke zaune Arewa да garin. Don 
haka, maimakon su yo tsinke zuwa Gusau, sai suka koma 
Rawayya suka shekara biyu. A tsawon wadannan shekaru 
suna zuwa Gusau ne su gyara wuri a karkashin jagorancin 
Sarkin Yaki (Ubandawaki) Salihu Dankambo. Amma duk da 
haka kafin su tashi, sai da mutanen Rawayya suka kagara 
ainun da su bar masu garinsu (Nadama, 1972: 13-14). 


ap P ap 
Р? о 


Mazaunai па Shugabannin Gusau а Zama па Biyu, Saran 
Salihu Dankambo 


Wasu Кита suna cewa yin wuta wadda ake kira wutar A’isa a 
garin Rawayya a 1862 ya Kara Karrafa wa mutanen Gusau 


ود( 


kwarin guiwar barin Rawayya domin mafi yawan garin wutar 
ta kone shi. Komawarsu Gusau a zama na biyu wato sabon 
zama ya faru ne a farkon sarautar Sarkin Musulmi Amadu dan 
Atiku (1859-1866) (Nadama, 1972:13-14). 


Sarkin Yaki Salihu Dankambo dan Jabba dan Alhaji 
Mustafa. Shi ne Sarkin Yaki daga lokacin Malam 
Muhammadu Sambo dan Ashafa (1806-1827) zuwa lokacin 
Malam Muhammadu Modibo (1867-1876) 


2.6.2 Yanayin Kafa Birnin Gusau 

An riga an yi bayani a baya, a tsohuwar daular Sakkwato wato 
kafin “уа mulkin mallaka wadda masu jihadi suka kafa akwai 
wasu garuruwa wadanda aka samar da su a sakamakon 


— (sJ 


sansanin yaki ko ribatsi па masu jihadi. Haka kuma akwai 
wasu malamai wadanda suka karbi kiran Shehu Usmanu 
'Danfodiyo, suka taimaka masa matuka wajen jaddada addinin 
Musulunci, su ma an ba su wasu wurare da suka shugabanta a 
nahiyoyi daban-daban. 

Gusau tana daga cikin sababbin garuruwa da aka kafa 
wadanda suka maye tsofaffin garuruwan da aka samar shekaru 
da dama da suka shude kafin da bayan jihadi, misalin birnin 
Alkalawa da Kiyawa da Birnin Samri da birnin “Yandoto da 
sauransu. 

Haka kuma Gusau ba kamar wasu garuruwan Hausawa ce ba 
wadanda aka kafa su, suka bunkasa a sanadiyar bautar iskoki 
ko dodonni. Misali bautar iskar Tsumburbura a Kano da 
iskoki na kan dutsin Kufena a Zariya da bautar Magiro da 
Kyauka da daukar Maiki a Kanoma da Kwatarkwashi da Tsafe 
da wasu garuruwan Garewa (Ibrahim, 1982: 30-33). 

Amma ita Gusau, almajiran Shehu Usmanu Danfodiyo ne 
suka kafa ta. Ba ruwan Malam Muhammadu Sambo dan 
Ashafa da jama'arsa da duk harkokin da suka shafi bautar 
iskoki ko wani tsafi wanda Hausawa ke yi kafin zuwan 
addinin Musulunci. Babbar manufarsu ita ce kawar da 
wadannan miyagun al'adu masu nisantar da mutum da 
shagaltar da shi ga addinin Musulunci. Kuma saboda 
Kyamarsu ga irin wadannan munanan al’adu da dabi'u ya sa 
ba su sami zama а waje daya ba sai daga bisani*®. 


2.7 Habakar Garin Gusau 
Wasu daga cikin hanyoyi da matakai wadanda suka dada 
bunkasa birnin Gusau sun hada da: 


2.7.1 Ganuwa da Kofofin Birnin Gusau 

Samun ganuwa ga kowane irin gari alama ce ta samun kariya 
ga mazauna wannan gari domin takan Kara jawo masa bunkasa 
da habaka ta hanyoyi da yawa. Don haka yana da kyau mu 
fadi irin matsayin da ganuwar Gusau ta dauka zuwa lokacin 
da ta ruguje a sannu-sannu. 


36 Amma duk da haka ba a rasa "yan camfe-camfe da maganganun iskoki 
kamar dantsatsumbe da jita-kuku da sauran iskoki wadanda sukan shafi 
mata da maza. 


— (oj 


А lokacin zaman farko an shirya wa birnin ganuwa пе ta 
hanyar kewaye shi da shingen kaya. Wannan kuwa ya auku ne 
tun zamanin Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa har 
zuwa farko da tsakiyar sarautar Sarkin Katsina Abdulkadir 
(Hirarmu da M.M.W.N. 1979;M.U.A., 1984). 

A zamanin Sarkin Katsina Abdulkadir, Sarkin Musulmi 
Amadu Atiku ya yi wa Sarkin Katsinar a lokacin da ya je yi 
masa mubaya’a bayan nada shi Sarkin Musulmi, alkawarin ya 
sa a gine garin Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa da 
ganuwa. Don haka, ya umurci sarakunan garuruwan da ke 
makwabtaka da Gusau da su taimaka wajen gine garin na 
Gusau da ganuwa. Daga cikin sarakunan da suka turo 
mutanensu, akwai Sarkin Kiyawa Jibir na Kauran Namoda, da 
Sarkin Fulanin Bungudu Muhammadu da mutanen 
Kwatarkwashi, kai har da na Rawayya da sauransu, duk sun 
zo sun taimaka kwarai wajen wannan aiki na gina ganuwa. 
Wannan shi ne lokaci na farko da Gusau ta fara samun ganuwa 
ginanna da kasa wato yambu mai kwari tare da yi mata kofofi 
(Katsina, 1916: 2; Nadama, 1972: 14). 


Zanen Ganuwa wadda aka Ginawa Birnin 
Gusau da Kasar Yumbu 

Bayan haka, a zamanin Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 
Modibbo aka sake fadada ganuwar a sanadiyyar zuwan wasu 
mutane. Shi wannan kari ya hada da unguwar da ake kira 
Rahaji wadda ta kunshi mutanen Abarma da Janyau da wasu 
Rahazawa. A lokacin ne aka sami Kofar Rahaji””. Haka kuma 
an dada fadada ganuwar ta bangaren kudancin garin yayin da 


37 An daina kiran wannan Kofa da wannan suna ‘Rahaji’, sai dai Jofar tana 
Jaya daga tsofaffin }ofofin Birnin Gusau. 


4а) 


Haza да abokinsa Shantali da dan’uwansa Malam Umaru suka 
zo Gusau.** 

A zamanin Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Tuburi an 
sami Kara bunkasa garin da saka shiyar Birnin Ruwa ta zama 
cikin ganuwa. Amma a lokacin Sarkin Katsinan Gusau, 
Muhammadu Gide ne aka hade Birnin Haza da Birnin Ruwa 
suka zama shiyya daya da sunan Birnin Haza. Hadewar ta 
auku bayan dawowar Haza Gusau, a sa’ilin da ya bar ta a 
zamanin Muhammadu Tuburi (Hirarmu da A.M.B. da M.M.B. 
1980 a Gusau). 

Akwai wani rikicin tyaka da Sarkin Kiyawa na Kauran 
Namoda Umaru dan Mamuda ya tayar a zamanin Sarkin 
Musulmi, Abdurrahman na ќоќагіп ya Kwace Dokau da 
Mareri а Karkashin rikon Gusau. Ya nuna ya sami kyautar 
wadannan garuruwa ne daga Sakkwato. Sarkin Kiyawa ya yi 
yunkurin yakar Gusau har ya hado mayaka daga Birnin Gora 
ta Kasar Maradun, amma Sarkin Musulmi ya hana shi. 
Wannan rikicin ya ci gaba har zamanin Sarkin Katsinan 
Gusau, Muhammadu Murtala, a lokacin da Sarkin Kiyawa ya 
turo Sardaunansa wanda ya sauka a Mareri. Lokacin da 
mutanen wurin suka ki bin umurnin Sarkin Kiyawa, sai ya 
hana su noma gonakinsu a shekarar. Bayan da dattijawan garin 
suka gaya wa Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Murtala, 
halin da ake ciki, sai ya ba su wurare a cikin Gusau, daga nan 
kuma ya rubuta wa Sarkin Musulmi takarda yana mai bayyana 
masa halin da ake ciki. Daga bisani aka warware matsalar, 
garuruwan suka tabbata a Karkashin Gusau (Frank, 1903: 25- 
26 ; Nadama, 1972: 22). 

Ganuwar Birnin Gusau ќа sake samun bunkasa da habaka а 
zamanin Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Murtala (1900- 
1916). Karin ya auku ne ta wajen yamma maso arewa wanda 
ya sa ta hada da makabarta”” da kuma gandun Sarki (Hirarmu 
da M.U.A., a Gusau, 1984). 

Zuwa wannan lokacin ganuwar Birnin Gusau ta sami kofofi 
har guda tara (9), su ne: 


38Hirarmu da A.M.H. da M.M.B. na Birnin Haza, 1980 a Gusau. Haza wani 
shahararren attajiri ne wanda ya zo Gusau da dukiya mai yawa tare da 
bayi da sauran abubuwa. Akwai Jarin bayaninsa nan gaba inda aka yi 
maganar Birnin Haza. 

39 Wato gidan Sarkin Musulmi na da gab da Kwata. 


دو( 


Kofar Kwatarkwashi 
kofar Dogo 

Kofar Goje 

kofar Tubani 

Kofar Yamma 

kofar Jange 

Kofar Matsattsa 
Kofar Rawayya 
kofar Katsaura 


Arewa 
Kofar Katsaura 


HENENG & L Yamma Gabas 
y ~~ Kudu 
Ko far XN 
Matsattsa j \ 
{ \ 
Kofar 
Kofar ганы 
Jange 
29 | 
К l 
\ | 
Kofar Mani | 
/ 
М. J 
Ы б. 
=. Ses چپ‎ — Kotar боје 


Kofar Dogo 


Taswira mai nuna Kofofin Birnin Gusau 


Ginin ganuwa wata babbar kariya ce da samun ci gaban gari. 
Idan gari na son ya bunkasa ya samu ci gaba na sosai da 
habaka da yawaita mai amfani, to, ginin ganuwa yana daga 
cikin abubuwan da ke samar da haka. Haka kuma gina ganuwa 
yana daga cikin tsarin tafiyar da harkokin manyan dauloli don 
kariya ta sosai. Daulolin Kano da Katsina da Zazzau da Daura 
da Gobir da Kabi da sauransu duk sun samar da ganuwa, har 
a yau wasu wurare akwai sauran burbushinta”” 


40 Amma a yau a garin Gusau ba inda ake samun sauran burbushin ganuwa 
duk da yake idan aka yi haka mai zurfi bisa wajen da aka yi ganuwar akan 
gino tubalanta. Muna ganin zubewa da rugujewar ganuwar birnin Gusau ya 


33 Pm 


2.7.2 Bunkasar Gusau ta Yake-Yake 

da Zuwan Baki 

Yawanci idan wani shahararren mayaki ya kawo yaki a gari, 
bai sami nasara ba, yakan sanya mutane su yo hijira zuwa ga 
wannan gari. Haka kuma, idan aka cinye gari, sai mutane su 
watse. Gusau tana daga cikin garuruwan da bajinta da nuna 
gwarzontaka da yaki ya jawo mata daukaka da daraja, sannan 
da shigowar baki. 

Tun lokacin da aka cinye “Yandoto aka sami wasu mutane 
daga nahiyar “Yandoto da wasu garuruwa suka dinga ba 
mutanen Gusau taimako da gudunmawa wajen gudanar da 
jihadin Musulunci. Yawancin yawace-yawacen Malam 
Muhammadu Sambo dan Ashafa na jihadi wasu daga cikin 
wadannan mutane da su aka yi su. Wasu daga cikin wadannan 
mutane sun hada da: 


- Dankura da zuriyrsa; уа zauna a Arewacin Gusau, 
wurin da ake kira Cediyar Mu’allaidi 

- Malam Abdu da dansa Muhammadu Kunkura wanda 
ya yi sarautar Sarkin Dakaru 

- Sarkin Dakaru Gajiri da 

- Sarkin Dakaru Buzu -ka -ci -“Yan Lihidda, sun zauna 
kusa da Kofar Tubani 

- Sarkin Kyarma Batsari 

- Sarkin Kyarma Ishaka sun zauna kusa da Mahaukacin 
Gida 

- Gidan su Idin Dunku 

- kaida sauran jama’a da yawa wadanda ba za mu sami 
damar kawo su ba. 


Kuma har wa yau bayan gine garin da ganuwa an sami mutane 
da dama sun yo hijira, suka baro garuruwansu zuwa Gusau, 
musamman ma a lokacin da Gusau ta sami Karin kare kanta 


danganta пе ga rashin karfin Каза. Yanayin Kasar Gusau ba mai dauri da 
kamewa ne ba, пап da nan, sai ta zube, musamman idan ta dade ba gyara. 
Haka kuma Ganuwar Birnin Gusau ba ta sami cikakkiyar kulawa ba wato ta 
hanyar gyara ta duk lokacin da ta zube da kuma tayar da ita, hasali ma, nan 
ne mutane suka dinga dibar Kasar ginin gidajensu, da ganuwar ta Kare aka 
koma ana ginowa a wasu wurare. 


=“ a4 pg ي‎ 


daga dukkan hare-hare da “уап samame. Samun cikakkun 
тауаќа masu kare gari daga kowane irin hari yana taimakawa 
matuka wajen habakar gari da kawo zama cikin kwanciyar rai, 
kamar yadda muka fada a baya. 


Sarkin Yaki Jange 

A zamanin Sarkin Katsina Abdulkadir, bayan dawowa Gusau 
a zama na biyu, Sarkin Katsinawan Maradi Danbaskore 
(1853-1875) da Sarkin Yakinsa Kaura Hasau suka kawo yaki 
Gusau da nufin zarce wa su watse wasu biranen da masu jihadi 
suka kafa. Danbaskore ya ajiye sansanin yakinsa a wata 
tsamiya ta Dabbakal, aka kama gwabzawa da su da mutanen 
Gusau har kwana uku, ba su cinye su ba. Daga nan suka tashi 
zuwa gaba, yaki ya kare tare da samun nasarar mutanen Gusau 
kansu. Gusawa sun sami kashe wasu, suka kuma kama wajen 
bayi 300, kamar yadda aka fada a baya. 

Bayan tashin yakin Danbaskore, sai labarin Gusau ya watsu 
cikin garuruwa na wannan bajinta da suka nuna. Mutane daga 


— O ي‎ 


wurare daban-daban suka yi ta tasowa, suna malalowa cikin 
gari Gusau. 

Akwai kuma wani yaki babba da ya auku a zamanin Sarkin 
Katsinan Gusau, Muhammadu Modibbo (1867- 1876) wanda 
Sarkim Yakin Danbaskore, Kaura Hasau ya sake kawo wa 
Gusau. Bayan Kaura Hasau ya kawo harinsa ga birnin 
Kwatarkwashi, sai ya zarto zuwa Gusau da nufin tarwatsa ta. 
Da ya tinkaro birnin Gusau sai kurar yakinsa da ta tashi sama 
kamar hadari, ta bai wa wasu mata tsoro da suka tafi dibar 
ruwa bayan gari. Da ganin wadannan mata sun gudo a firgice, 
nan da nan, sai aka buga kugen yaki. Maza, dakaru da sauran 
mayakan Gusau, suka shirya, suka taryi rundunar Maradawa 
daga gabas da Jijjin Gusau. Gusawa suka sami nasara kan 
wannan hari tare da dibar ganima mai yawa (Nadama, 1972: 
23). Shi ma wannan yaki ya jawo wa Gusau bunkasa da kara 
samun daukaka da shuhura а lokacin.*! 

Daga cikin mutanen da suka shigo Gusau a zamanin Sarkin 
Katsinan Gusau, Muhammadu Modibbo, akwai wasu 
mutanen Abarma da Janyau da Rahazawa wadanda wurin da 
suka zauna aka kira shi shiyar Rahaji (Hirarmu da Kungiyar 
mutane, 1979). 

Kafin Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Modibbo ya rasu, 
garin Gusau уа Кага samun zuwan bakin mutane daga Banga 
ta Казаг Kiyawa da Sabuwar Kasa, da Falgori. А lokacinsa ne 
kuma wani shahararren attajiri da ake kira Haza ya zo Gusau 
tare da abokinsa Shantali da dan'uwansa Malam Umaru.” 
Sana’o’i® da sauran “yan aikace-aikacen hannu na gargajiya 
da na zamani suna daga cikin abubuwan da suka habaka garin 
Gusau da tattalin arzikinsa. Misali noma, shi ne ginshikin 


4 Bayan wadannan yakoki guda biyu manya, an уі ta samun yake-yake da aka 
kawo wa Gusau, ko su kuma mutanen Gusau suka kai wasu wurare. 


42 An ce Haza mutum ne mai shanu da yawa da dimbin dukiya da bayi fiye da 
dari (Nadama, 1972: 20). Hasali ma, shi Haza ne ya shugabanci aikin Karin 
ganuwa da aka sanya unguwarsa a ciki, kuma an ce bayinsa ne suka yi aikin 
(Hirar da M.U.A. ya yi da Kungiyar mutane, 1967, muka ji ta a wurinsa, 1984). 


43 Wasu ne daga cikin muhimman abubuwa da suke kawo bunkasar tattalin 
arzikin gari da kyautatuwar al'adu da dabi'u da sauran hanyoyin tanadi na 


al umma. 
ке ا‎ —_ 


zaman gari. Idan aka koma baya za а ga ап kafa garin Gusau 
а gefen gulbi ne wato gulbin Sakkwato ‚ wanda yake Kasar da 
ke kewaye da shi fadama ce da jigawa wadda ta dace da samar 
da albarkar noma mai kyau, kamar noman gero da dawa”! da 
gyada da gyadar kwara wato gujjiya ko kwaruru da auduga da 
dankali da gwaza da rogo da sauransu. Akwai kuma wasu 
sana’o’in gargajiya, kamar saka da zare da kira da dukanci da 
yanta da sauransu duk sun taimaka wajen gina garin Gusau. 
Haka kuma wasanni da ‘yan shagulgulan da ba a rasa ba, 
sukan Кага armashin zama a cikin gari. Don haka, a zamanin 
Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Mai’akwai an sami 
barkowar baki daga wurare da dama zuwa Gusau domin ya ba 
kowane irin mutum ‘yancin holewa da shakatawa. 

Sannan kuma dukkan fatake da ‘yan kasuwar da ke ratsowa ta 
‘Yandoto a da sai suka juya suna biyowa ta Gusau zuwa 
Katsina da sauran wasu wurare. Sai Gusau ta zama cibiyar 
kasuwanci ta Karni na goma sha tara (К19) zuwa na ishirin 
(K20) aka sami masaka da табига da marina da dillalai* 
masu dillancin kayayyakin da fatake suke kawowa daga 
Kasashe na nesa da sauransu. 

Bayan zuwan wadannan mutane da faruwar sana’o’i da 
kasuwanci, Gusau ta yi ta samun karuwa da bunkasa har zuwa 
lokacin da Turawa suka fara shigowa Kasar nan da kuma 
bayan zuwansu. 


2.7.3 Zuwan Turawa Gusau 

Kafin Turawa su Кагбе mulki daga hannun daular mulki masu 
Jihadi da sauran wurare sai da suka fara shigowa da sunan 
binciken rafukan Afirka ta Yamma ko don yawon bude ido ko 
don ciniki Ко kuma don yada addinin Kirista. 

Тигазуа® sun fara shigowa Gusau ne da nufin kasuwanci da 
tafiye-tafiyen bude ido a zamanin Sarkin Katsinan Gusau, 


44 Kamar kuturi da gagara-dawaki da farara da makamantansu. 

45 Wato ’yankiri 

46 Lokacin da Turawa suka fara shigowar Kasar Hausa, Hausawa sun dauka 
su sharifai ne daga cikin jikokin Annabi Muhammadu, tsira da amincin Allah 
su tabbata a gare shi. Watakila sun zaci su sharifai ne saboda yanayin jikinsu 
da yake kama da na Larabawa da suke ji ko suke karanta labaransu da harshen 
Larabcin da su Turawan suke magana da shi. Mun ji ma wani labari a wajen 
mahaifinmu Malam Muhammadu Dankullum (1976) cewa a lokacin Sarkin 
Musulmi Muhammadu Bello wani Bature ya taba zuwa nan Kasar, to sai ya 


— (7) 


Muhammadu Tuburi (1876-1887), lokacin da aka sami wani 
Baturen Jamus da ake kira Fledel ya zo Gusau а shekarar 
1881. Sannan kuma wani Baturen Jamus ya sake zuwa Gusau 
mai suna Standinger a 1885, dukkansu sun zo ne da nufin 
yawon bude ido. Amma а zamanin Sarkin Katsinan Gusau, 
Muhammadu Gide (1887-1900) ап Кага samun wani Bature 
mai suna W. Wallace, wakilin Kamfanin Royal Niger wanda 
ya zo Gusau a shekarar 1894. Shi kam ya zo ne don fadada 
harkokin kasuwanci na wannan kamfani nasu da yake yi wa 
Wakili (Nadama, 1972: 31). 

Tun daga wannan zamani, labarin shigowar Turawa jefi-jefi 
ya fara hade Kasar Hausa, sai dai mutane ba su saki jiki da su 
ba kuma ba su amince masu sosai ba, hasali ma dai tsoronsu 
suke yi. Wannan lokaci ne ma har ake ce wa Bature, Zaki. 

A Karshen karni na 19 (K19) akwai Turawan Mulki da 
hafsoshin soja da Turawan Mishan da ‘yan kasuwa da yawa a 
wannan nahiya da suke lekowa suna komawa, sai Karni na 20 
(K20) ya shigo da hayaniyar yaKe-yake da Turawa. 

Mutanen Gusau sun fara fahimtar aibin yake-yaken Turawa а 
lokacin da wasu Kanawa a KarKashin jagorancin Sarkin Kano 
Aliyu Maisango suka ziyarci Sakkwato, bayan da suke kan 
hanyarsu ta dawowa suka hadu da Turawa kusa da 
Kwatarkwashi””. Rundunar Sarkin Kano Aliyu tana baya, 
wata runduna ce ke kan gaba wadda Wazirin Kano Amadu 
yake jagoranta. To, da wannan rundunar Turawa suka gwabza 
a gab da Koramar Zorori ta Kwatarkwashi. Turawa su suka 
sami nasara da galaba kan Kungiyar Wazirin Kano Amadu, har 
aka kashe shi Amadu Wazirin Kano. Sannan wani sashe na 
Kanawan suka gudu zuwa Gusau, daga cikinsu har da Sarkin 
Ringim, wanda Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Murtala 
ya saukar da shi a gidan Rafi, shi ko Sarkin Kano ya koma 
baya da tafiya, ya sauka kusa da Kambarawa ta kasar Kauran 
Namoda (Nadama, 1972: 32; Mani, 1970: 93-94). 

Bayan wannan yaki ne, mutanen Gusau suka ji labarin Turawa 
sun cinye Sakkwato a ranar 15/3/1903, daga nan Sarkin 


mutu. Da mutane suka gan shi sai suka gaya wa Sarkin Musulmi ga wani 
sharifi ya rasu. Ko da Sarkin Musulmi Muhammadu Bello ya gan shi sai ya 
ce ku rabi da shi, wadannan su ne ake ce wa Nasara (Nadama, 1972:31). 

47 Turawa sun riga sun cinye Kano, daga Kanon kuma suka dumfari 
Sakkwato. 


— (sjh 


Musulmi Muhammadu Attahiru dan Amadu I ya gudo daga 
Sakkwato zuwa Багїп gabas, ya zo ya sauka а Gusau (Mani, 
1970: 121). Sarkin Katsman Gusau ya ba shi masauki, ya 
kwana biyu, daga nan ya zarce da tafiyarsa da nufin zuwa 
Hajji. An ce Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Murtala ya 
yi niyyar biyar Sarkin Musulmi, amma sai aka ba shi shawarar 
kada ya bi shi, don haka ya fasat’. Sarkin Musulmi ya yi gabas, 
ya bi ta kan iyakar Kasar Kano da Zazzau har zuwa Burmi 
cikin Kasar Gwambe, nan ne Turawa suka kashe shi daura da 
Dutsin Bima ranar 27/7/1903. Lokacin da sauran Sakkwatawa 
suka bi Turawa, sai suka za6i Attahiru П aka nada shi Sarkin 
Musulmi, (Mani, 1970: 123) a shekarar 1903. 

Mutanen Gusau ba su yi fada ko wani yaki da Turawa ba. 
Kuma lokacin da Turawa suka yi fada da Wazirin Kano a 
Kwatarkwashi, Kanawa ba su nemi taimakonsu ba, haka ma а 
fadan Turawa da suka yi da Sakkwatawa, sai dai Gusawa suka 
ga Sarkin Musulmi ya gudo zuwa garinsu Gusau don neman 
mafaka. Kuma ko da Turawa suka biyo sarakunan da suka 
sheko zuwa Gusau, ba su yi yaki da Gusawa ba, kuma 
wadannan sarakunan sun zarce da tafiyarsu tun kafin Turawan 
su iso Gusau. 

Hanyar da Turawa suka bi lokacin da suka je yakin Sakkwato 
ba ta Gusau suka bullo wa ita Sakkwaton ba. Wato sun dauki 
hanyar Kauran Namoda ne daga garin Kwatarkwashi bayan 
yakin da suka yi da Wazirin Kano Amadu. Daga Kauran 
Namoda soja suka tasar wa garin Sakkwato (Mani, 1970: 
121). 

Haka yanayin Gusau ya kasance har zuwa lokacin da Turawa 
suka tabbatar da mulkinsu da Karewar yake-yakensu da cinye 
garin Sakkwato a 1903. Daga nan Turawa suka ci gaba da 


48Mun sami bayani wajen M.UA.,1984, wanda ya tabbatar mana Malama 
Acciya ‘Yar Muhammadu Gimba (wato jikanyar Malam Muhammadu 
Ashafa) ita ce ta ba Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Murtala 
shawarar kada ya bi Sarkin Musulmi. Wannan fitina (wato ya}e-ya}en 
Turawa)ba wadda za ta watse }аѕаг nan ce ba, nan рађа Ка]ап za a sami 
zaman lafiya. Don haka, Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Murtala ya 
kar~i shawararta, bai bi Sarkin Musulmi Attahiru 1 ba. Ita kau Malama 
Acciya wata mashahuriya ce, kuma malama, masaniyar addinin 
Musulunci, sannan ga tsinkayar abin da zai je ya dawo dangane da 
al’amuran yau da kullum. Kuma ita’yar Malam Muhammadu Sambo ce 


domin Muhammadu Gimba Jan Muhammadu Ashafa ya haife ta. 
= = Еи 


gudanar da harkokin mulkinsu na garuruwan Kasashen Hausa 
da Nijeriya baki daya ta hanyar sarakuna. 

Bayan zuwan Turawan Mulki, garin Gusau ya sha karo da 
wasu matsaloli da suka kawo masa cikas wajen bunkasa da 
habakarsa. Daga cikin wadannan abubuwa akwai aukuwar 
wuta da ta kone garin dukkansa, ko wani sashensa, sannan da 
yunwa da aka sha yi lokaci bayan lokaci. 

A zamanin Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Murtala aka 
yi wata wuta da ake kira Wutar Gusau ko Sharau ko Wutar 
Maidutsi ko Sal-idi-gwal wadda ta kone mafi yawan garin 
Gusau, sai da suka sake sabon gyara daga baya. 

Akwai kuma wutar “Yardango, ita ma ап yi ta ne а zamanin 
Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Murtala. Sai kuma 
wutar Mairudu, da sauransu (Hirarmu da M.M.B da 
M.A.M.K., 1984, Birnin Haza, Gusau). Tun daga wadannan 
wutace da aka yi, sai aka yi ta samun aukuwar tashin wuta 
wato gobara lokaci-lokaci har zuwa farko da tsakiyar zamanin 
sarautar Sarkin Kudun Gusau, Alhaji Sulaimanu (1951-1984). 
Haka kuma an samu aukuwar yunwa jefi-jefi a cikin Gusau, 
wata yunwar an fara yin ta пе а cikin ainihin garin Gusau, wata 
kuma ta somo ne daga wani wuri har ta zama ruwan dare game 
duniya. Yunwar da aka sami labarin tana cikin wadanda aka 
fara yi tun farko ita ce ‘Yargusau*’. An fara wannan yunwa 
“Yargusau daga Gusau wadda ta auku a zamanin Sarkin 
Katsina Abdulkadir. A lokacin Sarkin Katsinan Gusau, 
Muhammadu Modibbo kuma an yi wata yunwa da ake kira 
Cinkinciya, sai kuma yunwar Gyallare™®. Akwai kuma 
wadannan yunwoyi da aka yi kamar haka: 


- Sude-mu-gaisa - zamanin Sarkin Каїзїпап Gusau Umaru 
Malam 
- “Yarsullu - zamanin Muhammadu Mai’ akwai 
(Hira da M.M.B. da M.A.M.K. a Birnin Haza, Gusau, 
1984) 


4 Marubucin {amus na Dictionary of The Hausa Language, Abraham 
(1962) ya nuna an yi wannan yunwa ne a shekarar 1943. 

50 Kamar yadda aka nuna wannan yunwa ta faro ne daga garin ‘Yantumaki na 
Katsina ta Gabas kuma ana kiran ta yunwar gyallare. Wannan yunwa 
mashahuriya ce domin ta hade mafi yawan Kasashen Arewa. A lokacin 
wannan yunwa har ‘yan mata suka yi mata waka. 


— [oj 


- da sauransu. 


Gobarar da ta sha aukuwa a Gusau lokaci zuwa lokaci, kamar 
wutar “Yardango wadda aka yi a 1911, ta zama sanadiyyar 
rasa rayuka a wani lokaci, sannan da hasarar kayayyaki masu 
yawa da tarin amfani?!. 

2.7.4 Wasu Unguwoyin Gusau 

Kamar yadda muka bayyana a baya, birnin Gusau ya yi ta 
samun bunkasa da habaka da Каге-Кагеп ganuwa saboda 
zuwan wasu mutane baki. А sakamakon karuwar Gusau an 
sami wasu shiyoyi da unguwoyi da yawa da suka tsiru wato 
sababbi. Unguwoyin sun hada да: 


Birnin Haza 

Kamar yadda muka fada a baya, Haza wani shahararren 
mutum ne mai dukiya da bayi da dabbobi masu yawa. Haza 
уа zo Gusau ne tare da dan’uwansa Malam Umaru da abokinsa 
Shantali a zamanin Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 
Modibbo (1867-1876). Mun kuma nuna a baya, a lokacin da 
Haza ya zo Gusau ne aka yi wani Karin ganuwa wanda ya 
Kunshi birnin Haza. Ita wannan unguwa da Haza ya kafa, ita 
aka kuma kira ta da sunansa. Har yanzu kuma zuriyar Haza 
tana nan a Gusau **(Hirarmu da A.M.H., 1976 da M.M.B. da 
M.A.M.K. da M.I.M. a Gusau, 1984). 


Shiyar Rahaji 

Ita ma wannan unguwar mun yi maganarta a baya, inda muka 
nuna ita ce shiyar da wasu mutanen Abarma da na Janyau da 
wasu Rahazawa suke zaune. An kafa wannan unguwa a 
zamanin Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Modibbo 
(Nadama, 1972: 19). A halin yanzu ba a kiran unguwar da 


5! Muna ganin wutacen ne suka jawo hasara da rasa wasu kayayyakin tarihi 
da mazaunan farko na Gusau suka bari domin sun Kone. Daga cikin irin 
wadannan kayayyaki da suka Kone sun hada da littattafai da kayan yaki da 
tufafi da kaya dangin abinci da dabbobi, kai har da tutar da Shehu Usmanu 
‘Danfodiyo уа ba Malam Muhammadu Sambo da sauransu babu iyaka (Hira 
da M.U.A. da Galadima Na’ila, a Gusau, 1976). 

5 Wato gidan Alhaji Maishanu dan Buhari dan Haza da Malam Muhammadu 
Bawa Nazaure. Haza kuma shi ne ya fara rika unguwar a matsayin hakinci da 
mukamin Ubandawakin Gusau. 


ي( 


wannan suna, sai dai Kofar Jange kuma tana cikin rikon 
Galadima ne. 


Birnin Ruwa 

An kira wannan wuri da suna birnin Ruwa saboda wuri ne mai 
dausayi da ni’imar sanyi, wuri ne har ko da yaushe ba ya rabo 
da ruwa a lokacin damina. A zamanin Sarkin Katsinan Gusau, 
Muhammadu Tuburi aka kafa ta, a nan ne kuma aka yi wa 
mutanen da ake turawa Jos zuwa aikin kuza masauki. Lokacin 
kuma da aka fara aikin В.С.С.А.? har wa yau, nan leburorin 
jinare suka yi wa kansu dakunan bacci. Daga nan, unguwar ta 
bunkasa, har a zamanin Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 
Gide ya hade ta da shiryar birnin Haza a matsayin rikon 
hakimi daya Ubandawaki Buharin Haza (Hirarmu da 
M.M.W.N., a Gusau, 1978; M.A.M.K. Birnin Haza, Gusau, 
1984). 


‘Yarloko 

Wannan unguwa ta tsiru ne a zamanin Sarkin Katsinan Gusau, 
Umaru Malam (1917-1929). Mutane sun fara zama a wurin a 
shekarar 1929, lokacin da masu aikin tashar jirgin Kasa suka 
kafa dakunan baccinsu а wurin. Daga cikin ma’aikatan jirgin 
kasan akwai Kabilar Farlomi da sauran wasu mutane (Hirarmu 
da M.M.W.N., Gusau, 1978). Unguwar tana cikin Sabon Gari. 


Sabon Gari 

Wannan unguwa wani mutumin Siraltyon ne wanda ake ce wa 
Morgan ya fara zama a cikinta, kuma ya riki mai unguwarta, 
kafin ta sami hakimi, a lokacin Sarkin Katsinan Gusau, 
Muhammadu Mai’akwai (1929-1943). Morgan shi ne ya fara 
karar haraji a wurin, daga baya, ta sami Magaji Muhammadu 
Taula wanda aka dauko daga Mada ya zama hakiminta na 
farko. 

Da tafiya ta mika aka sami Kabilu daban-daban suka zauna a 
wannan unguwa ta Sabon Gari. Daga cikinsu akwai Igbo da 
Yobuwa da wasu Hausawa da sauransu (Hirarmu da 
M.M.W.N., 1978 da M.I.M., Gusau, 1984). 


53 Wato ‘British Cotton Growing Association’ (B.C.G.A). 


— dO ص‎ 


Filin Gunza 

An kafa Unguwar Filin Gunza a zamanin Sarkin Katsinan 
Gusau, Muhammadu Mai’akwai. Mafarin wannan suna kuwa, 
Gunza ne ya zauna wurin yana sayar da goro da sauran 
kayayyaki. Amma shi Gunza mutumin Rawayya ne wanda 
aka taso da kakanninsa daga Rawayyawato lokacin da 
mutanen Gusau suka taso daga Rawayya, suka zo Gusau a 
zama na biyu (Hirarmu da kungiyar mutane, 1977-78). Tana 
karkashin rikon Mayana. 


Sabon Fegi 

A zamanin Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Mai’akwai 
aka yayyanka gonaki aka ba mutane fegi-fegi don su samu 
wurin zama. Su Hassan Mairangwada Basakkwace da 
Mamman Audu Bazazzagi, Mai dinkin Tela, su ne suka fara 
zama wurin da kuma Halilu Emos Bakatsine da sauransu. Ana 
kiran unguwar da wannan suna saboda fegogi ne sababbi aka 
rarraba wa jama’a (Hirarmu da M.M.W.N. Gusau, 1978). 
Tana karkashin rikon Galadima. 


Unguwar Zabarma 

An kafa wannan unguwa a zamanin Sarkin Kudun Gusau, 
Alhaji Sulaimanu. Wanda ya fara zama a wurin shi ne Malam 
Auta Bazabarme, shi ne kuma ya kafa ta, kuma da sunan 
Kabilarsa ake kiran ta wato Zabarma. Da mutane suka zauna 
wurin har aka sami taruwar jama'a, sai aka nada dansa Sa'idu 
ya zama mai’unguwa (Hirarmu da M.M.W.N., Gusau, 1978). 
Yanzu tana karkashin rikon Tudun Wada. 


Tashar Mota 

Mutane sun kafa wannan unguwa a zamanin Sarkin Kudun 
Gusau, Alhaji Suaimanu, wadanda suka fara zama а cikinta su 
ne Maikatobara da Ibrahim Danjukku da Adamu Gummi da 
sauransu. Inda aka yi Randabawul** na yanzu, nan ne mota ta 
fara tsayawa a Gusau, amma unguwa da zaman mutane ba ta 
kafu ba, sai zamanin Sarkin Kudun Gusau Alhaji Sulaimanu 
kamar dai yadda ya gabata (Hirarmu da M.M.W.N., Gusau, 
1978). Tana karkashin rikon Galadima. 


5 Wato roundabout ko shatale-tale. 


— (sj 


Filin Tanko 

Tanko wani mutum ne mali teburi, yana sayar da itace da goro. 
Iyayensa daga garin Kwatarkwashi suka zo, suka haife shi a 
nan Gusau. Saboda shaharar da ya yi anan unguwar, sai aka 
rika kiran da sunansa. An tsiri wannan ЕШ пе а lokacin Sarkin 
Кийип Gusau, Alhaji Sulaimanu (Hirar da muka yi da 
Kungiyar mutane, Gusau, 1978). Yanzu gabacin unguwar na 
rikon Sabon Gari ne, yamma kuwa na rikon Mayana. 


Unguwar Toka 

Ita wannan unguwa wata Bagobira ce ta fara zama a cikinta, a 
zamanin Sarkin Kudun Gusau, Alhaji Sulaimanu. Da ma can 
wannan wuri ne da aka fi zubar da shara da tokar dafuwar 
abinci, don haka, ne da mutane suka zauna a wurin, suka dinga 
kiran ta da sunan unguwar toka (Hirar da muka yi da Kungiyar 
mutane, Gusau, 1978). Unguwar tana cikin rikon Мараш 
Sabon Gari. 


Unguwar Mangwaro 

A lokacin da aka kafa wannan unguwa cike take da itacen 
mangwaro, don haka, ta sami wannan suna. Malam Mamman 
Wurno da Danmunci mai sayar da magunguna da wasu 
gandirobobin Gidan Yari su ne suka fara zama wurin. An kafa 
wannan unguwa a zamanin Sarkin Kudun Gusau Alhaji 
Sulaimanu (Hirarmu da Kungiyar mutane, Gusau, 1978). 
Yanzu tana karkashin rikon Mayana. 


Shiyyar Tudun Wada 

Lokacin da aka yi Karin kasuwa da asibiti aka tayar da 
mutanen da ke wurin wato unguwar ka-fama-ni aka mayar da 
su Tudun Wada a 1958. Da mutane suka koma wurin sai suka 
yalwata, suka wadata, sai suka rika kiran sa da sunan Tudun 
Wada, wurin da yake shimfidaddiyar kasa kan tudu, sannan ga 
wadata da ni’ima wato tudu mai wadata (Hirarmu da kungiyar 
mutane, 1978). Unguwar Tudun Wada ta kafu ne a zamanin 
Sarkin Kudun Gusau, Alhaji Sulaimanu, aka kuma hade ta da 


Unguwar Магегі da Ратба?? (Hirarmu da T.H.I. а Tudun 
Wada, Gusau, 1984). 


KASAR BUNGUDU м 2 = & 


Taswirar Gundumar Gusau da wasu garuruwanta 


Bayan cikar Gusau da samar da wadannan unguwoyi da 
wasunsu da suka zo daga baya, sai Gusau ta kunshi al’ummu 
daban-daban da suke zaune a cikinta. Manyan Kabilun su ne: 


Fulani 
Katsinawa 
Zamfarawa 
Sakkwatawa 
Gobirawa 
Dakarkari 
Kabawa 
Yawurawa 
Argungawa 
Barebari 
Nufawa 
Kwarori 


55 A lokacin Sarkin Katsinan Gusau, Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba 
kuma aka raba Shiyar Tudun Wada gida biyu. Aka yi Tudun Wada wadda aka 
ba Baraden Gusau riKonta da kuma Damba wadda ita kuma aka ba Sarkin 
Kudun Gusau hakincinta. 


45 = 


Garawa 

Igbo 

Yoruba 

da sauransu da yawa 

A cikin babin mun yi magana ne a kan yanayin kasar Gusau 
da iyakacinta, sannan da bayanin yanayin birnin “Yandoto 
yadda yake tun kafin zuwan Shehu Usmanu Danfodiyo da irin 
matsayin da ya dauka na ilimi. Haka kuma mun duba zuwan 
su Alhaji Mustafa da Malam Abdurrahman wato iyayen 
Alhaji Umaru da Malam Muhammadu Ashafa “Yandoto. Sai 
kuma bayani kan Shehu Usmanu Danfodiyo da zuwan karatun 
Alhaji Umaru da Malam Muhammadu Sambo a wajensa da 
fara wa’azinsa da kai masa caffa. Mun yi magana kan bijire 
wa haben ‘Yandoto da azamarsu kan wargaza addinin 
Musulunci. Sai kuma hijirar Malam Muhammadu Sambo dan 
Ashafa da jama’arsa daga ‘Yandoto da wuraren da suka zauna 
kafin cinye ita “Yandoto. 

Mun yi bayani kan kafa garin Gusau da Malam Muhammadu 
Sambo ya yi tare da sauran ‘yan’uwansa da izinin Shehu 
Usmanu ‘Danfodiyo, sannan da zaune-zaunensu а wasu 
garuruwa da kuma bayanin rasuwar Malam Muhammadu 
Sambo dan Ashafa a Wonaka. 

An kuma yi bayanin bayan Malam Abdulkadir ya ci sarauta, 
ya kuma sami shekaru kimanin talatin da uku (33) a Wonaka, 
sai ya koma Rawayya daga nan suka sake dawowa Gusau a 
zama na biyu. Mun yi magana kuma kan habakar Gusau ta 
wajen gina ganuwa da уаќе-уаќе da shigowar baki da habaka 
sana‘o’i da kasuwanci da sauran abubuwan bunkasa tattalin 
arzikin Kasa. Mun rufe babin ta kawo bayanin zuwan Turawa 
Kasar nan da irin yanayin nasu mulki da suka yi, sai kuma 
bayanin wasu unguwoyi sababbi da aka samu Kari a birnin 
Gusau. 


BABI NA UKU 
3.0 SARAUTA A GUSAU 


Babin da ya gabata ya yi bayani ne game da kafuwar birnin 
Gusau da bunkasarsa zuwa yau. Wannan babi zai КаШ 
sha'anin sarautar Gusau ne dangane da gidajen sarauta da 
sarakunan Gusau da tarihinsu da makamantan wadannan 
bayanai. 


3.1 Gidajen Sarautar Gusau 

Sarauta abu ce wadda ta }unshi yi ма jama’a jagoranci da 
Jaukar nauyinsu da jan ragamar gudanar da harkokinsu па 
yau da gobe. Ita shugabanci ce da shimfi]Ja mulki da nuna 
iko a bayan }asa, kuma halifantaka ce da Allah ke ba da ita 
ga wanda ya za~a. Sarki shi ke ba mutanensa umurni, ya 
yanke masu hukunci, ya yi masu sulhu da sasanta 
tsakaninsu da sauran abubuwa dangogin rayuwa 
(Alhassan da wasu, 1982: 66; Umar, 1985: 17). 

Abubuwa guda uku su ne suke sa mutum ya zama Sarki 
wato hanyar gado da hanyar nuna jaruntaka wato fin Jarfi 
da hanyar za~en cancanta ta fifikon kamala da halaye da 
Jabi'u kyawawa ko ta fifikon son addinin Musulunci da 
yawan tsoron Allah556. 

Amma a tsarin mulki na Musulunci an Karfafa zaben sarki ta 
hanyar cancanta, aka kuma maye gurbin jaruntaka da ilimi da 
takawa. Sai dai duk da a Musulunci ba a ba hanyar gado a 
sarauta nauyi ba, an ci gaba da amfani da ita a wajen zaben 
sabon sarki amma ta lura da nauyin ilimi da tsoron Allah. A 
littafin Diya’ul-Hukkam (Babu Shekarar Bugawa: 15-18), 
Shehu Abdullahi bn Fodiyo ya nuna cancanta a zaben sarki ta 
Kunshi ilimi да takawa da adalci da taimako da kira da 
daukaka addinin Musulunci da godiyar Allah da siffa 
kyakkyawa da tsare ayyukan ibada da mutunci da muruwa da 
kin zalunci da kin sharri da rashin kwadayi da so da kankame 
addinin Musulunci da makamantansu. 

Duk da yake garin Gusau ya sami mutane daban-daban da 
suka ri}e shi daga cikin gida da waje, gidajen sarauta na 


56 Trin wannan tsari ne aka yi amfani da shi а da wajen dora mutum bisa 
karagar sarautar gari. 


— [oj] 


garin waļanda suke na asali guda uku ne. Ga su kamar 
haka: 


3.1.1 Gidan 'Yandotawa na Alhaji Umaru 

Alhaji Umaru Jan Alhaji Mustafa shi ne tushe na 
shugabanci da sarauta a Gusau. Shi ne ya tura jikansa tare 
da sauran ‘ya’yansa guda biyar”” da takardar caffarsa 
zuwa ga Shehu Usmanu [anfodiyo. Shehu Usmanu 
[anfodiyo ya kar6i takardar, уа ce, “Malam haka ya yi, sai ya 
turo jikansa ya }addamar da shi ga su Muhammadu da 
Usamatu, to, ba komi.” Daga nan ne ya ce, “Na kar ~i 
caffar Alhaji Umaru da zuriyarsa baki Jaya.” Ashe ke nan 
'ya'ya da jikokin Alhaji Umaru suna da ha}}i a sarautar 
Sarkin Katsinan Gusau. Wannan shi ne dalilin da ya sa 
Shehu Usmanu [anfodiyo da kansa ya naļa Malam 
Usamatu Jan Alhaji Umaru a matsayin [angaladima.>8 


3.1.2 Gidan Ashafawa na Malam Muhammadu 
Sambo dan Ashafa 

Malam Muhammadu Sambo Jan Ashafa shi ne ya yi 
jagorancin mutanen Gusau wajen gudanar da jihadin 
jaddada addinin Musulunci a garuruwan Katsinar Laka 
(Katsina al-Gharbi). Shi ne Alhaji Umaru ya gabatar wajen 
gwagwarmayar сї gaban al’ummarsu har zuwa inda suka 
kafa Birnin Gusau. Shi ne Shehu Usmanu [anfodiyo, da 
yardar Alhaji Umaru, ya ba shi tutar cikin gida ta jihadi. 
Daraja da Jaukaka da shaharar da Malam Muhammadu 
Sambo ya samu ne, suka ba shi damar ya shugabanci 
mutanen Gusau. Ashe ke nan zuriyarsa baki Jaya waļanda 
suka mi}a kai ga addinin Musulunci da gaskiya na da ha}}i 
a cikin sha’anin sarautar Gusau. 


57 Sune kuwa Muhammadu Liman Babba da [angaladima Usmatu da Fate 
da Garba da Dottiya. 

5 Alhaji Umaru da zuriyarsa ta ‘Yandotawa malamai ne kuma shugabannin 
jama’a, masu shiryar da su zuwa ga tafarki madaidaici. A tsaye suke a naman 
ilimi da sauran hanyoyin kyautata rayuwar al’umma. 


S$ Af tz, PA 


3.1.3 Gidan Malam Umaru Malam 

Kamar yadda muka nuna a baya, gado?? ya ci gaba da zama 
hanya wadda za ta iya ba mutum damar ya zama sarki. 
Malam Umaru Malam Jan Sulaimanu [antagandu® ya yi 
sarautar Sarkin Katsinan Gusau®! daga 1917 zuwa 1929. 
Saboda haka, shi ma sarautar Gusau ta zama gado ga 
‘ya’yansa da sauran zuriyarsa®. 


3.2 Tsarin Sarakunan Gusau?? 

Malam Muhammadu Sambo Jan Ashafa daga gidan sarauta 
na Ashafawa shi ne ya fara jagorancin mutanen Gusau tun 
daga zaman farko na Birnin Gusau har zuwa rasuwarsa a 
Wonaka, daga shekara ta 1799 zuwa 1827. da Malam 


59 Littafin Fathu-Al-Jawad na Alhaji Yahuza ya ce dalilan gado uku ne 
wato nasaba da aure da 'yantarwa, suke sa a mallaki abu (dubi shafi na 
141). Haka kuma da yin gado daga wajen mahaifi da saye da kyauta 
abubuwa ne uku da ke ba mutum damar ya mallaki abu. 

60 Ba’yandoce пе a wajen mahaifiyarsa Hauwa'u. 

6Мајат Umaru Malam ya zama Sarkin Katsinan Gusau ќа hanyar 
jaruntakarsa da Kwazonsa da iya zama da shugabanni da sauran jama’a. 
Mutum ne mai wayo, mai hikima, mai ilimin addinin Musulunci, masanin 
hanyoyin zaman rayuwa. Wadannan halaye su ne suka ba shi dama ya zama 
Sarkin Katsinan Gusau a shekara ta 1917. 

“2 Sauran sarakunan da suka ri}i Gusau da aka turo su daga wasu 
garuruwa ba su cikin gidajen sarautar Gusau saboda sun fito ne daga 


gidajen sarauta na garuruwansu. Bayanin waļannan sarakuna shi пе: 
-Muhammadu Maiakwai ya gaji sarautar Majida jin Sarkin 
Musulmi a Sakkwato ne. 
-Usman Jan Sama’ila, ya gaji sarautar Sarkin Kudun [ansadau. 
-Ibrahim Marafa cikin zuriyar Sarkin Musulmi Abubakar Atiku, 
sarautar Sarkin Musulmi a Sakkwato ko Marafan Gada. 
-Sarkin Kudu Muhammadu jikan Buhari Jan Shehun Usmanu, 
sarautar Sarkin Musulmi a Sakkwato ko Sarkin Kudun 


Sifawa. 
tray sulaman tsa fear Sarkim Gobir tsa ko sam ~~~ 


Musulmi a Sakkwato . 

6 Dalilin da ya sa ake kiran Malam Muhammadu Sambo Jan Ashafa da 
wannan suna na Sarkin Katsinan Yamma, shi ne, saboda a lokacin da aka 
cinye “Yandoto sai Sarkin Musulmi Muhammadu Bello da umurnin Shehu 
Usmanu ya kasa }asar Katsina zuwa Katsina ta Gabas da Katsina ta 
Yamma. Sai ya tabbatar wa Malam Umaru Dallaje jagorancin Katsinar 
Gabas, ya kuma па]а Malam Muhammadu Sambo shugabancin Katsinar 
Yamma (Johnston, 1967: 61-63). 


Muhammadu Sambo уа гаѕи а Wonaka а 1827, sai Sarkin 
Musulmi Muhammadu Bello уа паја ļansa Malam 
Abdul}adir daga shekara ta 1827 har zuwa 1860. Daga 
nan, Sarkin Katsinan Gusau, Malam Abdul}adir da 
jama’arsa suka koma Rawayya, sai kuma zuwa Gusau a 
zama na biyu, wato sabon zama, a shekarar 1862. Malam 
Abdul}adir ya rasu a shekarar 1867, sai aka naja }anensa 
Malam Muhammadu Modibbo Sarkin Katsinan Gusau daga 
shekarar 1867 zuwa 1876. 

Bayan da Sarkin Katsina Gusau, Muhammadu Modibbo ya 
rasu, sai aka naļa Muhammadu Tuburi Jan Sarkin Katsinan 
Gusau Abdu}adir, a zamanin Sarkin Musulmi Abubakar 
Jan Bello (Mai Ra~a) (1873-1877). Sarkin Katsinan Gusau 
Muhammadu Tu~uri ya yi zamaninsa daga 1876 zuwa 
1887. Bayan rasuwarsa, sai aka naja Janensa Malam 
Muhammadu Giļe sarautar Sarkin Katsinan Gusau, а 
zamanin Sarkin Musulmi Umaru ]ап Aliyu (1881 zuwa 
1891) daga shekarar 1887 zuwa 1900 gab da Turawa su 
kar~e mulki daga hannun daular Fulani. Shi ma da ya rasu, 
sai aka naļa Muhammadu Murtala ļan Sarkin Katsinan 
Gusau, Muhammadu Modibbo sarautar Sarkin Katsinan 
Gusau, a zamanin Sarkin Musulmi Abdurrahaman Jan 
Atiku(1891-1902). Malam Muhammadu Murtala уа гђе 
Gusau daga 1900-1916. Da Sarkin Katsinan Gusau 
Muhammadu Murtala ya rasu, sai aka naja |апѕа 
Muhammadu [angidan,5 a zamanin Sarkin Musulmi 
Muhammadu Maiturare (1915-1924). Muhammadu 
[angidan ya yi shekara Jaya tak aka fitar da shi saboda 
rikicin haraji. 

Bayan da aka fitar da Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu 
[angidan sai aka паја Malam Umaru Malam® sarautar 


64 Lokacin da Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu [angidan (1916- 
1917) ya hau sarautar Gusau yana saurayi, matashi ]ап shekaya 21 ko 
23. 

65 Malam Umaru Malam ya sami shiga sarautar Gusau ne saboda 
ladabinsa da Ja'arsa da son jama’a da yake nunawa. Kuma yana da 
dangantaka да ~angaren “Yandotawa ta wajen mahaifiyarsa. Mahaifinsa 
Malam Sulaimanu wani Bafilatani ne daga Katsina ko kamar yadda 
Nadama (1972: 34) ya ce daga Nasarawa. Ya yi almajirci a gidan 
[angaladima Salimu Jan Fate Jan Alhaji Umaru Jan Alhaji Mustafa, sai ya 


— (9o) 


Sarkin Katsinan Gusau а shekara ta 1917 а zamanin Sarkin 
Musulmi Muhammadu Maiturare. Malam Umaru Malam ya 
yi shekara goma sha biyu yana sarautar Gusau daga 1917 
zuwa 1929, sai aka fitar da shi a zamanin Sarkin Musulmi 
Muhammadu Tambari (1924-31) saboda wani rikicin 
kisan kaif66, 

Daga nan, sai aka turo Muhammadu Mai’akwai daga 
Sakkwato yana Majidaļin Sarkin Musulmi Muhammadu 
Tambari don ya duba garin kafin a tabbatar da sarki, 
amma а }arshe, sai aka tabbatar wa da Muhammadu 
Mai’akwai sarauta ta Sarkin Katsinan Gusau a 1929 har 
zuwa 1943. Shi kuma an fitar da shi saboda rikicin dawa, 
aka turo Sarkin Kudun [ansadau, Usman Jan Sama’ila®’ ya 
canji Muhammadu Mai’akwai daga 1943 zuwa 1945. Da 
Usman Jan Sama’ila ya zo Gusau, sai ya nuna ya fi son a kira 
shi da sunan sarautar da ya zo da ita daga [ansadau ta 
Sarkin Kudu®®, sai aka dinga kiran sa Sarkin Kudu, amma 
na Gusau. 

Bayan rasuwar Sarkin Kudu Usman Jan Sama’ila, sai aka 
kawo Ibrahim Marafa daga cikin zuriyar Atiku daga 
shekara ta 1945 zuwa 1948, a zamanin Sarkin Musulmi 
Abubakar na Ш (1938). Sai aka ri}a kiran Malam Ibrahim 
da sunan Marafa. A shekarar 1948 aka canza Marafa 
Ibrahim zuwa Talatar Mafara aka kawo Sarkin Kudu 


aura masa ‘yarsa wadda take jikanya ce ga Alhaji Umaru Jan Alhaji 
Mustafa Jan’uwan Malam Muhammadu Ashafa, mahaifin Malam 
Muhammadu Sambo.Malam Umaru Malam yaron Sarkin Katsinan Gusau, 
Muhammadu Murtala ne, shi ne jekadansa zuwa Sakkwato. Ta wannan 
aiki ne ma ya sami la}abin ‘Yarguguwa. Daga nan, sai Sarkin Katsinan 
Gusau Muhammadu Murtala ya naja shi hakimi па shiyar Galadima (Hira 
da }ungiyar mutane, Gusau, 1978). Yana bisa wannan mu}ami па 
Galadiman Gari aka naja shi Sarkin Katsinan Gusau, a zamanin Sarkin 
Musulmi Muhammadu Maiturare. 

66 Wannan lokaci da aka fitar da shi ya yi daidai da lokacin da aka fitar da 


Sarkin Kiyawa na {aura da Sarkin Fulanin Bunguju a 1929. 


67 Malam Usman Jan Sama’ila da can wakilin Sarkin Musulmi пе, ака naja 
shi Sarkin Kudun [ansadau, daga nan, aka juya shi zuwa Gusau a 1943. 

6 Wato ke nan, Malam Usman f ا‎ a ba ya son a kira shi da Sarkin 
Katsinan Gusau. Daga lokacin Sarkin Kudu Jan Ѕата'а, sai duk Sarkin da 
aka kawo a dinga kiran sa da sunan sarautar da ya zo da ita. (Hirar da 
muka yi da Jungiyar mutane, Gusau, 1978). 


Muhammadu jikan Buhari Jan Shehu Usmanu??. Sarkin 
Kudun Gusau Muhammadu ya yi mulkinsa a Gusau daga 
1948 zuwa 1951, shi ma an fitar da shi saboda rikicin dawa 
(Gusau DNB/26, 1953: 92). 

Alhaji Sulaimanu Isa?? Jan Sarkin Gobir na Isa wanda уа 
fito daga —angaren gidan Aliyu farami aka ba shi sarautar 
Gusau. An turo Alhaji Sulaimanu Gusau saboda shi mutum 
ne mai ilimin boko (Gusau, DNB/26: 92) wanda zai fi 
dacewa da garin Gusau mai yawan }abilu daban-daban, 
musamman ma zaman {warori. An naja shi sarautar Gusau 
aran 1/8/1951, a zamanin Sarkin Musulmi Abubakar na 
III. Allah ya yi wa Sarkin Kudun Gusau, Alhaji Sulaimanu 
rasuwa ranar Lahadi 1 ga watan Yuli, 1984, (1/7/84). 
Allah ya ji}an sa ya gafarta masa, amin. 

Da Sarkin Kudu Alhaji Sulaimanu ya rasu, sai aka naja 
Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba Jan Malam 
Muhammadu Musjafa Jan Sarkin Katsinan Gusau 
Muhammadu Murtala Jan Sarkin Katsinan Gusau 
Muhammadu Modibbo Jan Malam Muhammadu Sambo 
Jan Аѕһаға?2. An tabbatar masa da sarautar гапаг Juma’a 
31/8/1984, a zamanin Sarkin Musulmi Abubakar na III 
(1938-1988). 

Allah ya taya wannan Sarkin Katsinan Gusau na yanzu ri}o, 
ya sanya shi kan hanyoyin shugabanci na }warai, amin. 


3.3 Tarihin Rayuwar Sarakunan Gusau 


© Sarkin Kudu Muhammadu ya fara гђе Sifawa пе а 1923, aka mayar da 
shi Talatar Mafara a 1938, sai kuma aka juya shi zuwa Gusau a 1948. 

7 Malam Sulaimanu Isa bai zo da wani sunan sarauta ba, an Jauko shi ne 
yana magatakardan Sarkin Musulmi Abubakar na III, don haka, sai aka 
dinga kiran sa da sunan Sarkin Kudun Gusau. Wato sarautar wanda ya 
gada. 

71Tun daga 1/7/84 гапаг da Sarkin Kudu Alhaji Sulaiman ya rasu, 
[angaladiman Waziri Alhaji Attahiru wakilin Sarkin Musulmi a Gusau shi 
ne ya kula da garin Gusau har zuwa lokacin da aka tabbatar da sabon 
Sarki wato 31/8/84. 

72 Kafin a nala Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba wannan sarauta ta 


Sarkin Katsinan Gusau yana ri}e,da hakimcin Magajin Sabon Gari wato 


А ууаппап ~angare kuma za a kawo tarihin rayuwa 
na sarakuna мајапаа suka ri}i Gusau tun daga kafuwarta 
zuwa yau, kamar haka: 


3.3.1 Malam Muhammadu Sambo Jan 

Ashafa (1806 -1827) 

Malam Muhammadu Sambo shi ne Jan Malam 
Muhammadu Ashafa Jan Malam Abdurrahmani Jan Malam 
Muhammadu Jan Malam Isha}a. Bayan cinye 'Yandoto aka 
ba Malam Muhammadu Sambo shugabanci na jihadi a 
Katsinar Yamma Ко Laka,” kamar yadda muka bayyana а 
baya. Malam Muhammadu Sambo Jan Ashafa yana daga 
cikin manya-manyan almajiran Shehu Usmanu [anfodiyo. 
Kuma kamar yadda muka fala a baya, yana daga cikin 
waljanda aka ba tuta don jihadin Musulunci a garuruwan 
cikin gida. 

Malam Muhammadu Sambo ta}iyyi ne, mai tsoron Allah, 
mai son ibada ko da yaushe. Kuma yana daga cikin sufaye 
har ma ana ce da shi waliyi ne. Haka kuma Malam 
Muhammadu Sambo babban jarumi ne, ya yi уа}е-уа}е da 
dama don tsai da addinin Musulunci nagari. 

Malam Muhammadu Sambo yana Jaya daga cikin 
makusantan Shehu Usmanu [anfodiyo. Saboda faļin 
gaskiyarsa da son aikata ta akan shawarce shi a kan wasu 
al’amura da za a gudanar a garin Sakkwato , tare da aiko 
masa ya tafi. Mun ji akwai lokacin da wani ~angare daga 
cikin ganuwar Birnin Sakkwato ya fali a zamanin Sarkin 
Musulmi Muhammadu Bello da shi Malam Muhammadu 
Sambo aka yi aikin tayar da ita domin yana daga cikin 
mutanen da ake tsoro da bin umurninsu idan sun sa a yi 
wani abu (Hirarmu da }ипрїуаг mutane, 1979). Malam 
Muhammadu Sambo babban sahibin Shehu Muhammadu 
Bello ne, tare suka yi karatu wajen Shehu Usmanu 
[anfodiyo, kuma a mafi yawan lokuta Shehu Muhammadu 
Bello yakan neme shi ya ba shi shawarwari. 


73 Saboda haka ne aka fara }irga shekarun shugabancinsa daga 1806 
wato bayan cinye Yandoto. 


لوڈ( 


Үа}е-уа}еп<а: Bayan da aka tabbatar wa da Malam 
Muhammadu Sambo tutar jihadin Musulunci ya yi уа}е- 
yale da dama wajanda ya yi jagorancin maya}a, masu 
jihadi, har Allah ya ba shi sa’a da jama’arsa suka ci wajen 
gari saba’in (70) saboda jaddada addinin Allah na gaskiya. 
Wasu daga cikin garuruwan da Malam Muhammadu 
Sambo ya ci su da ya}i su ne ‘Yandoto wadda aka ya}e ta 
tare da Malam Muhammadu Sambo a Jar}ashin jagorancin 
Muhammadu Bello, sai Kuyambana da Kwatankwaro da 
Bena da Magami da Madaudau da Gwari da Madaro da 
Tsofuwar Bini da Woni da Bodo da ‘Yankuzo da Sangeku 
da Marabu da Samri da Rakyabu da Malele da Tsafe da 
wasu garuruwan }asar [ansadau da wasu garuruwan 
Kwantagora. (Katsina, 1916; Hirar da muka yi da }ungiyar 
mutane, 1979). 

Malam Muhammadu Sambo ya yi amfani da nasa tsarin 
tafiyar da shugabanci na garuruwan da ya ci su da ya}i da 
ya bambanta da na wasu shugabannin jihadi. Yawanci idan 
jagoran masu jihadi”? a fagen ya}i ya cinye gari yakan naja 
Bafilatani ne mai ta}awa da tsoron Allah daga cikinsu ya 
shugabanci jama’ar da aka sami nasara a kansu.” Amma 
Malam Muhammadu Sambo duk garuruwan da ya cinye, 
sai ya па|а Jan asalin garin wanda yake mai ta}awa da 
tsoron Allah don ya ci gaba da shugabantar mutanensa, ya 
aza su kan tafarki na }магаі76 

Malam Muhammadu Sambo ya gina gida a Sakkwato da 
kuma shiyya wadda ake kira Filin Jan’ashafa. Bayan da 


74 Wato kamar Shehu Abdullahi ko Muhammadu Bello ko Umaru Dallaje 
da sauransu. 

75 Dubi jerin sunayen wajanda Shehu ya ba tuta daga waje, Last (1967: 
55-56) ya nuna Malam Yakubu ne kawai aka tabbatar wanda ba Fulani 
ba, Shehu kuma ya ba shi tuta ne saboda ta}awarsa, amma duk sauran 
Fulani ne saboda a lokacin su ne suke da cikakkiyar ta}awa. 

7 Maimakon ya naja wani Bafilatani, sai ya za~i Jan }asar ya Jora shi bisa 
jagorancin jama’arsa. Malam Muhammadu Sambo ya ba su shugabancin 
ne saboda ya tabbata su masu gaskiya ne da tsoron Allah, Кита ma bai 
ba Кома sai ya amince da Ја’агѕа ga Allah mahaliccin komai. Amma duk 
da haka, sai да wasu garuruwa suka sake yin tawaye tare da fanjarewa 
kamar Bini da Samri, daga baya aka sake cin su da уа}. (Gusau 


DNB/26/SOKOTO HIST. BUREAP. 34 . Hirarmu da }ungiyar mutane, 
1979). 


Shehu Usmanu [anfodiyo ya rasu, Allah ya gafarta masa, 
amin, a 1817, masu shugabantar Musulmi na jihadi suka 
amince да za~ar Jansa Shehu Muhammadu Bello ya maye 
gurbin mahaifinsa ya zama Sarkin Musulmi a gidan” 
Malam Muhammadu Sambo na Sakkwato aka yi masa 
mubaya’a. 

Last (1967: 66) ya bayyana a cikin littafinsa, Malam 
Muhammadu Bello ya koma gidan Malam Muhammadu 
Sambo Jan Ashafa ne bayan an yi masa mubaya’a saboda 
Каѕапсемаг gidan da Shehu Usmanu ya zauna 
‘yan’ uwansa (shi Muhammadu Bello) Ке сікі. Akwai wansa 
Malam Muhammadu Sambo da kuma sauran wasu 
makusanta. Sannan shi kansa gidansa па tsohuwar 
Sakkwato ‘ya’yansa suke zaune а ciki, don haka, ya za~i ya 
zauna gidan abokinsa Malam Muhammadu Sambo Jan 
Ashafa (Asma'u, Wajar Gewaye bt na III). Babu shakka, 
muhimmancin Muhammadu Sambo Jan Ashafa da 
Jaukakarsa sun Jara fitowa fili a zamanin da Sarkin 
Musulmi Muhammadu Bello ya za~i ya zauna a gidansa. 
Duk da yake Malam Muhammadu Sambo yana 
shugabancin mutanen Gusau da jagorancin уа}е-уа}е bai 
Jauki kansa shi mai mulki ne irin na sarakuna ba, shi dai 
jagora nea kan bin tafarkin Allah, madaidaici. Haka kuma 
bai dogara da wani ya nemo masa abinci ba, shi ne ke nema 
wa kansa hanyar samun abinci ta wajen noma da kuma 
rubuce-rubucen littattafai.78 Alalmisali, akwai littafi 
wanda Malam Muhammadu Sambo ya wallafa mai suna 
Tambihul-Ummati Ala Ittihazi al-Hirfati wanda ya }arfafa 
yin sana’a da kuma yin tanadi. 

Malam Muhammadu Sambo ya yi shekaru fiye da ashirin 
yana shugabantar mutanen Gusau. Ya rasu а birnin 
Wonaka а shekarar 1827. Allah ya ji}an sa da rahamarsa, 
amin. 


7Наг yanzu a gidan Malam Muhammadu Sambo Jan Ashafa Sarkin 
Musulmi yake zaune, sai dai }are-}aren da ya samu. 


78 Sai dai wani abin ba}in сікі wa]annan irin littattafai da su Malam 
Muhammadu Sambo suka rubuta na kansu ko kuma suka juya sun }one a 
lokutan gobarar da aka sha yi a Gusau, wasu kuma an turbule su cikin 
yasa, ba a san inda suke Ба. WaJanda muka samu na addu’o’i ne. 


ff 85 Po 


3.3.2 Sarkin Katsinan Gusau Malam 

Abdul}adir (1827 -1867) 
Sarkin Katsinan Gusau Abdul}adir shi ne babban Jan 
Malam Muhammadu Sambo Jan Malam Muhammadu 
Ashafa Jan Malam Abdurrahmani. Bayan rasuwar Malam 
Muhammadu Sambo ne Sarkin Musulmi Muhammadu 
Bello ya па]а shi sarautar Sarkin Katsinan Yamma a 
Wonaka, a shekarar 1827. 
Sarkin Katsina Abdul}adir sarki ne adali wanda ba ya son 
zalunci ga jama’arsa. Shi ne Sarkin Katsinan Gusau na 
farko wanda ya fara kulawa da sha’anin sarauta sosai, ko 
da yake a wajen fannin ilimi ba a bar shi a baya ba don shi 
malami ne na sosai. 
Malam Abdu}adir, bayan sha’anin sarauta shi mutum ne 
wanda ya kula da noma. An tabbatar mana yana da gandu 
babba wanda bayinsa suke noma masa amfani iri-iri 
(Hirar da muka yi da }ungiyar mutane, 1978). Noma yana 
daga cikin hanyoyin da yake samun abincinsa na yau da 
kullum. 
Shi ne Sarki па farko da ya fara kar~a da tara zakka’? a 
tsakanin jama’ar Gusawa wa|anda Allah ya ba abin fitarwa 
don rabawa ga wa|anda suka cancance ta, kamar talakawa 
da miskinai da sauransu (Kamar yadda Al}ur’ani ya Їа|а a 
sura ta 9 aya ta 61). A lokacin Sarkin Katsinan Gusau 
Malam Abdul}adir Gusau ta kafu sosai, 
A zamanin Sarkin Katsina Abdu}adir mutanen Gusau suka 
tashi daga Wonaka zuwa Rawayya, sannan daga Rawayya 
Jin suka dawo Gusau a zama na biyu wato zama na 
dindindin. 


7 А zamanin Malam Muhammadu Sambo ba a sami wani wanda ya 
mallaki abin da ya isa nisabin zakka ba har na tsawon shekara Jaya. 
Wannan ya faru ne kuwa saboda rashin lokaci da Кита 1гїп yanayin zama 
na ya}e-ya}e da kuma saboda }о}агіп tabbatar da wurin zamansu. 


Af 86 PA = 


Malam Abdu}adir ya yi ya}e-ya}e da dama na jihadi tun 
zamansa na Wonaka har zuwa dawowarsa Gusau. Ya sami 
nasarar cinye }asashen da suka yi tawaye bayan rasuwar 
Malam Muhammadu Sambo. Haka kuma ya yi }o}arin kare 
hare-haren da Katsinawan Мага]! suka kawo wa Gusau. 
Sarkin Katsinan Gusau Abdu}adir ya yi shekara arba’in 
(40) yana shugabancin mutanen Gusau. Allah ya yi masa 
rasuwa a shekara ta 1867. Allah ya gafarta masa, amin. 


3.3.3Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 
Modibbo (1867-1876) 

Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Modibbo shi 
ne jan Malam Muhammadu Sambo Jan Malam 
Muhammadu Ashafa, }anen Sarkin Katsinan Gusau 
Abdu}jadir. Bayan rasuwar wansa Malam Abdul}adir aka 
naja shi sarautar Sarkin Katsinan Gusau. 

Malam Muhammadu Modibbo shahararren malami ne 
wanda har ta kai ba wani malami kamarsa a }asar Gusau a 
wannan lokaci. Shi mutum ne mai tsoron Allah da yawan 
ibada da tawali’u. Sannan ga }o}arin }wato wa kowa 
ha}}insa, yana kuma horo da a dinga aikata abubuwan da 
Allah ya yi umurni da su, da kuma hani da a bar abubuwan 
da Allah ya }yamata, ya ce a bar su.®° Yana tsaye da gaskiya 
bisa ра aikata waJanan abubuwa duka. Idan muka waiga ta 
wajen ya}e-ya}ensa za mu tabbatar da shi malami пе kuma 
jarumi. Ya yi ya}e-ya}e da dama, har ma {aura Hasau 
Sarkin Ya}in Sarkin Мага]! уа ta~a kawo уа} a lokacin na 
Malam Muhammadu Modibbo, amma mutanen Gusau 
suka yi galaba a kansa (Hirar da muka yi da }ungiyar 
mutane, a Gusau, 1978). 

Malam Muhammadu Modibbo mutum ne wanda Allah ya 
ba karamomi da yawa har mun ji daga cikinsu, akwai wani 
lokaci da ~eraye suka sace masa tazbaha, sai ya sa aka yi 
shela cewa gobe da safe duk wanda ya ga ~eraye kan 
hanya kada ya yi dariya, kuma kada a ta~a su. Ko da safiya 
ta waye sai dukkan ~erayen da ke cikin garin Gusau suka 
yi ta fitowa daga raminsu har da ‘ya’yansu a baki suna 


80 Malam Muhammadu Modibbo ya amsa kiran sura ta 16, aya ta 90 
wadda ta yi umurni da yin haka. 


— (m 


tafiya zuwa daji. Sai ga ~erar da ta sace tazbahar ta cizo ta 
а baki, ta mayar da ita inda ta Jauke ta, sannan ta zarce 
zuwa daji. Sai Gusau ta zama babu ~eraye ko guda Jaya a 
cikinta har bayan rasuwarsa (Hirar da M.M.[. уа yi da 
\ungiyar mutane, 1965). 

A lokacinsa ne kuma jama’a suka yi masa koken mutanen 
Мага]! па kawo masu hari da dare ko da yaushe suna hana 
su barci. Malam Muhammadu Modibbo ya ce ku natsu, in 
Allah ya yarda, daga wannan lokaci babu abin da zai sake 
samun wani tun daga faļuwar гапа har zuwa wayewar 
gari. Kuma ma dai kome ya sami mutum ya tambaye shi 
ha}}insa (Нігаг da muka yi da M.M. [. Gusau, 1978). 

A zamanin Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Modibbo 
aka sami shigowar bali а kai-a Каі, lokacinsa пе 
shahararren mutumin nan, mai dukiya da dama wanda 
ake kira Haza ya zo Gusau. A wannan lokacin mulki nasa, 
Gusau ta sami bun}asa da shahara da yawan }are-}aren 
ganuwa domin mazauna waļanda suka zo daga baya. 
Malam Muhammadu Modibbo ya yi shekara tara (9) yana 
shugabantar mutanen Gusau. Ya rasu a shekarar 1876. 
Allah ya ji}an sa, amin. 


3.3.4 Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 

Tuburi (1876 -1887) 
Malam Muhammadu Tu~uri shi ne Jan Malam Abdul}adir 
Jan Malam Muhammadu Sambo Jan Malam Muhammadu 
Ashafa Jan Malam Abdurrahmani. An naja shi sarautar 
Sarkin Katsinan Gusau bayan rasuwar Sarkin Katsina 
Malam Muhammadu Modibbo. 
Malam Muhammadu Tu~uri malami ne, kuma ta}iyi, shi 
ma adalin sarki пе jama’arsa sun ji аа]іп mulkinsa. Shi 
mutum ne mai fitar da ha}}in kowa yadda ya kamata. Sarki 
ne kuma wanda ya kula da sha’anin mulki sosai. Ya kuma 
yi ya}e-ya}e da dama а ІоКасіпѕа. 
Malam Muhammadu Tu~uri mutum ne wanda Allah ya sa 
ya kula da noma, ta nan ne yake samun abinci da abin 
masarufi (Hirar da }ungiyar mutane, 1978). 
An tabbatar mana shi mutum ne wanda ya gwannance 
wajen rubutu da tawada, ya jujjuya wasu littattafan da 


وو( 


masu jihadi suka rubuta. Kuma shi marubucin wa}o}i ne 
na Hausa da Larabci?! (Hira da Jungiyar mutane, 1978). 
Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Tu~uri ya yi shekara 
goma sha Jaya (11) yana mulkin mutanen Gusau. Allah ya 
yi masa cikawa a shekarar 1887. Allah ya gafarta masa ya 
sada shi da ni’imarsa, amin. 


3.3.5 Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 
Gile (1887- 1900) 

Malam Muhammadu Giļe shi ne Jan Malam Abdul}adir Jan 
Malam Muhammadu Sambo Jan Malam Muhammadu 
Ashafa Jan Malam Abdurrahamani. An naja shi Sarkin 
Katsinan Gusau bayan rasuwar wansa Malam 
Muhammadu Tu~uri. Malam Muhammadu GiJe mutum ne 
wanda ya kula da sha'anin noma fiye da duk sarakunan da 
ya gada waljanda suka wuce. Ya kula wa noma da gaske 
ainun, har ta Каі wani lokaci idan уа tafi tsaron basa wato 
zaman ribatsi da ya Їа]о a cikin damina, ba ya barin wurin 
sai ya yi noma. Wani lokaci ma ya saba ya yi noman, sai 
lokacin tashinsu ya yi, dole ya baro shi ya dawo gida Gusau 
(Hirar da muka yi da Jungiyar mutane, 1978). 

Bayan haka kuma, Malam Muhammadu Gile, malami пе 
har yana karantarwa a soron gidansa lokacin da yake 
zaune a gida. Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Gile ya 
yi shekaru goma sha uku (13) yana sarautar Gusau. Allah 
уа yi masa rasuwaa shekarar 1900. Allah ya ji}an sa, amin. 


3.3.6 Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 

Murtala (1900-1916) 

Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Murtala shi ne Jan 
Malam Muhammadu Modibbo Jan Malam Muhammadu 
Sambo Jan Malam Muhammadu Ashafa Jan Malam 
Abdurrahmani. Wasu masana tarihin Gusau (Hira da 
\ungiyar mutane a Gusau, 1978) suna ganin an haifi 
Muhammadu Murtala a shekara ta 1863. 

Bayan da Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Gile ya 
гази, sai aka naja shi sarautar Sarkin Katsinan Gusau. 


81 Amma saboda wutacen da aka sha yi a Gusau, ba mu sami wata wa}a 
da ya rubuta ba, duk sun }one. Akwai tabbacin уа yi waJannan ayyuka. 


وڈ( 


Sarkin Musulmi, Abdurrahman ([апуеп Kasko) shi пе ya 
naja shi wannan sarauta ta Sarkin Katsinan Gusau. 

Malam Muhammadu Murtala shi mutum ne mai son iko da 
nuna sha'anin mulki don haka ake tsoronsa, sannan kuma 
yana da }о}агїп ibada. Sarkin Katsina Muhammadu 
Murtala yana da shekara uku da cin sarautar Gusau 
Turawa suka shigo }asar Sakkwato а 1903. Turawa sun 
baro Kano bayan sun сіпуе ta da уа} zuwa Sakkwato ta 
hanyar Kwatarkwashi zuwa fauran-Namoda. Amma da 
suka zo Kwatarkwashi ba su biya ta Gusau ba, sai dai suka 
bi cikin dajin da ke tsakanin Gusau da Rawayya har zuwa 
{auran Namoda, sannan Sakkwato. Рада nan kuma suka 
hale da sojojin tsaro da suka fito daga Argungu (Mani, 
1970). 

Gwamna Lugga ya sa aka rubuta wa Sarkin Musulmi 
Attahiru takardu da dama kuma shi kansa Gwamnan ya 
rubuta masa, kuma ya nemi izini daga wurin Sarkin 
Musulmi don ya aiko da wani soja ya zama wakilinsa wato 
ya zauna a fadar Sarki, amma Sarkin Musulmi ya Ji yarda, 
sai ma ya се ba su zaunawa da kafiri waje Jaya,kuma da shi 
da Turawa ba shi ba su (Mani, 1970: 120-124). 

Gwamna Lugga уа aika da sojoji a }ar}ashin shugabancin 
Kyaftin Morland suka ya}i birnin Sakkwato a lokacin 
Sarkin Musulmi Muhammadu Attahiru I a shekarar 1903, 
suka kuma sami nasara а kan jama’ar Sakkwato. Da уа} ya 
fashe don kwantar da tutar da Sa’in Kilgori ya yi, sai 
mutane suka gudu har da Sarkin Musulmi Attahiru, sai ya}i 
ya }are. Da hankali ya kwanta Turawa suka nemi mutane 
su Камо sabon Sarkin Musulmi ko kuma su fali inda na da 
ya gudu ya fake. A }arshe dai jama’a suka za~o 
Muhammadu Attahiru na biyu aka nala shi sarautar Sarkin 
Musulmi a 1903 ( Mani, 1970: 123). 

Shi kuwa Sarkin Musulmi Muhammadu Attahiru I ya gudu 
zuwa Gusau ya sauka wajen Sarkin Katsinan Gusau, 
Muhammad Murtala. Gusau ta zamar masa mafakar ya}i 
da Turawa inda ya kwana biyu уа zarce da tafiyarsa zuwa 
gabas da niyyar zuwa hajji. Wannan lokaci an ce har Sarkin 
Katsina Muhammadu Murtala ya yi niyyar biyarsa, amma 
aka ba shi shawara ya fasa. 


— (o 


Kafin Turawa su cinye Sakkwato, sai da suka Кага da wata 
rundunar Sarkin Kano Aliyu а Kwatarkwashi wanda yake 
kan hanyarsa ta zuwa gida (Kano) bayan wata ziyara da ya 
kai wa Sarkin Musulmi a Sakkwato. Ita wannan runduna 
tana }ar}ashin jagorancin Wazirin Kano Amadu. Wasu 
daga cikin Kanawa sun gudu zuwa Gusau ne har da Sarkin 
Ringim wanda Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 
Murtala ya saukar a gidan Rafi. 

Gusau ita ce ta ba waJannan manyan mutane masaukai har 
zuwa lokacin da Turawa suka sami labari, da suka yi 
niyyar su zo su kame su sai kowanne ya gudu ya kama 
~angarensa. Daga cikin mutanen akwai Sarkin Musulmi 
Attahiru da Magajin Kafi [anyamusa da fitaccen Sarkin 
Bida Abubakar da Galadiman Kano da Sarkin Ringim da 
sauran mutanen da suka baro garuruwansu. Wannan ya 
nuna Turawa ba su yi ya}i da Gusau ba (Mani, 1970; 117). 
Kuma a zamanin Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu 
Murtala: 


-aka bar ya}e-ya}e da sauran garuruwa irin па jihadin 
Musulunci; 
-aka soma amfani da kulin Sarauniyar Ingila kamar 
sule da sisi da taro da kwabo da Jari da aninia 
shekarar 1909; 
-aka fara amfani da hanyar mota wato tituna da 
mutanen gari suke taruwa su yi ta da kansu 
walanda suke amfani da su saboda tafiya zuwa 
garuruwa da }auyuka don sha’anin mulki 
da kuma kasuwanci; 
-an ci рађа da Jaukar Turawa cikin amukku® kafin 
daga baya aka sami motoci na kitika; 
-aka fara tara haraji а zamanin Turawa а Gusau. 


Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Murtala shi ne sarki 
wanda ya ga zamani biyu, zamanin mulki na daular 


8 Wani abin Jaukar mutane ko kaya ne da aka yi shi da itace wanda 
majiya }arfi guda huļu za su гђа kowace kusurwa mutum Jaya,su Jauka 
sama, ana tafiya ana yada zango-zango har a kai garin da aka nufa (Hirar 
da muka yi da D.W.A. a Gusau, 1979). 


fo PA 


Sakkwato ta Usmaniyya da kuma 1оКасїп zuwan Turawa 
waļanda suka kar~e mulkin }asashen Hausa. Sarkin 
Katsinan Gusau, Muhammadu Murtala ya shekara goma 
sha shida yana mulkin Gusawa. Ri}onsa ya }are da 
rasuwarsa a 

shekara ta 1916 kuma ya rasu yana da shekara hamsin da 
uku(53) DISTRICT ASSESSMENT/KADCAPT/222/1920: 
35). 


3.3.7 Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 

[angidan (1916- 1917) 

Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu [angidan shi ne Jan 
Muhammadu Murtala Jan Malam Muhammadu Modibbo 
Jan Malam Muhammadu Sambo Jan Muhammadu Ashafa. 
An haifi Muhammadu [angidan a Gusau a wajen shekara ta 
1893. 

An nala shi sarauta ne bayan rasuwar mahaifinsa Malam 
Muhammadu Murtala, a lokacin yana da shekara ashirin 
da uku®? (23), a zamanin Sarkin Musulmi Muhammadu 
Maiturare. 

Malam Muhammadu [angidan mutum ne mai sha’awar 
mulki }warai, ba wanda ya isa ya keta masa, balle har a ga 
damarsa, tun kuwa yana ri}e da sarautar Sarkin Katsinan 
Gusau har bayan da aka fitar da shi. Ko da yake yana da 
tsauri, amma a wasu lokuta yakan ro}i ‘yan’uwansa gafara 
idan ya yi masu wani abin da ya fahimci ya ~ata masu rai. 
Don haka, shi mutum ne wanda yakan yi nadama bayan ya 
aikata abu. Wannan nadamar yana yin ta ne da nufin 
gyarawa Кита da Jaukar ba zai sake aikata abin ba (Hirar 
da muka yi da }ungiyar mutane, 1978). 

Haka kuma Malam Muhammadu [angidan yana da }o}arin 
lazimtar malamai da biyarsu koyaushe da halartar 
makarantunsu da majalisunsu na koyarwa. Kuma yakan 
ba malamai shawara a kan mafi yawan ayyukan da zai 
gudanar (Hirar da muka yi da M.M.D., Gusau, 1978). 
Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu [angidan ya yi 
shekara Jaya tak yana sarauta, sannan aka fitar da shi 


83 Wasu kuwa sun ce yana da shekara 21 ne kamar Nadama (1972: 34). 


دم( 


saboda rikicin haraji a shekarar 1917 (Gusau, 
DNB/26/HIST BUREAU, 1953: 1). 

Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu [angidan®* ya yi 
zaman sarauta а gidan da mahaifinsa ya gina masa wato ba 
gidan sarauta ba (Hirar da muka yi da Jungiyar mutane, 
1978). 


3.3.8 Sarkin Katsinan Gusau Malam 

Umaru Malam (1917-1929) 

Sarkin Katsinan Gusau Malam Umaru Malam shi ne Jan 
Malam Sulaimanu [antagandu Bafillanin Katsina ta Gabas. 
An nala shi sarautar Sarkin Katsinan Gusau bayan fitar da 
Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu [angidan a shekarar 
1917 a zamanin Sarkin Musulmi Muhammadu Maiturare. 
Kafin Malam Umaru Malam ya ci sarautar Gusau shi ne 
amintaccen jakadan Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 
Murtala zuwa Sakkwato, kuma Ко da Turawa suka kar~e 
mulki, shi ne ya zama jakada tsakanin Sarkin Katsinan 
Gusau Muhammadu Murtala da Turawan Mulki. Sarkin 
Katsinan Gusau, Muhammadu Murtala, ya ba Malam 
Umaru Malam damar gudanar da harkokin mulki, daga 
nan, ya ba shi mu}amin Sarkin Ya}i inda ya shekara bakwai 
(7) sa’annan ya па]а shi hakincin Galadiman Gari. Bayan 
ya shekara Jaya da wannan mu}ami sai Sarkin Katsina 
Muhammadu Murtala ya rasu (NAK/222/1920: 35). 

An haifi Malam Umaru Malam a Gusau ne. Malam Umaru 
Malam shi ne Jan Sulaimanu. Mahaifiyarsa kuwa ita ce 
Hauwa’u ‘yar [angaladima Salimu Jan Fate Jan Alhaji 
Umaru Jan Alhaji Mustafa.85 


84 Allah ya yi wa Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Dangidan mai ritaya 
tsawon kwana cikin iyalinsa yana mai taimakon jama’a da ma’amala da su 
kyakkyawa. 

85 Bayanin wannan zuriya shi ne Malam Sulaimanu da matarsa Hawwa’u 
‘yar [angaladima Salimu suka haifi (1) Malam Bello Gwadabawa (2) 
Malam Ahmadu Nafauwa (3) Sarkin Katsina Umaru Malam (4) 
Muhammadu Attahiru (5) Sume. Shi kuma Malam Bello 
Gwadabawa ya haifi (1) Yusufu ([anbaba Tauri), sauran mata ne. Malam 
Ahmadu ya haifi 'ya'ya mata ne wato (1) Halimatu na {urya (2) da Hari. 
Sarkin Katsain Gusau Umaru Malam ya haifi (1) Alhaji Mayana Laddo (2) 
Alhaji Muhammadu Wakilin Doka (3) Alhaji Abdullahi Magajin Sabon 


Gari (4) Alhaji Muhammadu и гкіп Еада (5) Alhaji Hassan (6 


Malam Umaru Malam mutum ne mai }о}агї da himma 
\warai tare da kula wa aikinsa, kuma shi mai basira ne da 
gane abubuwa. Shi sarki ne mai tsanani a mulkinsa, amma 
duk da haka yana girmama jama' arsa. Umaru Malam ya iya 
karatu da rubutu na boko. Kamar yadda Eric Sadan 
mataimakin Јатііп mulki na Yankin Sakkwato 
(NAK/222/1920: 34-35) ya nuna Umaru Malam mutum 
ne mai haza}a da rila kawo shawarwari da ra’ayoyi 
ууа]апда za su gamsar da mai sauraro, sannan Кита yakan 
yi tambaya a kan abin da bai gane ba, kuma shi mai son yin 
taimako ne, har jikinsa rawa yake yi domin ya yi wa 
mutane alheri ko kyauta. Hasali ma ya nuna shi Umaru 
Malam ya zarta sauran iyayen }asa na nahiyar Zamfara da 
wasu garuruwan yankin Sakkwato kuma ya fi su sanin 
dabarun tafiyar da mulki. 

An gudanar da abubuwa da dama a zamanin Sarkin 
Katsina Malam Umaru Malam,wasu daga cikinsu su ne: 


-Fara cinikin auduga a shekara ta 1921 

-Ви]е injin gurzar auduga a shekara ta 1925 
-Gyara hanyoyi da sa masu ~urji da yin gadoji 
-Fitar da bariki daga cikin gari zuwa waje 

-Fara amfani da tsarin Majalisar Sarki da al}alai 
-Fara aikin hanyar jirgin kasa, 1929 

-Үа}1 da fara, 1929 

-Kafa makarantar elementare a Gusau, 1926 
-Gina asibiti a {ofar 'Yangyaja 


Waļannan abubuwa sun faru ne a tsawon shekaru goma 
sha biyu (12) da Malam Umaru Malam ya yi yana sarautar 
Sarkin Katsinan Gusau. An fitar da shi saboda wani rikicin 


Alhaji Muhammadu Dikko (7) Alhaji Usuman Mani (8) Alhaji Aliyu 
Namani (9) Alhaji Abubakar Auta (10) Alhaji Mu’azu (11) Alhaji Yahaya 
Madawaki (12) Alhaji Abdul}adir Kado (13) Alhaji Isa. Ita kuwa Sume 
Allah bai ba ta haihuwa ba. Wannan shi ne tushen zuriyar Malam 
Sulaimanu da Hawwav'u (Hirar da muka yi da }ungiyar mutane a 1978). 


يم( 


kisan Каі86 а shekarar 1929 zamanin Sarkin Musulmi 
Muhammadu Tambari. 
3.3.9 Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 
Mai'akwai (1929 -1943) 
Kafin a naja Muhammadu Mai’akwai Sarkin Katsinan 
Gusau yana ri}e da mu}amin Majidaļin Sarkin Musulmi 
Muhammadu Tambari ne. Bayan da aka fitar da Sarkin 
Katsinan Gusau Malam Umaru Malam sai Sarkin Musulmi 
Muhammadu Tambari ya turo Muhammadu Mai'akwai 
don уа zauna a gidan Majasirdi а {ofar Jange. Bayan wani 
lokaci yana da гї}е Gusau а matsayin na wakilci sai aka 
tabbatar masa da sarautar ta Gusau. Ya ci gaba da zama a 
gidan Majasirdi har zuwa lokacin da aka gama gyaran 
gidan sarauta wanda Umaru Malam ya zauna. 
Malam Muhammadu Mai’akwai mutum ne mai ha}uri da 
son nisha]i da shagugula irin na sarauta. A zamaninsa ne 
ba}i suka yawaita cikin garin Gusau, duk wani ci gaba na 
dangane da zamani а lokacinsa ne уа }arfafa a Gusau, kuma 
tun daga wannan lokaci sunan Gusau уа Jara fitowa sosai 
а }asashen Hausa. 

Wasu daga cikin abubuwan da suka auku a zamanin 
Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Mai’akwai su ne: 


-Buļe Ma’aikatar Gona a shekara ta 1932 
-Fara amfani da jirgin }asa a Gusau 1929 
-Bule asibitin dabbobi, 1939 
-Kafa Baitul Mali,1939 
-Fara gina gidajen Turawa wato gidajen Gwamnati 
-Shata filin kantuna wato kantin daji 
-da sauransu 
(Madaba’ar Gwamnatin Sakkwato, 1963: 61) 


86 Wasu masu tarihi (Hira da Kungiyar mutane а Gusau, a 1987) sun sami 
bayani wai Sarkin Musulmi Muhammadu Tambari уа yi ttammanin yana 
daga cikin waJanda suka yi wa Jansa Sarkin Gabas Hassan sammu ya 
rasu. 


{es #——___________ 


Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Mai’akwai уа shekara 
goma sha һи]и (14) yana sarautar Sarkin Katsinan Gusau 
kafin a fitar da shi saboda rikicin dawa. An fitar da shi a 
shekarar 1943. 


3.3.10 Sarkin Katsinan Gusau Usman dan 

Sama'ila (1843- 1945) 
Malam Usman Jan Sama’ila yana а гї}е da matsayin wakilin 
Sarkin Musulmi а [ansadau ne aka tabbatar masa da 
sarautar Sarkin Kudun [ansadau. Daga nan, aka Jauko shi 
zuwa Gusau bayan an fitar da Sarkin Katsinan Gusau 
Muhammadu Mai’akwai. Sarkin Musulmi Abubakar na III 
shi ne ya па]а shi wannan sarauta ta Gusau (Gusau, 
DNB/26/1953). Da Usman Jan Sama’ila ya zo Gusau sai 
aka ci gaba da kiransa da sunan sarautar da ya zo da ita ta 
Sarkin Kudu amma na Gusau.87 

Sarkin Katsinan Gusau Usman Jan Sama’ila ya yi 
shekara biyu (2) ne yana sarautar Gusau. Allah ya yi masa 
rasuwa а Gusau а shekarar 1945  (Gusau, 
DN/26/HISTBUR/ SOKOTO, 1953). 


3.3.11 Marafa Ibrahim (1945-1948) 

Malam Ibrahim Marafa an Jauko shi ne yana Marafan Gada 
aka mayar da shi Gusau aka ba shi gabata, amma ko da ya 
zo Gusau baa bar kiransa da sunan sarautar da ya zo daita 
ba. Sarkin Musulmi Abubakar na III ya ba shi sarautar 
Gusau. 

A zamaninsa ne aka fara amfani da tsarin kiwon kaji na 
zamani a Gusau daga shekara ta 1946 (Yankin Sakkwato: 
61). 

Marafa Ibrahim ya yi mulki a Gusau ne a lokacin da ya}in 
duniya na biyu (1943-1945) na Hitler na Jamus da ya cim 
ma magaryar tu}ewa а shekara ta 1945. А wannan lokaci 
пе Gwamnatin Ingila ta yi ta Jibar mutanen Агема ana sa 


87 Tun daga Usman Jan Sama’ila sunan sarautar Gusau ya tashi daga 
Sarkin Katsinan Gusau zuwa Sarkin Kudun Gusau. Daga nan, kowane 
sarki da aka kawo daga Sakkwato ya fi son a kira shi da sunan sarautar 
da ya zo da ita (Hirar da muka yi da }ungiyar mutane 1979). 


__________—#} م( 


su aikin soja, daga пап kuma sai а tura su fagen wannan 
ya}i na duniya па biyu. A Gusau ma an kwashi mutane da 
yawa waļanda aka tura ya}in. 

Malam Ibrahim Marafa ya yi shekara uku (3) yana sarautar 
Gusau. Daga nan aka Jauke shi aka mayar da shi uban }asar 
Talatar Mafara a shekarar 194888 (Gusau, 
DNB/26/HISTBUR/ SOKOTO, 1953). 


3.3.12 Sarkin Kudun Gusau Muhammadu (1948 - 
1951) 

Sarkin Kudun Gusau Muhammadu jikan Buhari Jan 
Shehu Usmanu [anfodiyo ne. An haife shi а Sifawa. Da 
farko ya fara yi wa mahaifinsa, Sarkin Kudun Sifawa 
Sahabi, Magatakarda daga shekarar 1923 zuwa 1938. 
Daga nan, ya gaji mahaifin nasa, aka naja shi sarautar 
Sarkin Kudun Sifawa a shekara ta 1938, sai kuma aka yi 
masa juyi zuwa Talatar Mafara a shekarar 1948. Yana nan 
a Talatar Mafara aka sake yi masa canji, aka kai shi Gusau, 
a daidai shekara ta 1948 (Gusau, DNB/26/HISTBUR. 
SOKOTO: 91). Атта duk inda ya zauna а waļannan 
wurare ana Кїгап sa пе da sunan sarautar Sarkin Kudu 
wadda ya taso da ita daga Sifawa. Sarkin Musulmi Alhaji 
Abubakar na III shi ne ya ba shi sarautar Gusau.A zamanin 
Sarkin Kudu Muhammadu: 


-aka fara amfani da gidan waya; 
-aka fara samun tarho а gidan sarki da kotun al}ali 
da Majalisar Sarki da sauran wurare. 


Sarkin Kudun Gusau, Muhammadu ya shekara biyu 
(2) yana sarautar Gusau, sannan aka fitar da shi saboda 
rikicin dawa a shekarar 195189 (Gusau, 
DNB/26/HISTBUR/ SOKOTO: 91). 


3.3.13 Sarkin Kudun Gusau Alhaji Sulaimanu 
(1/8/1951 -1/7/1984) 


88Daga Talatar Mafara kuma sai ya koma Gwadabawa wato mahaifarsa ta 
asali. 
8° Bayan da aka fitar da shi ne ya koma garin Sakkwato da zama. 


— (v 


Alhaji Sulaiman shi ne Jan Sarkin Gobir Ibrahim па Isa 
wanda ya fito daga cikin zuriyar Aliyu farami. Ап haifi 
Alhaji Sulaimanu a garin Isa a shekara ta 1905. 

Bayan karatun allo da na littattafan addinin Musulunci da 
yayi, ya kuma yi karatun boko wanda har ya sami zurfafa 
a cikinsa. Da farko ya yi karatun makarantar firamare a 
Sakkwato daga 1951 zuwa 1922. Sai kuma ya ci gaba da 
karatunsa ta hanyar fa]a]a shi a Kwalejin Katsina da wasu 
makarantu inda ya sami }arewa a shekarar 1929. 

Ya kama aikin koyarwa a Makaranter Tsakiya ta 
Sakkwato daga 1929 zuwa 1932, sai kuma ya sami 
Jaukaka а aiki уа zama shugaban makaranta daga 1932 
zuwa 1936. 

Alhaji Sulaimanu Isa ya shiga cikin wasu matsaloli 
ууа]апда suka yi sanadiyyar Jaure shi. Ya yi zaman sar}a 
daga 1936 zuwa 1937. Bayan fitowarsa daga kurkuku, sai 
ya kasance ba ya aikin komai har па tsawon shekara Jaya 
daga 1937 zuwa 1938. Hukumar En’e ta Jauke shi aiki daga 
1938 zuwa 1945, aka ba shi ти}атїп mai tara haraji da 
jangali. Kuma а daidai wannan lokaci пе Hukumar Fassara 
ta Zariya ta nemi агопѕа ya је ya yi mata aiki har па tsawon 
wata uku. Haka kuma ya yi aikin Sarkin Malamai, ya kuma 
ta~a zama shugaban Hukumar Sayen Auduga ta Arewa. 

A cikin watan Oktoba na shekarar 1945 ya zama 
magatakardan Sarkin Musulmi Alhaji Abubakar Ш. А 
shekarar 1950 ya ziyarci Jasar Ingila da wasu Jasashen 
duniya (Gusau, DNB/26/HISTBUR/ SOKOTO, 1953: 6 - 
92). 

Sarkin Musulmi, Alhaji Abubakar Ш ya naja Alhaji 
Sulaiman Isa ya zama Sarkin Kudun Gusau ranar 1 ga 
watan Agusta, 1951. Daga nan ya shiga karkoki na mulkin 
Gusau gadan-gadan. 

Sai dai an ta~a dakatar da Alhaji Sulaimanu Isa daga 
sarautar Gusau a lokacin da aka yi bincikensu game da 
harkokin Hukumar Sayen Auduga ta Arewacin Nijeriya 
wadda ya ta~a yi wa shugabanci А lokacin ne aka turo 
Madawakin Sakkwato Abubakar [anmakigami, aka ba shi 
rijo. Ya zama wakilin garin Gusau tun daga 1967 zuwa 
1968. Sarkin Kudu, Alhaji Sulaimanu ya sami sallama ba 


— jek م‎ 


tare da ап kama shi da laifi ba, don haka, уа dawo wa 
sarautarsa ta Gusau (Hirar da muka yi da }ungiyar mutane, 
1984). 

A zamanin Sarkin Kudu Alhaji Sulaimanu, Gusau ta 
sami arin bun}asa da Jaukaka. Kuma ta sami juye-juye iri- 
ігі da arin gine-gine па zamani masu }ayatarwa.Wasu 
daga cikin abubuwan da suka faru a zamanin Mulkin 
Sarkin Kudun Gusau, Alhaji Sulaimanu sun haja da: 


-BuJe makarantar уа} da jahilci a Gusau, 1951 
-Fashe garin Gusau don }ara masa girma da kyau da 
kuma sanya kwalta a tituna, 1952 
-Kawo rediyo a garuruwan Sakkwato don mutane su 
saurara, 1954. 
-Sanya wutar lantarki a cikin garin Gusau 
-Sanya famfo cikin Gusau da gidaje da tituna 
-Gina babbar madatsar ruwa wato dam 
-Masa}ar Zamfara, 1964 
-Masana’antar Minti, 1972 
-Masana’antar man gyala da na gurya, 1974 
-Gidan Kwanon Кий (Aluminium Steel) 
-Masana’antar {ere-{ere, 1976 
-Еа]а]а ayyukan gona da samar da hukumomin 
ha~aka aikin gona 
(Madaba’ar Gwamnatin Sakkwato, 1963: 61) 


Kuma lokacinsa ne sha’anin kasuwanci ya bun}asa 
\warai a cikin Gusau har ya zamana manyan ‘yan kasuwar 
Gusau sun kafa kamfanonin kasuwanci da dama. 

Sarkin Kudun Gusau, Alhaji Sulaimanu ya rasu ranar 
Lahadi 1/7/84. Allah ya yi masa rahama, amin. Kuma ya 
sami shekara talatin da uku (33) yana shugabancin 
mutanen Gusau. 


3.3.14 Sarkin Katsinan Gusau, Alhaji Muhammadu 
Kabir [anbaba (31/8/1984 - ) 


Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Muhammadu Kabir 
[anbaba shi ne Jan Malam Muhammadu Muslafa Jan 
Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Modibbo Jan Malam 
Muhammadu Sambo Jan Malam Muhammadu Ashafa Jan 
Malam Addurrahmani. Ап haife shi а Gusau a shekarar 
1930. 

Tun farkon tasowarsa abin da aka fara nuna masa shi 
ne zuwa makarantar allo don koyon karatun Al}ur’ani, 
maigirma. Lokacin da ya kai shekara tara da haihuwa wato 
1939, sai aka yi masa kaciya. Kamar yadda muka fala, 
mahaifan Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba sun fuskantar 
da shi ga koyon ilimin addinin Musulunci. Karatun айо shi 
ne wanda ya fara yi tun yana yaro. Makarantar Malam 
Muhammadu Tukur,” nan пе ya koyi babba}u da farfaru, 
sai kuma ya сі gaba da karatun Aljur'ani kan allo inda ya 
soma karatun }ananan surori. Ya yi wannan karatu ne a 
wajen Malam Muhammadu Sambo Jan Маат 
Muhammadu Tukur. Yana nan a makarantar, sai aka yi 
masa juyin makaranta zuwa makarantar Malam [ango. 

A wajen Malam [ango ya ci gaba da karatunsa har ya 
kai hizifi na 25. Da ya sami hizifi 25, sai Malam Amadu 
uban su Malam Abdul}adir Na’aya dinga yi masa Біќа?1, 
wato ta}ara har ya sauke littafin Al}ur’ani dukkansa. Alhaji 
Muhammadu Kabir ya nuna haza}a domin yana da shekara 
goma sha biyu уа sauki Al/jur’ani wato ke nan a shekara ta 
1942. 

Bayan da aka yi wa Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba 
kaciya, sai aka sanya shi karatun boko a makarantar 
Elimentare ta cikin garin Gusau daga shekara ta 1939. Ya 
yi shekaru huļu а cikin inda ya fita da takardar shaidar 
yare elementare aji huju. To, maimakon ya ci gaba da 
wannan karatu, sai ya yi watsi da shi, ya kama karatun 
littattafan addinin Musulunci tare da yin wasu sana’o’i. 

Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba уа karanci 
littattafan addinin Musulunci da dama, kuma kamar 


90 Ita wannan makaranta Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu Modibbo 
ne ya daja bunjasa ta. 

91 Bita ita ce malami ya karance wa almajiri allonsa bayan ya yi rubutu 
sabo. 


م 


sauran kowane Jalibi mai koyo, ya soma пе da }апапап 
littattafai na addini, sannan ya yi nisa har ya karanta 
manyan littattafan addinin Musulunci. А wajen Malam 
[ango ne ya fara karatun littattafai. Gare shi ya karanta 
Arshada da Muslihati da wa}ar Deliya ta Shehu Usmanu 
[anfodiyo. 

Daga nan ya koma da karatunsa wajen Malam Muhammdu 
[ankullum. Daga cikin littattafan da ya karanta wajen 
Malam Muhammadu [ankullum akwai Littafin Alahdhari, 
da Ishmawi, da Iziyya, da Risala, да Mukhtasar (Juzu'i na 
Lawalli da Sani) da littafin Ashafa, har zuwa littafin hadisi 
na Muwaļļa- Malik.?? Shi wannan littafi MuwajJa уа faro 
shi ne daga wajen Malam [anmiga а garin Farlomi, Jasar 
Chadi. Sannan kuma ya yi tushin?? mafi yawan littattafan 
da ya karanta da muka faļi a baya a wajen Malam [anmiga. 

Malam Ango% ya ba Alhaji Muhammadu Kabir 
[ambaba damar ya yi tushin littafi Iziyya а wajensa don ya 
sami albarkar Malam. 

Kafin a паја Muhammadu Kabir sarautar Sarkin 
Katsinan Gusau yana zuwa karatun littafin Hadisi na 
Buhari wurin limamin Masallacin Juma’a na Tudun Wadar 
Gusau wato Malam Isa Shuraihu.?? 

Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba, kamar iyayensa da 
kakanninsa da suka wuce, ya haja biyu wato karatu da 
sana'a. Bayan zuwa neman karatu, haka ma ya koyi sana'a 
don samun abinci da abin masarufi. Da farko уа soma da 
koyon Jinkin hannu ne inda Allah ya sanya masa haske da 
baiwa ya sami }warewa a Jinkin sawaye ta wajen Jinka 
taguwar yan bashade da kwakwata da gare da zannuwa da 
sauran wasu abubuwan da ake Jinkawa da sawaye. 


92 Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba ya karanci mafi yawan littattafansa 
a wajen Malam Muhammadu [ankullum ne. 

°3 Wato koma bi. 

94 Malam Muhammadu Lawali (Ango) wani shahararren malami пе da 
aka yi a Gusau. Kafin ya rasu shi ne mai yin tafsiri а Masallacin Juma’a na 
cikin garin Gusau da kuma gidansa da daddare. Zuriyarsa na zaune a 
Bakin Kasuwar Gusau. Allah ya gafarta masa, amin. 

95 Mun lura da Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba ya fi mai da }arfinsa a 
karatun littattafan Furu’a wato na Fi}hu. 


— (n) 


Daga nan kuma уа koyi Jinkin keken tela, ya iya sosai. 
Dangane da Jinkin keken tela ya yi iyayen gida da dama, 
daga cikinsu akwai Daka wanda yake a wajensa ne ya fara 
Jinki da keken haya. Sai kuma Alhaji Tunau da Alhaji 
Bellon Audu da Alhaji Shehu faura da Alhaji Labbo Jan 
Baici da Alhaji Labbo Jega da Alhaji [anjiro. Yana а haka ne 
ya kar~i hayar keke па kansa а kan kuli sule goma sha 
takwas (£1.80) a kowane wata. Allah уа Бија masa hanya 
ya sami kuli fam goma sha takwas £18.00 wato N36.00 ya 
sayi nasa keke. Amma а tsakanin wata Jaya zuwa biyu, sai 
da уа sayi kekuna har guda huļu sababbi. Alhaji 
Muhammadu ya sami albarka da Jaukaka a wannan sana’a 
ta Jinki. Ya yi suna sosai. Kai har ya kai an yi lokacin da idan 
ba shi ne уа Jinka wa mutum kayan lefensa ba, to yakan 
jawo kashe wannan aure. Gusau ba a sami wani wanda ya 
fi shi iya Jinkin kayan sawar manyan mutane ba. Idan 
Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba ya Jinka wani kalar 
Jinki ba za a sami wani та]іпкі ya mayar da ігіпѕа ba 
(Hirar da muka yi da }ungiyar mutane, 1984). 

Ta hanyar sana’ar jinkin keken tela, Allah ya ba shi 
jari, ya shiga harkar yadudduka мајапаа yake sayowa 
daga Kano zuwa Gusau. Daga cikin kayayyakin da yake 
saye da sayarwa, akwai bandur-bandur na yadi iri-iri da 
turamen atamfa da sauransu. Idan ya kawo su Gusau 
‘yankiri da sauran mutane sukan zo su dinga Jaukar 
ууа]аппап kaya daga gare shi. Ita ma wannan sana’a, Allah 
ya ba shi shahara gare ta }warai. 

Bayan waļannan sana’o’i kuma yakan yi пота, tun ma 
yana yi da kansa har ya kai yana sawa a yi masa. Alal ha}i}a 
ta wajen noma ma ba a bar shi a baya ba, shi manomi ne 
na gasken-gaske. 

Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba ya kai ziyarce- 
ziyarce da tafiye-tafiye don Бије ido da samun lara 
\warewa a rayuwar yau da kullum. Ya le}a wasu daga cikin 
\asashen duniya, musamman ma na Afirka. Daga cikinsu 
akwai }asar Saliyo inda уа shekara Jaya sai уа dawo gida. 
Daga nan, ya sake komawa Sarliyo ya sami kamar wata 
huļu, sannan ya zarce zuwa Kumashi cikin }asar Ghana 


inda ya shekara uku, уа dawo gida, sannan kuma ya Jara 
komawa Kumashin ya shekara biyu. 

Daga nan, Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba ya tafi 
Makka ta mota a shekarar 1961 tare da iyalinsa ya shekara 
biyu da wata shida. Lokacin da yake dawowa daga Makka 
zuwa Farlomi sai ruwa ya tare hanyar mota a garin Abashe 
saboda lokacin damina ne, wannan ya sa suka bi ta jirgin 
sama zuwa Farlomi. Ya shekara biyu da iyalinsa a Farlomi, 
daga nan ya dawo gida a wajejen 1965. Tun daga wannan 
dawowa da Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba ya yi gida 
bai sake komawa ko’ina ba, sai dai irin tafiyar nan ta а je a 
dawo.?? 

Bayan da Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba ya sami 

zaunawa Gusau zama na dindindin, sai ya kama sha'anin 
sarauta gadan-gadan, sha'anin sarauta kuwa gadonsa ne, 
yana daga cikin jikokin Malam Muhammadu Sambo Jan 
Ashafa. 
Yana nana haka, har Allah ya ba shi hakincin shiyar Sabon 
Gari ta cikin garin Gusau da sunan Magajin Sabon Gari a 
shekara ta 1975 a lokacin Sarkin Kudun Gusau, Alhaji 
Sulaimanu Isa (1951-1984). 

An tabbatar wa Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba da 
sarautar Sarkin Katsinan Gusau ranar Juma'a 31/8/1984. 
An kuma yi bikin najin sarautar а fadar Sarkin Musulmi, 
Alhaji Sir Abubakar na Ш ranar Laraba 5/9/84. 

Sarkin Katsinan Gusau, Alhaji Muhammadu Kabir 
[anbaba mutum ne mai ha}uri da gaskiya ga kuma гї}оп 
amana a dukkan ayyukansa. Kuma malami ne wanda ya 
sami karatun addinin Musulunci gwargwadon hali. Yakan 
yi }о}агї ya sanya Musulunci gaba а dukkan harkokin da 
zai gabatar. Yin haka kuwa yana yin koyi пе da irin 
kyawawan ayyukan da kakanninsa suka aikata kamar 
Malam Muhammadu Sambo da Malam Abdul}adir da 
Malam Muhammadu Modibbo. 


96 Kamar yadda Alhaji Muhammadu Kabir ya ziyarci wasu }asashen waje, 
haka ma ya lesa wasu garuruwa daga cikin Jasashen Nijeriya, musamman 
ta Arewa. Кита duk inda ya tafi yana yin karatunsa da kuma sana’arsa ta 
Jinki. 


E =‏ ل 


Shi mutum ne mai hikima wanda yake amfani da ita 
wajen warware matsaloli cikin dabara da kwanciyar 
hankali ko da yaushe yakan so ya yi wa jama'arsa sulhu da 
sa da zumunci tsakanin junansu. 

Dangane da tsare aikinsa, a kullum yakan tafi aiki ne kan 
lokacin da aka }ayyade, bai tashi kuma sai lokaci ya yi wato 
dai дара }аге 7:30 na safe zuwa 3:30 па yamma. Gaskiya 
da гї}оп amana a aikinsa da harkokin sarautarsa da sashen 
sana'arsa sun jawo masa shahara da daraja a tsakanin 
mutane kuma ya sami farin jini a idon jama'a (Hirar da 
muka yi da }ungiyar mutane, 1984), shi ma da kansa ya 
fala cewa yin gaskiyarsa a aikata komai shi ne ya jawo 
masa Jaukaka da samun nasara a wannan sarauta ta 
Sarkin Katsinan Gusau.?” 

Allah ya tanyi Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Muhammadu 
Kabir [anbaba rilo, ya kuma zama mai yi masa jagora ga 
dukkan harkokin da zai gudanar, amin.?? 


97 Jawabin da Sarkin Katsinan Gusau, Alhaji Muhammadu Kabir [anbaba 
ya yi wa mutanen Gusau ranar salla babba wato 6 ga watan Satumba, 
1984. 

% Mun yi hira da Sarkin Katsinan Gusau, Alhaji Muhammadu Kabir 
[anbaba, гапаг Lahadi 2/9/84 wato kafin a je Sakkwato bikin najin 
sarautar tasa, amma bayan an tabbatar masa da ita. 


و( 


Gidan Sarkin Katsinan Gusau а Gusau 


3.4 Jerin Sarakunan Gusau 
(Gusau, DNB/26/HISTBUR/ SOKOTO) 


Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa, 
1806-1827, Shugaban Jihadi, Sarkin Katsina Al- 
Gharbi 
Malam Abdul}adir, 
1827-1867, Sarkin Katsinan Gusau 
Malam Muhammadu Modibbo, 
1867-1876, Sarkin Katsinan Gusau 
Malam Muhammadu Tuburi, 
1876-1887, Sarkin Katsinan Gusau 
Malam Muhammadu Gide, 
1887-1900, Sarkin Katsinan Gusau 
Malam Muhammadu Murtala, 
1900-1916, Sarkin Katsinan Gusau 
Malam Muhammadu Dangidan, 
1916-1917, Sarkin Katsinan Gusau 
Malam Umaru Malam, 
1917-1929, Sarkin Katsinan Gusau 
Malam Muhammadu Mai’akwai, 
1929-1943, Sarkin Katsinan Gusau 
Malam Usuman dan Sama” ila, 
1945-1945, Sarkin Кийип Gusau 
Malam Ibrahim, Магаїап Gada, 
1945-1948, Магаїап Gusau 
Malam Muhammadu, Sarkin Kudun Sifawa, 
1948-1951, Sarkin Кийип Gusau 
Alhaji Sulaimanu Isa, 
1951-1984, Sarkin Kudun Gusau 
Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba, 
31/8/1984-, Sarkin Katsinan Gusau 


3.5 Sarakunan Gusau Dangane da Gidajen Sarauta 

A wannan karamin sashe za a bayyana sunayen mutane 
wadanda suka shugabanci Gusau ta hanyar gidajen da suka 
fito kamar haka: 


 ———‏ و( 


Gidan ‘Yandotawa na Alhaji Umaru 


Alhaji Umaru Jan Alhaji Mustafa, 
Shugaban Jama'a, 1794-1806 
Malam Usamatu dan Alhaji Umaru, 
[angaladiman Gusau, 1806-1867 
Malam Salimu dan Fate dan Alhaji Umaru, 
'Dangaladiman Gusau, 1867-1876 
Alhaji Ibrahim Waziri dan Ibrahim Sidi, 
'Dangaladiman Gusau, 1984-1992 


Alhaji Mu’azu dan Ibrahim Sidi, 
Dangaladiman Gusau, 1992-2003 

Alhaji Muhammadu Buhari dan Ibrahim Maifillani, 
'Dangaladiman Gusau, 25/10/2009— 


Gidan Ashafawa na Malam Muhammadu 
Sambo dan Ashafa 


Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa, 
Shugaban Jihadi, Sarkin Katsina Al-Gharbi 
1806-1827 

Malam Abdulkadir dan Muhammadu Sambo, 

Sarkin Katsinan Gusau, 1827-1867 
Malam Muhammadu Modibbo dan Muhammadu 
Sambo, Sarkin Katsinan Gusau, 1867-1876 
Malam Muhammadu Tuburi, 
Sarkin Katsinan Gusau, 1876-1887 
Malam Muhammadu Gide, 
Sarkin Katsinan Gusau, 1887-1900 
Malam Muhammadu Murtala, 
Sarkin Katsinan Gusau, 1900-1916 
Malam Muhammadu Dangidan, 
Sarkin Katsinan Gusau, 1916-1917 
Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba, 
Sarkin Katsinan Gusau, 31/8/1984 — 


Gidan Malam Umaru Malam 
Malam Umaru Malam, 


ي س O‏ — 


Sarkin Katsinan Gusau, 1917-1927 


Gidajen Sauran Sarakuna 
Malam Muhammadu Mai’akwai (1929-1943) 
Daga Sakkwato 
Malam Usuman Jan Sama 'ila (1945-1945) 
Daga [ansadau, Sarkin Kudun Dansadau 
Malam Ibrahim (1945-1948) 
Daga Gada, Marafan Gada 
Malam Muhammadu (1948-1951) 
Daga Sifawa, Sarkin Kudun Sifawa 
Alhaji Sulaimanu Isa (1951-1984) 
Daga Isa, Sarkin Gobir na Isa 


A wannan babi, kamar yadda bayanai suka gabata an yi 
bayanin sha’anin sarauta a }asar Gusau inda aka kawo 
gidajen sarautar Gusau da jerin sarakunan da aka yi a 
Gusau da tarihin rayuwarsu da ire-iren ayyukan da suka yi 
na bun}asawa da ha~aka Gusau da al’ummarta gaba Jaya. 


BABI NA HUDU 
4.0 MULKIN (ASAR GUSAU 


А wannan babi za a yi magana пе dangane da yadda 
aka gudanar da mulki a Kasar Gusau tun a lokacin daular masu 
jihadi da lokacin ikon Turawa da na sauran hukumomi 
wadanda aka kakkafa domin gudanar da mulkin Kasashe. 


4.1 Yanayin Mulki Kafin Zuwan Fulani 

Kasar Gusau tana daga cikin garuruwan da Katsina 
са rila waJanda suke cikin }asashen Hausa. Ita ko }asar 
Hausa’? ita ce yankin tsakiya па }asar Sudan. Daga Агема 
yasar Hausa ta yi iyaka da }asar Azbin ta cikin Jamhuriyar 
Nijar, daga kudu kuwa ta yi iyaka da }asar Benin da wasu 
garuruwan Gwari da Kambari wato wasu }abilun Nijeriya 
da ke ma}wabtaka da }asar Hausa. Ta wajen yamma kuma 
са halo da garuruwan Zabarma, daga gabas kuwa ta yi 
iyaka da }asar Borno (Adamu, 1978 : 1-2). 

{asar Hausa ta zauna a }ar}ashin mulkin mutane 
daban-daban. Kafin }arni na goma sha shida ({16) daular 
Songhai a }ar}ashin Askiya ita ke гі}е da yamma har Kebbi, 
kuma Barebari suke mulki a gabas. Lokacin da Sarkin 
Kebbi Kanta Kota (1515-1561) ya yi wa Askiya tawaye, sai 
ya kafa daular Kabawa, ya yi }arfi har ya yi Їа]а da Sarkin 
Barno, Mai Ali ya kuma kai mulkinsa har }asar Azbin 
(Bello, 1983: 15-16). Daga baya cikin }arni na goma sha 
takwas ({18) hare-haren Zamfara da Gobir da Adar sun 
kori Kabawa suka gudu daga Surame suka koma Birnin 
Kebbi. Bayan da sarakunan Kebbi suka koma Birnin Kebbi 
daularsu ta raunana duk da }o}arin da suka yi su sake 
farfajowa da ita. Daga nan kuma, sai daular Zamfara ta 
bun}asa ta yi }arfi matu}a. 


99 Kasar Hausa ta hala da Jihar Kano da Jihar Sakkwato da Arewacin Jihar 
Kaduna da kuma Arewacin Jihar Bauchi, dukkansu a cikin Nijeriya. Haka 
kuma }asar ta Hausa ta haja da }asashen {wanni da na Damagaram a 
Jamhuriyar Nijar (Ibrahim, 1982: 1). 


م G‏ س 78{ 


Amma ba a dale ba sai rikice-rikice na cikin gida da 
kuma na waje suka dami daular Zamfara wanda har ya ba 
Gobirawa dama su shiga }asar Zamfara su ya}e ta. Daga 
nan ne Gobirawa suka ci Birnin Zamfara wanda ke 
tsakanin gulaben Bunsuru da Gagare, Агема Ка|ап daga 
garin Isa na yanzu. Sa’annan, Gobirawa suka mayar da 
garin Al}alawa babban birninsu.!°° Daga nan, Gobirawa 
suka ci gaba da }o}arin }arfafa daularsu a cikin }asar 
Zamfara, suka kuma iza Zamfarawan wajen Kiyawal0l, 
Gobirawa sun сі gaba da }o}arin ya}i har suka cinye Birnin 
{wanni da }asar Kebbi (Last, 1967: idbi). 

Ba a dale ba sai daular Gobir?° ta fara rauni har farkon 
\arni na goma sha tara ({19). Fulani a }ar}ashin Shehu 
Usmanu [anfodiyo bisa ga }arfin Musulunci suka cinye 
Gobir da Zamfara suka tan}ware Kebbi (Bello, 1983: 15- 
16). 

{asar Gusau, kamar yadda aka fara fala, ta kafu ne a 
farfajiya ta }asar Katsina. Ta haka ne ta zama }ar}ashin 
ri}on Katsina.1 

Kafin a kafa garin Gusau, Katsina tana rife da 
garuruwa мғајапаа suka hala da “Yandoto fa 
Kwatarkwashi da Samri da Rawayya da Bungu]u da Mada 
da Ingawa da Woni da Mahuta da Marke da Yalwa da 
Ка]апуа da ‘Yanbugai da Rusu da Dokau da Maiguna da 
sauransu (Hirar A.A.G.S. da }ungiyar mutane, 1979). 

Daga nan Shehu Usmanu ya bayyana, ya гђа kira zuwa 
ga jaddada addinin Musulunci da tsarkake shi har zuwa 


100 Alkalawa tana gab da birnin Zamfara. 

101 Da wasu wurare daban-daban, na kusa da na nesa. 

102 Akwai wasu huldodin da dangantaka da suka faru a tsakanin Katsinawa da 
Gobirawa da Kabawa da mutanen Songhai wadanda tarihin kunne-ya-girmi- 
kaka yake nanatawa. Misali akan ce, Zamfarawa kakansu namiji Bakatsine 
ne amma kakarsu mace Bagobira ce. Haka kuma Kabawa an ce kakansu 
namiji mutumin Songhai ne amma kakarsu mace Bagobira ce. Haka a 
wani fanni a kan ce Gobir tana cikin Hausa Bakwai amma Zamfara da 
Kororrofa suna cikin Banza Bakwai. 

103 Akwai Kasashe da Katsina ta rika ta wajen gabas da kuma }asashen da 
ta ri}a ta yamma kamar ‘Yandoto da Wonaka da Kwatarkwashi wato 
Morai ce iyakar ri}on Katsinawa ta wajen yamma kuma Katsinawa suke 


naja sarki дада Katsina a kawo С) аппап garuruwa атта а wasu 
garuruwa akan naja masu мапі daga рагіп kamar а Kwatarkwashi. 


lokacin da ya fara уа}е-уа}е da }asashen Hausawa 
walanda Gobirawa da Katsinawa ke mulki аа kuma raba 
tutoci. Sai aka ba Malam Muhammadu Sambo tuta zuwa 
‘Yandoto, aka kuma ba Malam Umaru Dallaje tuta zuwa 
Katsina don su je su jaddada addinin Musulunci a 
уајаппап wurare. Wannan kuwa an yi shi пе bayan сіпуе 
‘Yandoto a shekara ta 1806. 

Bayan cinye Katsina, sai Muhammadu Bello ya raba 
\asashenta zuwa kashi biyu wato Katsina ta Gabas da 
Katsina ta Yamma; уа naja Malam Umaru Dallaje 
shugabancin Katsina ta Gabas wato inda Katsina take 
yanzu da garuruwanta. Ya kuma naja Malam Muhammadu 
Sambo Jan Ashafa Sarkin Katsinan Yamma wato inda 
Gusau take yanzu da sauran wurarenta, kamar yadda aka 
yi bayani a baya. 

Sai Gusau ta zama ita ke ri}on ‘Yandoto da Matunji da 
Magami Maitarko da Kuyon-Bana da Kwatarkwashi da 
Wasagu da Bena da Kotonkoro da Mada da Marabu da Bini 
da Mareri da Samri da Rusu da Ajja da Woni da Malele da 
Dokau da sauransu (Harris: 143- 144). 


4.2 Mulkin Gusau a Daular Sakkwato 

Daular Sakkwato, ita ce daula wadda Shehu Usmanu 
[anfodiyo ya yi jagorancin kafawa.'™ Ita wannan daula ta 
shimfiJa mulki na Musulunci da umurni da bin dokokin 
Allah da hani ga barin abin da Allah ya yi horo daa bari da 
sada zumunci da sauran ayyuka kyawawa na Musulunci. 
Sarkin Musulmi shi ne Sarkin Sarakunan Musulunci a 
\ar}ashin daular Musulunci ta Sakkwato. 


104 Lokacin da Shehu Usmanu [anfodiyo ya kammala jihadi, sai ya raba 
daular da ya сі, ya ba Jansa Muhammadu Bello sashen gabas wato Katsina 
da Kano da Zariya da Bauchi da sauransu. Ya dan}a wa Shehu Abdullahi 
}anensa sashen yamma wato Birnin Kebbi da Nupe da Yoruba da 
sauransu (Dokaji, 1978: 83-84). 


ff 80 PO 


Sarkin Musulmi shi пе Ке паја sarakuna!™>, shi Ке tu~e 
su idan sun yi laifi, kuma daga baya kowace shekara sarki 
na kai gaisuwa Sakkwato wurin Sarkin Musulmi. 


4.2.1 Ikon Sarkin Gusau 

A tsarin mulki na masu jihadi ana gudanar da sha'anin 
mulki a manyan garuruwa da gundumomi ta hanyar 
majalisar sarakunan garuruwansu ne. Ita majalisar 
gundumomi, majalisa ce }агата ta hakimci wadda take 
kulawa да al’amura па tafiyar da mulki a madadin majalisu 
na sarakunan tutoci wato umara’u.106 

Gusau tana a matsayi na gunduma ne wato tana da 

}агатаг majalisa wadda a }ar}ashinta take tafiyar da 
alamuranta. Majalisar Sarkin Katsinan Gusau ita ce ke 
gudanar da abubuwa na }asarta waļanda suka kasance a 
cikin haujinta. Ta haka ne Sarkin Katsinan Gusau yana 
samun umurni ne da yin abubuwa ko barin su daga 
Sakkwato wato daga Majalisar Sarkin Musulmi. Ubandoma 
shi ne tsakanin Sakkwato da Gusau, kuma shi ne }ofa na 
Sarkin Katsinan Gusau a fadar Sarkin Musulmi. 10? Wannan 
majalisa ta Gusau ta Junshi: 


Sarkin Katsinan Gusau 
Hakimai 

Liman 

Alali 


105 Sarakuna su ne umara'u wadanda aka ba su tutoci na jihadi a 
garuruwansu. Wadannan sarakuna suna da ikon yin hukunci a }asashensu 
har shari'ar ta tsayar da hukuncin kisa. 


106 Wato matsayi irin na Sarkin yanka mai daraja ta daya. 

107 Ubandoma yana zaune пе a cikin Sakkwato , sai dai ko da yaushe yana 
kewaya yankinsa daga baya ya ba da rahoton yadda ake tafiyar da mulki 
а Jasashen nasa, kafin a mai da shi Sarkin Hamma'ali. 


— (aj 


Masarautar Gusau а ikon Sarkin Musulmi kuma 
tana da hakimai da suke a cikin garin Gusau da kuma a 
wasu garuruwa walanda take гї}е da su. Ga jarin hakiman 
kamar haka: 


Shiyar Galadima 
Shiyar Mayana 
Shiyar Magaji 
Shiyar Ubandawaki 
Shiyar Sarkin Fada 
Wonaka 
'Yandoton Daji 
Mutunji 

Magamin Maitarko 
Wanke 

Rijiya 

Kuyambana Mada 


Ayyukan hakimai а }аг}а5һїп Sarkin Katsinan 
Gusau sun hala da: 


-Lura da abubuwa masu gudana cikin gari da kuma 
sulhu tsakanin jama'a; 
-yanke }ararraki }anana, manyan }ararraki kuwa 
suna tura su ne zuwa ga Al}ali; 
-tara harajin }asa; 
- kula da gyaran ganuwa da hanyoyi; 
-tsabtace gari; 
- ba da maya}a don kare jama’ar gari daga hare-hare; 
-da sauransu. 


Kowane hakimi а shiyarsa yana da masu 
unguwanni wajanda suke taimakonsa wajen gudanar da 
ayyukansa. 


4.2.2 Tsarin Albashin Sarakuna 

Sarkin Katsinan Gusau da hakimansa suna samun 
sulusi (1/3) na daga cikin harajin da suka tara kamar 
albashinsu. Bayan haka kuma suna samun kulin masarufi 


دم( 


ta һапуаг noma wanda yake har sarki yana da wani }аїоп 
gandu da bayinsa suke noma masa, wani lokacin kuma ana 
уїп gayya пе а nome masa (Hirar da muka yi da D.W.A. a 
Gusau, 1979). 


4.2.3 Ки]а]еп Shiga 

Gusau kamar sauran garuruwa suna aikawa da 
kuJaJen shiga zuwa Sakkwato wato Majalisar Sarkin 
Musulmi waļanda ake samu daga hanyoyi biyu: 


Jizya 
humusi (wato 1/5) na daga ribar ya}i 


Shi humusi (1/5) na daga ribar ya}i yana iya zama 
kamar bayi da riguna da kuli da dokuna waļanda akan kai 
sashensu zuwa Sakkwato wurin Sarkin Musulmi wato 
gaisuwa. Amma ita zakka ana tara ta ne don raba wa 
Musulmi waļanda suka dace (Al}ur’ani, mai girma, sura ta 
9, aya ta 61). 


4.2.4 Tsarin Shari'a 

Manyan shari'u waļanda suka shafi sata da kisan 
kai da fashi da makami da }wace da dogon horo duk ana 
kai su Sakkwato ne domin ba ikon Sarkin Katsinan Gusau 
ne ba. 

{апапап shari'u da suka }unshi tara da gajeren Jauri 
аа sha’anin aure kamar saki, ana kai su ne ga alali wanda 
yake cikin Majalisar Sarkin Gari. Al}ali yana yanke hukunci 
ne tare da shawarar sarki. 


4.2.5 Hanyar Sanarwa (Gangami ko Shela) 

Dukkan dokoki ana sanar da su ne ga jama’a da sunan 
sarki, mai gangami ko shela zai rika kewayawa cikin gari yana 
cewa: 


kuna jiyawa kadirawan Shehu, sarki ya gaishe ku, 
bayan gaisuwa abin da ya ce a sanarshe ku kowa da 
kowa ya kama dabbobinsa ya daure sai damina ta 
wuce. 


— (sj 


Ко Кита; 


kowa da kowa ya taru а kofar gidan sarki апа bida tai da 
kayan aiki ko kwashe ko gatari ko kwanduna ko magini 
da sauransu don gyaran ganuwa ko gayya. 


4.3 Tsarin Mulkin Gusau Bayan 
Zuwan Turawa 

Turawa sun zo suka kar~e mulki daga hannun 
Fulani suka tsattsaga }asashen Hausa da ke }ar}ashin 
daular Fulani zuwa lardi-lardi, kamar lardin Sakkwato da 
na Katsina da na Zariya da na Kano da sauransu. Kowane 
lardi da nasa }asashe, Кита Sakkwato ba su hukuntar da 
su. A kowane lardi akwai sarkin yanka wanda yake 
jagorantar tafiyar da al’umuran masu mulki zuwa 
waļanda ake mulka. 

Sakkwato ita kanta an mayar da ita lardi kuma a 
\ar}ashin lardin Sakkwato an yayyanka shi zuwa yanki 
huļu manya su пе: 


Yankin Sakkwato 
Yankin Gwandu 
Yankin Argungu 
Yankin Yawuri.1°8 


Bayan haka kuma a wajejen shekara ta 1938 aka 
daļa raba yankin Sakkwato zuwa gabas da yamma,!°9 aka 


dinga kiran su: 


Sakkwato Yamma 
Sakkwato Gabas 


Sakkwato Yamma 


108 Da can yankin Yawuri ba cikin lardin Sakkwato yake ba, daga baya 
aka hala shi. 

109 Wannan rabo ya faro ne bayan da aka fara kawo }aramin jami’in 
mulki a Gusau. 


$f 4 = 


{aramin yanki па Sakkwato Yamma ya }unshi 
gundumomi na ita kanta Sakkwato da Tambuwal da 
Ke~~e da Dange da Dogon Daji da Jabo da Gummi da 
Bukkuyum da Tureta da Shuni da [ancadi da Bolinga da 
Sifawa da Yabo da Sanyinna da Kilgori da Wamako da 
[ingya]i da Bini da Tangaza da [un]aye da Gwdabawa da 
Gada da Kware da Wurno da Gwaranyo da Ra~a da Acida 
da Gandi da Dur~awa da Bakura da Hamma’ala da 
Gwambi. Hedikwatarsu ita ce Sakkwato . 


Sakkwato Gabas 

Shi kuma }aramin yankin Sakkwato Gabas ya }unshi 
gundumomin Gusau da {auran Namoda da Zurmi da 
Moriki da Isa da Sabon Birni da Maradun da Talatar 
Mafara da Anka da Maru da Випди]и da [ansadau da Tsafe 
da Kwatarkwashi. Hedikwatar waJannan }asashe a Gusau 
aka aje ta. 

Gundumar Gusau, a wannan tsari tana rife da 
garuruwan Wonaka da Ruwan |aure da Mada da ‘Yandoto 
da Rijiya da Kwaren-Ganuwa da Keta da Magami da 
Wanke. Ta haka пе }asar Gusau ta sami waJannan hakimai 
goma sha hulu (14), tara а }auyukanta, biyar kuma cikin 
gari: 


Galadima 
Mayana 
Madawaki 
Magajin Sabon Gari 
Tudu a Tudun Wada 
Kogon Wonaka 
Magajin Ruwan |aure 
Magajin Mada 
Marafa ‘Yandoton Daji 
Sarkin Ya}in Rijiya 
Sarkin Rafin Kwaren Ganuwa 
Samrin Keta 
Farimanan Magami 
Ubandoman Wanke 
(Hira da S.K.G.A.S a fadarsa, Gusau, 1979) 


fas Po ي‎ 


Taswirar Yankin Sakkwato 


4.3.1 Ikon Sarkin Katsinan Gusau a 

Mulkin Turawa 

А nasu tsarin mulki, Turawall0 sun kafa hukumomi 
daban-daban waļanda suka gudanar da harkokin mulkin 
yasa. Tun kafin a raba yankin Sakkwato zuwa kashi biyu, 
an kafa wata hukuma wadda ake ce wa Hukumar En’e11" a 
1914 don gudanar da harkokin }asashen yankin Sakkwato. 

Masu gudanar da ayyukan hukumar En’e sun }unshi 


110 Mun riga mun nuna yadda Turawa suka kar~e mulki na }asar Hausa 
a Babi na Farko na wannan littafi. 
11 Wato Natibe Authority. 


— (sjh 


Sarkin Musulmi da “уап majalisa tasa da Razdan wanda 
yake shi ne wakilin Gwamnan Jihar Arewa. Daga baya aka 
bule aikin majalisa har zuwa 1954. Daga cikin ‘yan 
Majalisar Sarkin Musulmi akwai waJannan mutane: 


Sarkin Musulmi - Shugaba 
Waziri - Mataimakin Shugaba 
Magajin Gari 

Magajin Rafi 

Majidaļi 

Sardauna 

Al}alin -Al}alai 

Madawaki 

Makama 

Turaki 

Ajiya 

Sarkin Gona 

Tafida 


Kowane Jan Majalisa na da nasa aiki wanda yake yi, 
misali, akwai mai kula da asibiti da mai kula da ‘Yan doka 
da sauran ayyuka (Hira da muka yi da D.W,J. а Sakkwato , 
1979). 

Gusau ta ci gaba da zama а }ar}ashin yankin 
Sakkwato. A lokacin da aka raba yankin Sakkwato sai aka 
ajiye hedikwatar }aramin yankin Sakkwato Gabas a Gusau, 
aka kuma turo {aramin Jami’in Mulki!!2 ya zauna a ofishin 
En’e na Gusau don gudanar da harkokin mulki na wannan 
wuri. Duk wani aiki da }aramin jami’in mulki ya yia Gusau 
da rangadinsa a sauran }asashen Sakkwato Gabas yana kai 
shi ne Sakkwato wurin Babban Jami’in Mulki!!? Ки]іп 
harajin waJannan }asashe da kulin lasisi da duk wani kujin 
shiga da ake samu na Baitalmali ana kawo su Gusau ne 
daga nan Кита а kai Sakkwato ko kuma a yi wasu ayyuka 
da su a nan Gusau. 


112 Wato District Officer (A.D.O). 
113 Wato District Officer (D. O). 


— (j 


Wakilan Ene а 1954 da Ке zaune а Gusau, 
hedikwatar Jasashen Sakkwato Gabas sun haja da: 


Madawakin Doka 
Wakilin Tsabta 
Wakilin Ayyuka 
Wakilin Magani 
Madawakin Daji 
Wakilin Gona 
Wakilin Dabbobi 
Wakilin Tasha 
Sarkin Huloti 
Ma’aji 

(Hira da D.W.A., Gusau, 1979). 


Апа пап akan haka һаг zuwa wani lokaci mai tsawo 
sai aka canza wa Hukumar En’e suna ta zama Hukuma 
{arama!!4 а shekarar 1966115, 


4.3.2 Wakilin Sarkin Musulmi 
Akwai daga cikin al’adun mulki na Fulani da aka гђе 
har a wannan mulki wato al’adar aikawa da wakilin Sarkin 


114 Wato Local Authority . 

115 Hukuma }arama, ita ce hukuma wadda take kusa da al’umma kuma 
take kula da siyasar gudanarwa da tantance ayyukan da suka fi 
muhimmanci ga jama’a kuma al’umma take iya saurin saduwa da 
wakilanta, musammam ma a Ко da yaushe suna tare da su. Ana za~a wa 
hukuma }arama wakilai па al’umma, masu sarauta da waļanda ba su ri}e 
da mu}aman sarauta domin tafiyar da mulkinta bisa doka da jin dalin 
jama’a. 


Kafin a kawo tsarin hukumomi a 1976, tsare-tsaren mulki a 
hukuma }arama sun bambanta; kuma tun a 1945, Turawan Mulkin 
Mallaka suka yi ta }o}arin su sanya siyasa a wajen gudanar da al’amura 
na hukuma }arama domin ta haka al’umma za ta iya ba d shawarwari 
game da сі gabanta da jin ӣа]іп rayuwarta. A kuma 1957 aka sami wata 
doka wadda ta }ara wa }aramar hukuma }arfi. Suna nan sai siyasar 1959 


тетя. іп si едва P 
ba}ar fata, sai aka haja shi da Kardmin jami'in mulki Bature don su yi aiki 


tare ya ga yadda ake yi, da haka, har aka fara bari ba}ar fata Karamin 
jami’in mulki ya yi aiki shi кајаі. 


Musulmi ya tafi дада Sakkwato ya ri}i garin da uban 
Jasarsa уа ci haraji ko ya Hi bin umurnin Sarkin Musulmi 
ko wani hali ya sa aka fitar da shi. Wannan wakilin zai 
zama kamar Sarkin garin, ya yi iko sosai har sai in an sake 
naja wani sarki. Ta haka ne a lokacin Sarkin Musulmi 
Muhammadu Tambari da aka fitar da Sarkin Fulani Mahe, 
aka aiko da Marafa Hassan ya ri}i Bungu|u!!? wanda aka 
Jauko shi daga Tangaza. Ba a dale ba, sai aka ce Marafa 
Hassan ya koma Gusau da zama aka kawo Sarkin Rafi Aliyu 
а Випди]и уа zama wakilin Sarkin Musulmi. 

Tun a wajejen shekara ta 1928, Majalisar Sarkin 
Musulmi Sakkwato ta yi ta shawarar raba yankin 
Sakkwato zuwa gabas da yamma, kamar yadda bayani ya 
gabata. Da an yi hakan a wannan lokaci, да Marafa Hassan 
пе 7а а па]а Sarkin Gabas па farko wanda zai zama wakilin 
Sarkin Musulmi а sashen gabas па yankin Sakkwato.117 


A shekara ta 1931 aka naja Hassan Jan Mu'azu ya 
zama Sarkin Musulmi, sai shi kuma ya naja Alhaji Sir 
Abubakar?!8 Sardaunan Sakkwato kuma mai duba ‘yan 
doka da gidan yari da rangadin dukkan }аѕаг Sakkwato . 
Yana kai wa Sarkin Musulmi rahoton abubuwan da ya yi. 
Shi пе ya zama wakilin Sarkin Musulmi a }asashen 
Sakkwato Gabas!!?. 

A lokacin da Alhaji Sir Abubakar III ya zama Sarkin 
Musulmi, sai ya па]а Alhaji Ahmadu Bello sarautar 
Sardaunan Sakkwato kuma ya turo shi Gusau ya zama 
kamar wakilin Sarkin Musulmi a yankin Gabas wato }asar 
Zamfara da Gusau da }asashen da ta rila na Katsina al- 
Gharbi. Kuma aka hala shi da {aramin Jami’in Mulki wanda 


'6Marafa Hassan shi ne babban dan Sarkin Musulmi, Muhammadu Tambari. 
17A shekarar 1929, aka tube Sarkin Katsinan Gusau, Malam Umaru Malam 
kuma aka daure shi shekara uku, sai aka turo Majasirdi, yaron Sarkin 
Musulmi, ya riki Gusau har zuwa lokacin da aka kawo Muhammadu 
Mai’akwai wanda yake sarautar Majidadin arkin Musulmi ya zama Sarkin 
Katsinan Gusau (Hirar A.A.G.S. da D.W.J. a Sakkwato, 1979; Hirarmu da 
D.W.A a Gusau, 1979). 

18 Wato Sarkin Musulmi, Alhaji Abubakar Ш. 

Wannan wakilci ne wanda za a sa ido a harkokin Kasashe da yawa a 
madadin Sarkin Musulmi da majalisar. Ba wakilci ne wanda ya shafi gari daya 


kawai Ба inda za a turo а duba wuri, кайп,а nada wani sabon sarki. 
e soj— — 


suke aiki tare. Da rikici ya shiga na haraji a 
Isa, sai aka Jauke Sardauna aka kawo Shehu Silame, 
Madawaki, amma bai zauna sosai ba, daga nan ya koma 
Sakkwato , aka turo Sarkin Rafi Umaru don yin aikin 
hanyoyin rani, sai ya һа]е da aikin mulki sai aka mai da shi 
Sakkwato , sai dai ya zo kan aikinsa in ya }are ya koma 
Sakkwato . Bayan Sarkin Кай Umaru sai aka turo 
[angaladiman Waziri Malam Attahiru а watan Fabrairu, 
1949 don ya yi aiki tare da Karamin Jami’in mulki (Hirar 
A.A.D.S. da Hirarmu da D.W.A., 1979). 


4.3.3 Hukumar Gudanar da Aikace-Aikacen 

Yanki (1971-1976) 

Bayan haka, sai aka samu Hukumar Gudanar da 
Aikace-Aikacen Yanki ta canji Hukuma {arama. 

A wannan lokaci ne aka fara samun Karamin Jami ’in 
Mulki ba}ar fata da yawa, sai aka паја Капапап Jami’an 
Mulki da yawa a Jihar Sakkwato har zuwa goma sha tara 
(19). A cikin yankin Sakkwato an samu Karamin Jami’in 
Mulki guda goma sha biyu (12). Daga cikinsu a }asashen 
Sakkwato Gabas an sami Kananan jami’an mulki a Mafara 
da Anka da {aura Namoda da Shinkafi da Gusau kuma duk 
aikin da suka yi suna kai shi Sakkwato. Karamin Jami’in 
mulki da ke zaune a Gusau а da kawai, an rage masa aiki 
saboda ya samu mataimaka. 

Suna nan a haka komai suka yi ko suka aikata a cikin 
Gusau da kuma rangadin da suka yi na sauran }аѕаѕһеп 
Hukumar Gudanar da Aikace-Aikacen Yanki ta Gusau sai 
su kai shi Sakkwato (Hirar da muka yi da D.W.A. a Gusau, 
1979). 


4.3.4 Gusau a Tsarin {ananan Hukumomi, 1976 

Jihar Sakkwato wadda ta }unshi Sakkwato da 
Argungu da Yawuri da Birnin Kebbi da Zuru an rarraba ta 
zuwa јапапап hukumomi guda goma sha tara (19). A cikin 
yankin Sakkwato an sami }ananan hukumomi (12) 
ууа]апда suka haja da Sakkwato da {auran Namoda da Isa 
da Mafara da Anka da Yabo da Gummi da Bolinga da 
Silame da Gwadabawa da Wurno da Gusau. 


— (o 


{агатаг Hukumar Gusau!?? {а farko ta 1976 ta haja 
da Bunguju da Tsafe da Kwatarkwashi da kuma Gusau 
kanta. Daga baya cikin shekarar 1981 aka sake }ir}iro 
wasu }апапап hukumomi. Daga cikinsu ne Tsafe da 
Kwatarkwashi suka zama Jaramar hukuma guda Jaya mai 
hedikwata a Tsafe. Amma bayan da sojoji suka sake kar~e 
mulki a watan Disamba 1983 sai suka sake mayar da 
yawan }апапап hukumomi guda (19) kamar па da wato 
aka kashe Jaramar hukumar Tsafe ta sake komawa cikin 
ta Gusau. 

Har wa yau shekarar 1989 da shekara ta 1991 da 
1994 an daja }irliro sababbin ananan hukumomi. А 
ууа]аппап lokuta ne aka yi wa Tsafe da Bunbuju da 
Kwatarkwashi nasu }ananan hukumomi па kansu, aka 
kuma ware su daga }агатаг Hukuma ta Gusau. 

Ayyukan }агатаг hukumar Gusau а sassanta guda shida: 


Jangaren Tsarin Mulki 
Sashen tsarin mulki ya kunshi ba da labaru da kula 
да al’adu da yanayin Jasa da safiyo. 


Jangaren Kuli 

|angaren kuli ya }unshi kulin haraji da kulin tasha 
da na kasuwa da na lasisi da na masu sana’o’i daban- 
daban. 


limi 

Sashen ilimi ya shafi kula da Jakin karatu da ilimin 
yali da jahilci da kuma gudanar da harkokin ilimin 
firamare. 


Tsabta 


120 Tun a lokacin da aka rushe tsari па Никита Karama, aka Kirkiro Kananan 
hukumomi a Nijeriya aka daina kai rahoton aiki na hukuma Karama zuwa 
Sakkwato. An ba kowace Karamar hukuma ikon tafiyar da harkokinta na 
mulki, ta haka kuma aka tsantsame sarakuna a harkokin mulki na hukuma ko 
gwamnati, aka mayar da su masu ba da shawarwari da yin sulhu a tsakanin 
al’umma. 


او( 


Wannan ~angare na tsabta уа shafi kula da lafiyar 
birni da Jauye da kula da lafiyar musakai da kutare da kula 
da harkokin jama'a da kuma ba magunguna daban-daban. 


Albarkar fasa 
Wannan sashe na albarkatun Jasa ya Junshi kula da 
gonaki da dabbobi da daji da kantunan hala kai. 


Ayyuka 

Sashen ayyuka ya }unshi kula da }ananan hanyoyi 
da suka һа|и da manya da kashe gobara da duba tsarin gini 
da kuma ba gari ruwan sha. 


4.3.5 Majalisar Sarkin Katsinan Gusau 

Majalisar Sarkin Katsinan Gusau ta Junshi Sarkin 
Kastinan Gusau a matsayin Shugaba da suauran wakilan 
majalisa sa suka haja da: 


Sarkin Katsinan Gusau Shugaba 
Galadiman Gari M/Shugaba 
Mayana Mamba 
Madawaki Mamba 
Magajin Sabon Gari Mamba 
Tudun Wada Mamba 
Kogon Wonaka Mamba 
Magajin Mada Mamba 
Magajin Ruwan |aure Mamba 
Marafan ‘Yandoto Mamba 
Sarkin Ya}in Rijiya Mamba 
Sarkin Rafin Kwaren Ganuwa Mamba 
Samrin Keta Mamba 
Farimanan Magami Mamba 
Ubandoman Wanke Mamba 
Sakataren Majalisa Sakatare 


Majalisar Sarkin Katsinan Gusau 


Walannan su ne suke haļuwa su zartar da doka 
wadda za a yi a }asar Gusau ko kuma wadda aka aiko da 
umurnin ta daga Sakkwato kafin kafa }ananan hukumomii. 
Sarkin Katsinan Gusau yana da fadawa waljanda suke da 
sunayensu na gargajiya kamar na kowane sarki. Daga 
cikinsu akwai: Sarkin Fada da Shamaki da Shantali da 
Mabul]i da Shimfi]Ja da Makama da Majekira da Garkuwa 
sannan da Barade (Hirar da muka yi da 5.К.А.5., Gusau, 
1979). 


4.3.6 Shari'a 

A lokacin mulkin daular Fulani mafi yawan 
\ararraki ana kai su ne wurin sarkin gari Ко da yake akwai 
al}alai amma suna tare da sarki ne a majalisarsa suna 
taimakonsa kan yanke shari’o’i. 

Bayan zuwan Turawa sai aka samu canji dangane 
da kar~ar }ararraki, saboda an ba al}alai cikakken iko na 
yanke hukunci ko ba tare da sarki ba. Sai ya kasance aikin 
sarki shi ne yin sulhu tsakanin jama’a, idan kuma ya 
buwaya sai ya tura wa al}ali. 

Daga nan kuma aka samu kotuna. A wannan lokaci, 
}агатаг hukumar Gusau tana da kotuna har guda shida: 


لوو( 


-{агатаг Kotun Yanki Gusau 
-{aramar Kotun Yanki Bungu]u 
-{aramar Kotun Yanki Tsafe 
-{aramar Kotun Yanki Mada 
-Babbar Kotun Yanki Gusau 
-Kotun Majistare Gusau. 


{aramar Kotun Yanki 

Kananan Kotunan Yanki su ne na farko da aka fara 
kafawa a kowane babban gari. Kotunan suna kar~ar 
\ararraki waļanda suka shafi sha’anin aure da rabon gado 
da kuma sulhu a tsakanin jama’ar gari da Jauye!?!, 


Babbar Kotun Yanki 

An kafa wannan babbar kotu don Jaukaka }ararraki 
zuwa gare ta, tana kuma kar~ar wasu }ararraki da suka 
shafi sata da faļa da sauransu!22, 

Bayan haka Al}alin-Al}alai na Babbar Kotun Shari’a 
ta Jihar Sakkwato yakan zo Gusau don sauraren wasu 
Jararraki da aka Jaukaka su zuwa gare shi wato }ararraki 
da suka wuce Al}alin Babban Kotun Yanki na {aramar 
Hukumar Gusau. 


Kotun Majistare 

Kotun Majistare ita ce kotu babba mai sauraren 
wasu }ararraki na yankin }aramar hukumar Gusau a baki 
]ауа. 

Wannan kotu ta fi sauraron Jararraki wajanda suka 
shafi kisan kai da sata da satar “yan fashi da makamai da 
shan рапуе!23 da sauransu 124 wato manyan Kararraki. 


Tsarin Kotuna a yau 


121 Wato Cibil Cases. 

122 Wato Criminal Cases. 
123 Wato Indian Hemp. 
124 Wato Criminal Cases 


= یو( 


Amma zuwa yau, tsarin kotunan shari’a а Gusau!25 
ya zamana kamar haka: 


Kotun Yanki 

Kotun Yanki mai daraja ta Jaya, Gusau 

Kotun Yanki mai daraja ta biyu a, Gusau da Bungu]u 

da Kwatarkwashi da Tsafe da Mada da Magami 

Kotun [aukaka {ara ta Shari’ar Musulunci a Gusau. 

Babbar Kotun [aukaka {ara ta [aya da ta Biyu a 

Gusau 

Kotunan Majastare 

Babbar Kotun Majistare 

Kotun Majistare ta Biyu 

da sauran manyan kotuna na shari’a da kuma 
Jaukaka }ага126 


Kamar yadda bayanai suka gabata, а wannan babi 
an уі тарапа ne а kan yanayi da tsarin gudanar da mulki а 
yasar Gusau. An yi nazarin yadda aka tafiyar da mulki а 
Gusau a lokacin daular Sakkwato ta masu jihadi wato 
daular Usmaniyya da kuma a lokacin mulkin Turawa daa 
sauran lokuta na hukumomin mulki da aka kakkafa kamar 
hukuma }агата da hukumar Aikace-Aikacen mulki da 
}агатаг hukuma ta 1976 da sauransu. An kuma yi bayani 
game da Majalisar Sarkin Katsinan Gusau da ikonta da 
Jarfin ayyukan a waļannan lokuta mabambanta da suka 
gabata. 


125 Musamman ganin Gusau ta zama babbar birnin Jihar Zamfara tun daga 
shekara ta 1996 lokacin da aka Kirkiro Jihar ta Zamfara. 

126 Ban da wadannan kotuna, akwai kuma wasu kotuna wadanda ake gudanar 
da shari’ar zabubbuka da sauransu. 


وو( 


Baitul-Mali na Jihar Zamfara а Gusau 


— (sj 


BABINA BIYAR 
5.0 GUSAU A JIHAR ZAMFARA 


Wannan babi zai КаШ Gusau пе dangane da yadda 
tarihin Zamfara ya shafe ta tun daga kafuwar daular Zamfara 
har zuwa lokacin da aka kirkiro Jihar Zamfara da masarautun 
yanka da sha'anin siyasa da mulkin siyasa da kuma yadda 
Gusau ta zama babban birnin jiha da kuma matsayinta na 
“ати? ko sarki mai sanda. 


5.1 Daular Zamfara 

Wani sashe na tarihi (Dogo, 1982: 20-22) ya nuna 
daular Zamfara ta wanzu tun kafin Karni na goma sha biyar 
(K15). Daular Zamfara ta mallaki fadin kasa wanda ya kama 
tun daga Kogin Rima a shiyar arewa zuwa gulbin Zamfara a 
bangaren kudu. A bangaren gabas kuma ta yi iyaka da Dajin 
Кири zuwa Dutsin Disau а sashen yamma. Wannan farfajiya 
ta Zamfara tana sashen yamma na kasar Hausa kuma ta sami 
matsayi babba na jaruntaka kamar yadda sauran dauloli na 
wannan lokaci suka samu wadanda suka hada da Katsina da 
Kano da Daura da Kabi. Augi (Barkindo (ed), 1989: 188) ya 
tabbatar da akwai mutane a kasar Zamfara tun a Karni na 15. 
Kasar Zamfara tana da muhimman garuruwa wadanda suka 
hada da Dutsi da Birnin Zamfara da Kiyawa da Jata da Banga 
da Tumfafi da Alkalawa da sauransu. Baya ga wadannan 
garuruwa akwai kuma tungage da kauyuka da unguwanni da 
suka yi tasiri a daular ta Zamfara'””. 

Garin Dutsi'”” yana daga cikin wurare na farko-farko 
da aka fara kafa mazaunin mulki na daular Zamfara. Daga nan 
saboda dada daukar matakan tsaro da samun dausayi da wurin 
noma ingantacce sai aka taso da mazaunin sarauta da mulki 
daga Dutsi zuwa Birnin Zamfara'’. 


127 Bayan da daular Zamfara ta fada а hannun Gobirawa а karshen Karni na 
18, sai Zamfarawa suka yi ta kakkafa wasu sababbin garuruwa kamar Anka 
da Zurmi da Mafara da Bakura da Gummi da Kagara da Zoma da sauransu 
(Dogo, 1982:68). 

128 Yanzu рагїп Dutsi yana cikin gundumar Zurmi. Kuma an nuna Dakka shi 
ne shugaban Zamfarawa na farko a Dutsi (Dangusau, 1998:1). 

129 Akwai matukar wuya а iya tantance lokacin da Zamfarawa suka fara assasa 
mulkinsu а wadannan garuruwa na Dutsi da Birnin Zamfara. Haka kuma shi 
kansa sunan ‘Zamfara’, Tarihin Zamfara ya nuna ап samo shi ne daga sunan 


— (v) 


A Daular Zamfara, Sarkin Zamfara, shi ne jagaba 
wanda yake da wuka da nama a wajen zartar da harkokin 
alummar Zamfara. Shi yake da iko mai cin gashin kansa a 
gudanar da mulkin jama'a, amma duk da haka, Sarkin 
Zamfara yakan nada wasu mutane wadanda suke taimaka 
masa a sha’anin mulki da ake kira masu sarauta. Daga cikin 
masu sarauta akwai sarakunan karaga, kamar: 


Danau Sarkin Bazai 
Basace Sarkin Rafi 
Magajin Gari Sarkin Tudu 
Ubandawaki Sarkin Kaya 
Galadima 


Baya ga sarakunan karaga, Sarkin Zamfara yana da 
fadawa da baraden yaki da “yan lifidda da “yan sulke da 
zagaigai da sauran mayaka da dakarun yaki. Bayan zuwan 
addinin Musulunci kuma kasar Zamfara ta samu malamai da 
limamai da alkalai. Ga kuma jami’ai mata masu sarauta kamar 
Asarki da Inna wato uwa. Har wa yau, akwai wasu mukaman 
sarauta da suka hada da Dangaladima da Barayar- Zaki da 
Marafa da Sardauna da Durumbu da Bunu da Yarinci da 
sauransu, kuma duka wadannan sarautu “ya'yan sarki ne 
kawai ake nadawa su. Sannan kuma akan nada “ya'yan sarki 
bisa wasu sarautu na kauyuka a matsayi na iyayen kasa. 

Kasar Zamfara tana da shugabanni na sana’o’i 
wadanda ake gudanarwa na yau da gobe. Daga cikinsu akwai 
Ajiya da Sarkin Noma da Sarkin Magori da Sarkin Makera 
wato Mazuga da Sarkin Fawa da Sarkin Aska da Marina da 
sauransu. Sarki shi yake nada wadannan masu sarauta, sannan 
suna da nasu kananan fadoji wadanda suke gudanar da 
ayyukansu na mulki ( Dogo, 1982: 69-72). 

Tarihi ya tabbatar da Zamfarawa, mutane ne karfafa, 
masu yaji, jarumai kuma zaratan manoma. Manyan dakaru ne 
a fagagen yaki, sukan iya tunkarar kowace runduna ta mayaka 
ba tare da fargaba ko razana ba. Mayaka ne wadanda suka 


“yar Sarkin Gobir Ari da ake kira “Mata Fara (Dangusau, 1998:2 & Nalado, 
1999: ba lambar shafi). Amma idan aka kwatanta lokacin da aka kafa Birnin 
Zamfara da sunan “yar Sarkin Gobir za a ga akwai tazarar lokaci mai yawa a 
tsakaninsu. 


= وو( 


fadada kai hari zuwa kasashen Zabarma da Katsina da Kano 
da Yawuri da Kabi da kuma Adar. Ta haka Zamfarawa suka 
sha gwabzawa da wasu dauloli makwabtansu tun ma ba 
Katsina da Kabi da Kwanni ba (Augi, 1984:113-135). 

Та fuskar addinin Musulunci kuwa tun a karni na 17 
Musulunci ya barbazu a cikin daular Zamfara. Sarkin Zamfara 
Aliyu'?? ya gina babban masallaci a birnin Zamfara tare da 
wasu garuruwa na cikin Zamfara. 


Sandar Auna Nisa 
60 0 120 MIL 
— — 


Taswirar Daular Zamfara 


5.1.1 Faduwar Daular Zamfara 


130 Ana ganin shi ne Sarkin Zamfara na farko wanda ya fara musulunta 
(Tarihin Zamfara: Nalado, 1999: Ba lambar Shafi). 


— (oj 


Daga cikin mutanen da suka shiga Zamfara da niyyar 
ziyara a farkon al’amari akwai Gobirawa wadanda ake jin sun 
fara zuwa пе a lokacin Sarkin Zamfara Babba (1734)"!. 
Gobirawa sun ci gaba da isowa Zamfara rukuni-rukuni da ake 
ganin sun fito ne daga arewa wajejen Azbin har zuwa lokacin 
Sarkin Zamfara Yakubu dan Faskare (1734-1739) wadanda 
yawancinsu suka sauka a unguwar Alkalawa'**. Mai sarauta 
na unguwar AlKalawa wato Alkali ya nemi amincewar Sarkin 
Zamfara na a ba wa Gobirawa izinin zama. Bayan karakainar 
takardu na Alkali da shawarwarin Sarki, aka ba Gobirawa 
damar su zauna а Alkalawa'””. 

A farkon al’amari Gobirawa sun zauna lafiya da 
Zamfarawa har ma aka yi ta samun auratayya a tsakaninsu. Ta 
haka ne Gobirawa suka yi daffo a Alkalawa da wasu garuruwa 
na Zamfara’**. Tarihin Zamfara ya nuna Gobirawa sun fara ta 
da husuma ta hanyar Кагбаг ѕһага!?° a zamanin mulkin Sarkin 
Zamfara Malo dan Yakubu (1741-1748). Daga nan fada ya 
surmuke tsakanin Zamfarawa da Gobirawa a Alkalawa da 
kuma a wasu garuruwa na Zamfara jefi-jefi. 

Gobirawa sun ci gaba da tayar da уаќе-уаќе а wurare 
daban-daban kamar yakinsu da Kasar Adar. Rasuwar Sarkin 
Zamfara Malo a 1748 da jinkirin da aka samu wajen nada 


131 A Jerin Sunayen Sarakuna da littafin Tarihin Zamfara ya ba da, Sarkin 
Zamfara Babba shi ne Sarkin na 33. 
132 Alkalawa shiyya ce wadda Alkalin Zamfara yake kulawa da ita. Unguwa 
ce ta malamai da masu neman ilmi. 
133 Makadin Sarkin Gobir, Sabon Birni, Makada Musa Dandada Sabon Birni 
da kansa ya fadi haka a cikin wakar da ya yi wa Sarkin Gobir Salihu. Yana 
cewa: 
Jagora : Dab Birnin Lalle Kunka zo, 
“Y/Amshi : Alkalawa ba garinsu ta ba, 

: Alkalawa Anka kunka ishe, 

: Da kunka kashe shi, 

: kunka gaji birni, 

: Jangwarzo ubangijin Acale, 

: Baciri dan Mayaki ci maraya. 
134 Wani sashe na masu tarihi yana ganin Ibrahim Babari, daya daga cikin 
manyan Gobirawa ya taba zama, shugaban wani sashe na Gobirawa a 

О Aan 1737 (Dangasa. 1998; 5-600 

135 Wato kudin da ake karba daga № ga Watan Muharram (watan cika-ciki) a 
tsakanin abokan wasa па ‘ya’yan ‘yan’uwa, shakiKai ko Li’abbai, inda 
‘ya’ yan mata suke Кагба daga ‘ya’yan maza. Domin Karin bayani a duba 
CNHN, 2006: 408. 


sabon Sarkin Zamfara sun taimaka wajen dada ba Gobirawa 
damar su shiga cikin Zamfara har ma suka yi tawaye inda suka 
cire kansu daga rikon Sarkin Zamfara. Ko da aka nada Gado 
dan Gigama Sarkin Zamfara, Gobirawa sun yi karfi. Bayan 
nada shi kuma da shekara biyu, Gobirawa suka yi nasara kan 
Kasar Kabi a karkasin jagorancin Ibrahim Babari. An yi ta 
hare-hare tsakanin Sarkin Zamfara Gado da Gobirawa har 
zuwa lokacin da ya rasu. Yaki ya dore tsakanin Gobirawa da 
Sarkin Zamfara Maroki dan Malo (1754-1764) har zuwa 
lokacin da Gobirawal?? suka yi galaba a kan Zamfarawa inda 
Sarkin Zamfara Maroki dan Malo ya sargafe kansa уа mutu а 
daidai 1764. 

Bayan wannan yaki ne, Zamfarawa'”” suka bar 
Birnin Zamfara suka fantsama zuwa wasu garuruwa kamar 
Katsina, wasu kuma suka je suka kakkafa wasu garuruwa 
kamar Kuryar Madora da Anka da Mafara da Gummi da Zoma 
da Zurmi da Kagara da Bakura da Sado da sauransu. 


5.1.2 Sarakunan Zamfara 

Tarihin Zamfara wanda Krieger ya fassara zuwa 
Jamusanci, aka buga a 1959 mai suna Geschiechete Bon 
Zamfara da Tarihin Zamfara da Asalin Zamfara wadanda 
Nalado (1999) ya Кага kididdige su, sun kawo sunayen 
sarakunan Zamfara hamsin da hudu (54) tun daga Bakurukuru 
(1300) zuwa Ahmadu Barmo (1946-1967). Daga nan, 
kundayen tarihin na Zamfara suka ayyana bayan mutuwar 
Sarkin Zamfara Maroki dan Malo (1754-1764) an sami 
shekaru arba'in ba а yi Sarkin Zamfara ba saboda 
warwatsuwar da Zamfarawa suka yi zuwa wasu wurare da 
kokarin da suke ta yi na sake harhaduwa waje daya domin su 
tsayar da mulki. 


36 Daga wannan lokaci ne daular Gobir ta bayyana a zahiri, amma ana ganin 
Daular Gobir ta fara tsayuwa ne tun a Birnin Lalle a tsakanin K15-K16. Bayan 
nan, Gobirawa suka гауа Birnin Magale а K17 wanda ba shi da nisa da Birnin 
Zamfara, suka mayar da Alkalawa ta zama mazaunin mulkinsu a tsakiyar K18 
daga 1764. 

137 Ana jin daga wannan tarwatsewa da Zamfarawa suka yi sai da aka shekara 
arba'in ba a yi Sarkin Zamfara ba. Bayan wannan lokaci wanda ya sake tara 
Zamfarawa a waje daya shi ne Danbawa dan Gado wanda ya je ya kafa 
Kuryar Madaro cikin kasar Kauran Namoda a yau ( Tarihin Zamfara; Nalado, 
1999: ba lambar shafi). 


— 49} $$ 


Domin haka, а duk lokacin da wani rukuni na 
Zamfarawa ya sake haduwa ya kafa wani gari sai su samar da 
nasu jerin sunaye na sarakuna. Ta haka пе а yau ake da jerin 
sarakuna na Zamfarawa a Kuryar Madaro da Anka da Talatar 
Mafara da Gummi da Bakura da sauransu. 

Tarihin Zamfara da Asalin Zamfara”? sun zo da 
jerin Sarakunan Zamfara kamar haka: 


Bakurukuru (1300) 
Bakara 

Gimshiki 

Argoje 

Karafau 

Gatama 

Kudandan 

Bardau 

Gwabrau 

Taskarin Burum 

Durkushi 

Mawashi 

Kigaya Tabarau 

Daudu Fanau 

Burun-Burun (1536) 
Fati-fati 

Taritu (1550) 
Zartai 

Daka 

Tasau 

Zaudai (1625) 
Aliyu 

Hamitu 

Abdu na Bawanka (1660) 
Sulaimanu (1674) 
Muhammadu na Makake 

Abdu 

Usman 

Babba (1715) 


138 Kamar yadda Nalado (1999) ya nuna wadannan kundaye na tarihi suna 
ajiye a Anka wato Gidan Hassan da Gidan Muhammadu Farin Gani da Gidan 
Sarkin Zamfara Ahmadu Barmo dan Muhammadu Mainasara. 


(<_< 10) 


Yakubu dan Babba 


Jirau dan Babba 

Faskare dan Yakubu 

Babba (1734) 
Yakubu dan Faskare (1734-1739) 
Gigama dan Yakubu (1739-1741) 
Malo dan Yakubu (1741-1748) 
Gado dan Gigama (1748-1754) 


Maroki dan Malo 
(Gibi ) = shekaru 40 


(1754-1764) 


‘Danbawa dan Gado (1804-1805) 
Abarshi dan Moriki (1805-1815) 
Fari dan Moriki (1815) 
‘Danbako dan Abarshi (1815-1824) 
‘Dangado dan Abarshi (1824) 
Abdu Tukudu dan Fari (1825) 
Abdu Fari dan Abarshi (1825-1829) 
Abubakar Bawan Adam 

dan Danbako (1829-1853) 
Muhammadu dan Gigala (1853-1877) 
Hassan dan Muhammadu 

dan Gigama (1877-1896) 
Muhammadu Farin Gani 

dan Abubakar (1896-1899) 
Gado dan Muhammadu 

dan Gigala (1899-1904) 
Abubakar Сассаб 


dan Muhammadu dan Gigala (1904-1916) 
Muhammadu Katar dan Hassan (1916-1928) 
Muhammadu Fari dan Abubakar (1928-1946) 
Ahmadu Barmo 

dan Muhammadu Katar (1946-1957) 
Muhammadu Lawal (1957-1993) 
Attahiru Muhammad Ahmad (1993 -) 
(Anka DNB/ 2: Ref No 93/1/2) 


5.1.3 Share Fage ga Dawo da Mulkin Zamfara 

Kamar yadda bayanai suka gabata, akwai wasu 
abubuwa wadanda suka yi ta gudana lokaci bayan lokaci da 
suka zama tamkar share fage ta fuskar dawo da mulki da 


4 oj 


shugabanci wanda уа subule wa mutanen Zamfara tun а 
wajejen 1764 ko 1779. Alalmisali, a lokacin jihadi akwai wasu 
garuruwa na Kasar Zamfara, tun ma ba wadanda suka wanzu 
daga baya ba, wadanda aka ba su tutocin gudanar da jihadi na 
cikin gida. An kawo misalan malamai irin su Malam Abu 
Hamid da Malam Dadi da Malam Namoda wadanda suke 
zazzaune a Kasar Zamfara kuma suka sami silalen shugabanci 
daga jihadin Shehu Usmanu Danfodiyo. 

Sannan kuma a shekara ta 1931, an dora wa Sarkin 
Musulmi, Alhaji Sir Abubakar Ш, lokacin yana rike da 
mukamin Sardaunan Sakkwato, mai kula da “yan doka da 
gidan yari, tare da rangadin garuruwan Sakkwato har gami da 
garuruwan Zamfara da Katsinar Laka yana kai rahoto a 
Sakkwato. 

Haka kuma tun shekara ta 1928 aka yi ta shawarar 
raba Yankin Sakkwato zuwa kashi biyu manya inda za a samar 
da Sakkwato Gabas a yi babban gari a Gusau da Sakkwato 
Yamma inda za a bar Sakkwato ta ci gaba da zama 
hedikwatarsu'?”. 

Wannan Kuduri bai cika ba sai a shekarar 1938 
lokacin da ака hada wasu sababbin garuruwa па Zamfara'*° 
da wasu garuruwa na Katsinar Laka wato Katsina al- 
Gharbi'*', aka tayar da manyan gundumomi goma sha hudu 
(14), aka kuma kira su Sakkwato Gabas, aka bude masu 
ofishin En'e a Gusau a matsayin babban birninsu, kuma aka 
ajiye Karamin Jami'in Mulki'” yana rangadin wadannan 
garuruwa, yana kai rahoto Sakkwato. Wadannan garuruwan 
Sakkwato Gabas sun kunshi Gusau da Tsafe da Kwatarkwashi 
da Dansadau da Bungudu da Maru da Maradun da Anka da 
Mafara da Zurmi da Kauran Namoda da Moriki da Isa da 
kuma Sabon Birni'?. 


39 An yi zaton ma a lokacin Marafa Hassan ne za a nada Sarkin Gabas na 
farko (Hira da AAGS, 1979). 

140 Kamar garin Anka da Mafara da Zurmi da Moriki da Kauran Namoda. 

141 Kamar garin Gusau da Tsafe da Kwatarkwashi da Bungudu da Maru da 
'Dansadau. 

142 Wato Assistant District Officer (A.D.O). 

143 Wannan ofishin karamin yanki na En’e a Gusau yana tafiyar da al’amura 
na garuruwan Sakkwato Gabas yana aika rahotanninsa zuwa babbar En'e ta 
Yankin Sakkwato a Sakkwato. 


— ا‎ то 


Haka kuma a shekara ta 1938 aka tura Sardaunan 
Sakkwato, Alhaji Ahmadu Bello!““ уа zama Wakilin Sarkin 
Musulmi a bangaren Sakkwato Gabas, ya dinga aiki tare da 
Karamin Jami’in Mulki. Madawaki, Alhaji Shehu Silame da 
Sarkin Rafi Umaru duk sun yi aiki irin wannan. А watan 
Fabrairu, 1949 kuma aka turo Dangaladiman Waziri, Malam 
Attahiru a matsayin wakilin Sarkin Musulmi kuma ya yi aiki 
tare да zaunannen Karamin Jami’in Mulki na Gusau. Shi ma 
sai уа zama wakilin Majalisar Sarkin Musulmi ta Sakkwato, 
yana rangadin garuruwan Sakkwato Gabas, yana tura wa 
Majalisar Sarkin Musulmi, Sakkwato. 

A shekarar 1971 aka sami Капапап jami'an mulki 
bakar fata da yawa, Кита a shekarar ne aka kirkiro Hukumar 
Aikace- Aikacen Yanki'?. A wannan lokaci aka bude wa 
wasu garuruwa na Karamin yankin Sakkwato Gabas ofisoshin 
Karamin yanki da suka hada da Anka da Mafara da Kauran 
Namoda da Shinkafi, Kari a kan ofishin En’e na Gusau. 

Haka kuma a shekara ta 1976 aka Kirkiro Kananan 
hukumomi а Nijeriya, a wannan lokacin a bangaren Sakkwato 
Gabas an sami Kananan hukumomi a Gusau da Anka da 
Mafara da Isa da Kauran Namoda. 

A kuma shekara ta 1994 yankin Sakkwato Gabas ya 
sake sunan Kananan hukumomi a Gusau da Anka da Mafara 
da Isa da Kauran Namoda da Bakura da Bungudu da 
Bukkuyum da Maradun da Sabon Birni da Tsafe da Zurmi. 

Har wa yau kuma wasu garuruwan Sakkwato Gabas 
sun taba zama wakilan Majalisar Sarkin Musulmi a 
Sakkwato'*° wadanda suka hada da Zurmi da Tsafe da Isa da 
Anka. 

Wadannan garuruwan da aka fi sani da Sakkwato 
Gabas sun sha gwagwarmaya domin samun mulkin kai nasu 
kuma kamar yadda aka гаш sun fara samun “уапс1 na zama 
irin wanda aka yo a Karkashin daular Zamfara na 
gwagwarmaya da kare kai da kuma tsiwirwiri. 


5.2 Yakin Neman Jihar Zamfara 


144 Wanda kuma ya zama Firimiyan Jihar Arewa ta da. 
145 Wato Area Debelopment Office (A.D.O). 
146 Wato Sokoto Emirate Council. 


— 910} $$ 


Миїапеп Zamfara sun jima suna neman hurriyarsu 
kamar yadda yanayin gudanar da al’amura ya nuna, ba domin 
wata jayayya ba. Daga cikin yunkuri na farko-farko da aka 
fara yi a shekarar 1962, wasu dattawa a Zamfara, masu kishin 
Kasarsu, suka yi wata hobbasa domin neman majalisar yankin 
Zamfara na garuruwan Sakkwato Gabas. 

A shekara ta 1981, mutanen Zamfara!“ sun dada 
wani yunkuri inda suka fara gabatar da neman jiha, kamar 
yadda sashe na 8 na kundin Tsarin Mulkin kasa na 1979 ya 
ba da damar yin haka (Tsarin Mulki, 1979: Section 8 (a) (1). 

An tura wannan bukata a majalisar kasa ta dattijai, 
kuma tana daya daga cikin bukatu na kirkiro jihohi goma sha 
shida (16) da majalisar ta amince da su. Amma cikin ikon 
Allah, kafin a cika wannan buri sai jamhuriya ta biyu ta 
mulkin siyasa ta shugaban kasa, Alhaji Shehu Usman Aliyu 
Shagari ta fadi a 1983. Ta haka aka bisne wannan magana. 

Kazalika, а shekarar 1991, zamanin mulkin 
Shugaban Kasa, Janar Ibrahim Badamasi Babangida, 
Zamfarawa sun fito, sun ci gaba da neman Jihar Zamfara. A 
wannan lokaci an sami damar kirkiro wasu sababbin jihohi har 
guda tara wadanda suka hada har da Jihar Katsina da Jihar 
Jigawa da Кита Jihar Kabi, amma Allah bai Каадага aka yi 
Jihar Zamfara a wannan lokaci ba. 

Mai nema yana tare da samu, bisa wannan akida ce, 
mutanen Zamfara, suka sake daidaita tsayi, suka dada gabatar 
da bukatarsu ta neman a basu cin gajiyar kansu domin ba za 
su yanke kauna daga samun rahamar Allah ba (Alkur'ani, 
Surar Yusuf: aya ta 87). 

Kasar Zamfara na da yawan jama’a da ta cancanci a 
yi mata jiha da ya kai milyan biyu da rabi, sannan tana da 
gwargwadon tattalin arziki da sha'anin ilimi da sauran 
huldodin zamantakewa. Zamfarawa suna neman jiha пе don а 
dada karuwa ta fuskar albarkatun kasa da kyautatuwar jama'a 
da jin dadinsu da bunkasa ayyukan noma da habaka 
masana’antu da kasuwanci da wadatuwa da isassun ma’aikata 
da samar da mahallai wadatattu da samun zaman lafiya da Кага 
kulla zumunci da makamantan wadannan abubuwa. 


7 


147 А karkashin Kwamitin Neman Kirkiro Jihar Zamfara wanda Alhaji М.В. 
Jabbi Bungudu ya shugabanta a 1981 (Rekuest for the Creation of Zamfara 
State, 1981). 


— oj 


A karo na lokacin Shugaban Kasa, Janar Sani 
Abacha, an sake ba da damar а nemi izinin KirKiro sababbin 
jihohi tare kuma da ba da damar tattaunawa game da makomar 
Nijeriya. A lokacin kaddamar da taron na makomar kasa na 
sake duba tsare-tsaren mulki da gudanar da shugabancin 
Nijeriya da aka yi ranar 27/06/1994, Janar Sani Abacha, ya yi 
jawabi inda yake ganin akwai yiwuwar kirkiro sabuwar jiha 
muddin dai jihar nan ko farfajiyar nan na da tsayayyen tattalin 
arziki, sannan akwai kwanciyar hankali da zaman lafiya 
tsakanin mutanen wurin. 

A wannan yunkuri na neman Jihar Zamfara, a 
shekara ta 1995 aka kafa babban kwamiti na neman Jihar 
Zamfara'** a Karkashin jagorancin Malam Yahaya Gusau, 
Shatiman Sakkwato'””. Wannan kwamitin ne ya gabatar da 
bukatun neman jihar Zamfara a gaban Kwamitin Kirkiro 
Sababbin Jihohi da kuma tuntubar “yan majalisar taron 
makomar kasa da sauran mutanen da suka cancanci a yi 
magana da su (Committee on the Mobement for the Creation 
of Zamfara; 1996. A Case for the Creation of Zamfara State 
out of the Present Sokoto State. Kaduna: Street Typographic 
Press). 


5.3 Kirkiro Jihar Zamfara 

Ranar Alhamis 1 ga watan Oktoba, 1996 aka tabbatar 
da an yi Jihar Zamfara tare da wasu jihohi sababbi guda biyar 
wadanda suka hada har da Jihar Gombe a lokacin mulkin 


148 Wato “ The Mobement for the Creation of Zamfara State”. 

149 Akwai mutane da yawa wadanda suka taimaka wajen neman Jihar Zamfara 
kamar Malam Yahaya Gusau, Shatiman Sakkwato da Alhaji Yusha'u 
Mohammed Anka da Alhaji Abdu Gusau, Garkuwan Sakkwato da Alhaji 
Abubakar Dakin Gari da Alhaji Umaru Dangaladima da Alhaji Aliyu Abara 
Gummi, Sarkin Mafaran Gummi kuma Sarkin Yakin Neman Jihar Zamfara 
da Alhaji Abubakar Tunau, Kayayen Sardauna da Alhaji Dr. Garba Nadama 
da Alhaji Aliyu Nakura da Alhaji Sa'idu Muhammad Dansadau da Alhaji 
Attahiru Dalhatu Bafarawa da Engr. Dama Abdullahi Gusau da Alhaji 
Abdulkadir Abubakar Kaura da Alhaji Usman Dangwaggo Bungudu da 
Alhaji Yusufu Danhausa da Alhaji Abubakar Anka II da Alhaji Shu’aibu 
Shinkafi da Alhaji Abubakar Zahra da Alhaji Abdullahi Ja'o da Alhaji 
Muhammadu Lawal Mande, Matawallen Gusau da Alhaji M.Z. Anka da 
Alhaji Aliyu Ibrahim Shinkafi da E р: Shinkafi da Alhaji Musa 
Jangebe da Sarkim Fawa Malami da sauransu da yawa (Dangusau, 1998:9- 


10). 


Shugaban Kasa, Janar Sani Abacha. Gwamnatin Tarayya ta 
ayyana garin Gusau уа zama babban birnin jihar ta Zamfara. 
Sannan kuma an yi wa Jihar Zamfara Капапап hukumomi 
goma sha hudu (14) da suka kunshi Karamar Hukumar Anka 
da Bakura da Birnin Magaji da Bungudu da Bukkuyum da 
Gummi da Gusau da Kauran Namoda da Maradun da Maru da 
Shinkafi da Talatar Mafara da Tsafe da kuma Zurmi. 

Farfajiyar Jihar Zamfara sabuwa an tsago ta ne daga 
tsohuwar Jihar Sakkwato. Jihar Zamfara ta yi iyaka da 
sabuwar Jihar Sakkwato daga arewa. Daga gabas kuma ta yi 
iyaka a Jihar Katsina. Sannan ta yi iyaka da jihohin Kebbi da 
Niger daga yamma, ta kudu kuwa ta yi iyaka da Jihar Kaduna. 
Akwai manyan gulabe wadanda suka ratsa ta cikin Jihar 
Zamfara da suka hada da gulbin Ka da gulbin Bunsuru da 
gulbin Gagare da kuma gulbin Zamfara. Akwai kuma Koramu 
manya wadanda suke tara ruwa ba tare da saurin Kafewa ba 
kamar Kakele a garin ‘Dangulbi da Natu а Bakura da Saru а 
Gummi, sannan da Jena a Zurmi. 

Gwamnatin Tarayya ta Janar Sani Abacha ta nada 
kanar Jibril Bala Yakubu a matsayin Kantoma па Jihar 
Zamfara kuma ya yi mulki daga 1996 zuwa 28/05/1999. 


AREWA w کد‎ 


ro 
ш 
о 


60 SO 120 Km. 
1 L | ENG SA “aa | 1 1 


Taswirar Sabuwar Лһаг Zamfara daga 1996 


5.4 Gusau a Matsayin Babban 


————. oj 


Birnin Jihar Zamfara 

Garin Gusau wanda ya zama babban birnin Jihar 
Zamfara yana da murabba'in fadi na kilomata 3,469 
(Dangusau, 1998: 29). Gusau babban gari ne, mai albarkatu 
nau’i-nau’i, Kamar kuma yadda aka yi bayani a baya, garin 
Gusau ya yi zama hedikwatar Kasashe na Sakkwato Gabas 
kuma a garin Gusau ne wakilin Sarkin Musulmi ya zauna. 

Haka kuma garin Gusau yana da hanyoyin sadarwa 
da hanyoyin sufuri na gargajiya da na zamani tun da jimawa. 
Gari ne na sana’o’in gargajiya da huldodin kasuwanci na cikin 
gida da na waje tare da manya kuma yalwatattun masana’antu 
da kamfanoni. Garin ya yi fice wajen daukar gabata a harkokin 
noma na gargajiya da na zamani, tun ma ba a hukumomi na 
ayyukan gona ba. An riga an yi bayani, a garin Gusau akwai 
jinsunan mutane da suke zaune a ciki da suka hada da Fulani 
da Hausawa da Yoruba da Igbo da Nufawa da Barebari da 
Gara da Dakarkari da sauran Kabilu da ake da su a Nijeriya. 
Gari ne wanda yake Кагбаг baki na cikin gida da na waje 
kamar Larabawa da Turawa da Kwarori da Indiyawa da 
sauran mutanen duniya daban-daban. 


Mashigar Birnin Gusau daga Tsafe 


Bayan da aka Kirkiro Jihar zamfara Кита garin 
Gusau ya zama babban birninsa, garin na Gusau ya dada 


4 ovj 


samun fadaduwa da yalwata ta hanyar gine-gine da hanyoyi 
da ‘yan siyasa da “уап kasuwa da malamai nau’i-nau’i da 
sauransu. Daga cikin muhimman wurare da birnin Gusau ya 
Karu da su akwai: 


-Gidajen Gwamnati wato gidan Gwamna da na mataimakin 
gwamna da na kwamishinoni; 

-Gidajen manyan ma’aikata da na matsakaitan ma’ aikata; 
-Sakatariya ta wasu ma’aikatun gwamnati; 

-Gidajen baki kamar masaukin shugaban Kasa da na sauran 
manyan ma’aikata masu kawo ziyara Zamfara; 


-Wasu ma’aikatun Gwamnati da suka hada da: 


Ma’aikatar [limi 

Ma’aikatar Ayyukan Gona 

Ma’aikatar Kananan Hukumomi da kuma АГатигап 
Masarautu 

Ma'aikatar Filaye da Gidaje 

Ma’aikatar Yada Labarai 

Ma’aikatar Al’amuran Addini 
Ma’aikatar Kare Muhalli 

Ma’aikatar Albarkatun Ruwa 

Ma’aikatar Wasanni da Yawon Bude Ido 
Ma'aikatar Kimiyya da Kere-Kere 


Akwai kuma hukumomi da aka kakkafa a sanadiyyar 
mulkin siyasa da kuma dada kaddamar da shari’a!®? da aka yi 
a wannan mulki wadanda suka hada da: 

Hukumar Ilimin Larabci da Addinin Musulunci 
Hukumar Bunkasa Ayyukan Gona ta Zamfara'?! 
592.152 


Cibiyar Binciken Ayyukan Shari’a 
Hukumar Hisba 


150 A wannan lokaci па Kaddamar da shari’a a zamanin mulkin Gwamnan 
Jihar Zamfara, Alhaji Ahmed Sani, Yariman Bakura, Gusau ta Kara samun 
daukaka da bubuta a Nijeriya da kuma a duniya baki daya. 

151 Wato Zamfara Agricultural Debelopment Project (Z A D Р). 

152 Shari’a Research and Debelopment Centre, Gusau. 


$$ O 


Hukumar Kula da Noman Zamani ta Zamfara!*? 

Hukumar Horar da Matasa Sana’o’in Hannu 

Hukumar Kawar da Fatara!** 

Hukumar Hana cin Hanci da Rashawa 

Hukumar Kula da Wa’azi da Kakkafa Masallatan Juma’a da 
na Idi!°> 

Hukumar Хакка da WaKafi 

Kwamitin Kula da Dubon Sabon Wata“ 

Kwamitin Kula da Lokutan Salla!” 
Hukumar Kula da Koke-Koken Jama’a 
Hukumar Kula da Kungiyoyin Musulunci da Makarantun 
Allo!” (Direct. for Islamic Orgs. & Kuranic Schs Welfere) 


158 


53 Zamfara Comprehensi6e Agricultural Rebolution Programme 

(ZACREP). 

54 Zamfara Agency for Poberty Allibiation (ХАРА). 

55 Zamfara State Commission. for Religious Preaching and Establishment 

of Juma’at Moskue and Praying Ground. 

56 Moon Sighting Committee. 

57 Prayers Time Committee. 

58 Public Complaints Comission. 

59 Wasu Kungiyoyim addini da aka kakkafa a wannan lokaci sun hada da Joint 
Islamic Organisation, Ansaruddeen Society of Nigeria, Islahudden of Islam, 
Islamic Sal6ation Front, Jama’atul Ta’awanu Alal-birri wat- takwa, Nuwair- 
ud-deen Society, Young Muslim Congress, Jama’atut Tajdidil Islamy, 
National Council of Muslim Youth Organisation, Fundation for Muslim 
Walfare, Sisters Da’awa Group, Federation of Muslim Women’s Association 
in Nigeria, Cibiyar Ihasan, A Sf Ja Society of Nigeria, Council of 
Ulama Yoruba Chapter, Muslim, Sisters Organization, Organization of 
Islamic Women Teachers, Muslim Corpers Association of Nigeria da 
sauransu. 


Mashigar Birnin Gusau Daga Sakkwato 


—————. AE مص‎ 


Wani Sashe na Gidan Gwamnatin Jihar Zamfara 


— nj 


Sabon Masallacin Juma’a na Cikin Garin Gusau 


— —— nj 


5.5 Kirkiro Masarautun Yanka da Ikonsu 

Daga cikin ayyuka na farko wadanda Kantoman 
Jihar Zamfara, Kanar Jibril Bala Yakubu ya gabatar akwai 
kirkiro Masarautun Yanka guda biyar (5) wadanda ya sa wa 
hannu a ranar Alhamis 17 ga watan Yuli, 1997. Masarautun 
Yankan guda biyar sun hada da: 


- Masarautar Anka, mai daraja ta daya 
An daga Sarkin Zamfaran Anka daga sarautar 
hakinci zuwa sarki mai daraja ta daya 
- Masarautar Gusau, mai daraja ta biyu 
An daga Sarkin Katsinan Gusau daga matsayin 
uban kasa ( hakimi) zuwa sarki mai daraja ta biyu 
- Masarautar Kauran Namoda, mai daraja ta biyu 
An nada Sarkin Kiyawa na Kauran Namoda a 
matsayin Sarkin yanka mai daraja ta biyu 
- Masatautar Gummi, mai daraja ta biyu 
Sarkin Mafaran Gummi an daga shi daga hakimi 
(uban kasa) zuwa Sarki mai daraja ta biyu 
- Masarautar Mafara, mai daraja ta biyu 
Sarkin Mafara shi ma an daga shi daga uban kasa 
zuwa sarkin yanka mai daraja ta biyu 


Har wa yau kuma Kantoman Jihar Zamfara, Kanar 
Jibril Bala Yakubu ya daga masarautun Bungudu da 
Kwatarkwashi da Maradun da Tsafe da Zurmi daga matsayi 
na iyayen kasa zuwa sarakuna masu daraja ta uku. 

Kantoman Jihar Zamfara ya yi wadannan nade-nade 
a 1997 bisa dama wadda Tsarin Mulki (1992) na kasa ya ba 
shi a sashe na 8: lamba 1-3. 

Kunshiyar Sashe na 8 (i-iii) na Tsarin Mulkin 
Tarayyar Jamhuriyar Nijeriya (1992) ta nuna: 


- Ta la’akari da yanayin jiha, majalisar dokoki ta Jiha 
na iya aiwatar da doka domin kirkiro majalisar masarautar 
yanka a karamar hukuma ko a hadakar wasu kananan 
hukumomi. 

- A kowace majalisar masarauta dole a nada mata 
sarkin yanka kamar yadda aka bayyana a doka (Tsarin Mulki, 
1992: 8). 


— —— A ——— 


Har wa yau kuma, Tsarin Mulki (1992: 144) уа 
ayyana matsayin sarakunan yanka da huruminsu а sha'anin 
mulki kamar haka: 


i) Yin ayyukan da za а umurce su da su yi daga 
shugabannin kananan hukumomi. 
ii)Babu wani abu daga cikin wannan kaso da ya 
danganci gudanarwa da wakilci da kuma shari'a da 
za a dora wa sarakuna domin aiwatarwa. 
(Tsarin Mulki, 1992; Sashe II: 144) 


Daga nan sai Tsarin Mulki, sashe na 8 (1992) ya 
bayyana ikon sarakunan yanka da kuma ayyukan da za su iya 
gudanarwa kamar haka: 


a)Ba da muhimman shawarwari ga kananan 
hukumominsu. 
b)Bayar da shawara dangane da shirye-shairye na 
tsarin ayyukan ci gaban kananan hukumomi. 
c)Taimakawa wajen karbar kudaden shiga da za a iya 
пета daga al'umma. 
d)Ba da shawara а kan al’amuran addini. 
e)Ingantawa da kuma ba da shawarwari a kan kyautata 
al’adu da sana’o’in hannu, masamman na fasahar 
kere-kere. 
J Ba da shawarwari a Кап abubuwa da suka jibinci 
sarauta da Кита masu rike da mukaman sarautun 
gargajiya’™. 
g)Tattaunawa da kuma bayar da ra’ayoyinsu ga al amura 
na уапкіпѕи; ko nusar da gwamnati ko sauran kungiyoyi 
ga abubuwa muhimmai na raya Каза. 
h)Taimakawa domin zaburar da јата га kan dogara da 
kai da kuma kyautata abubuwan da ake da su da 
kawo сї gaba, da ya shafi walwala da jin dadin 
Јата а. 
(Tsarin Mulki, 1992, Sashe na 8: 144) 


160Musamman ta fuskar wadanda ake so a nada da gudanar da hidimomin nada 
su da kuma tantance ayyukansu. 


— nj 


Haka kuma Tsarin Mulki na 1999 (1999; Chapter 1, 
Part П: Section 7 No 2 (ii) (6) ya nuna: 


Mutumen da doka ta dora wa nauyin kula da 
hurumi na karamar hukuma na da ikon 
(Dya tsare alfarma da bukatun al’umma na wannan yanki 
(ii)Sannan ya kula da kungiyoyi da hukumomin gargajiya 
(iii)tare da yin mulki wanda ya dace. 


A ranar Alhamis 7 ga watan Yuli, 2005, Gwamnan 
Jihar Zamfara'®', Alhaji Ahmed Sani, Yariman Bakura ya 
sawa dokar nadawa da sauke sarakuna da aka yi wa gyara 
hannu, ya amince da ita, mai suna: “Zamfara State Chief 
Appointment and Deposition Edict No. 8 of 1997 
(Amendment) Law No. 3 of 2005: Section 4&5”. 

A wannan doka, an amince da wadannan sarakunan 
yanka a matsayin na daraja ta daya da ta biyu, kamar haka: 


- Sarakunan Yanka Masu Daraja ta Daya 
Sarkin Zamfaran Anka daga 22/3/1998 
Sarkin Katsinan Gusau daga 7/7/2000 
Sarkin Kiyawan Kaura daga 7/7/2000 
Sarkin Bakura daga 22/4/2001 
Sarkin Mafaran Gummi daga 22/7/2003 
Sarkin Mafara T/Mafara daga 22/7/2003 
Sarkin Zamfaran Bukkuyum daga 22/7/2003 
Sarkin Fulanin Bungudu daga 22/7/2003 
Sarkin Kayan Maradun daga 22/7/2003 
“Yandoton Tsafe daga 22/7/2003 
Sarkin Zamfaran Zurmi daga 22/7/2003 


- Sarakunan Yanka Мази Daraja ta Biyu 
‘Dangaladiman Birnin Magaji daga 22/7/2003 


Sarkin Kudun Dansadau daga 22/7/2003 
Banagan Maru daga 22/7/2003 


161 Zamfara State Council Chiefs. 


— | A ——— 


Sarkin Zamfaran Moriki daga 22/7/2003 
Sarkin Kwatarkwashi daga 22/7/2003 
Sarkin Shinkafi daga 22/7/2003 


5.5.1 Majalisar Sarakuna ta Jihar Zamfara 

A shekara ta 1997, Kantoman Jihar Zamfara, Kanar 
Jibril Bala Yakubu ya Kirkiro Majalisar Sarakuna ta Jihar 
Zamfara'”” kuma ya nada Sarkin Zamfaran Anka, Alhaji 
Attahiru Muhammad Ahmad ya zama shugabanta. 

Shugaba da mambobi na Majalisar Sarakuna ta Jihar 
Zamfara ta farko su ne: 

Alhaji Attahiru Muhammad Ahmad, 


Sarkin Zamfara, Anka - Shugaba 
Alhaji Muhammad Kabir Danbaba, 

Sarkin Katsinan Gusau - Mamba 
Alhaji Ahmad Muhammad Asha, 

Sarkin Kiyawan Kauran Namoda - Mamba 
Alhaji Aliyu Isa, 

Sarkin Mafaran Gummi - Mamba 
Alhaji Bello Muhammad Barmo, 

Sarkin Mafara, Talatar Mafara - Mamba 


Bayan Majalisar Sarakunan Jihar Zamfara ta sami 
wani lokaci tana gudanar da ayyukanta sai kuma a zamanin 
Mulki na Gwamna, Alhaji Ahmed Sani, Yariman Bakura ya 
sake tsara ta, ya shigo da wasu sarakuna wadanda aka daga 
masarautunsu zuwa na yanka, masu daraja ta daya da ta biyu. 
Daga nan, Majalisar Sarakunan ta Kunshi: 


Alhaji Attahiru Muhammad Ahmad, Anka Shugaba 
Alhaji Muhammad Kabir Danbaba, Gusau Mamba 
Alhaji Ahmad Muhammad Asha, Kaura'®? Mamba 
Alhaji Bello Muhammad Sani, Bakura Mamba 


162 Majalisar Sarakuna takan ba sarakuna damar su dinga haduwa suna 
tattauna al’amuran Kasashensu ta yadda za su dinga ba gwamnati shawarwari 
da murya daya. Majalisar tana ba sarakuna damar gudanar da ayyukan da 
Tsarin Mulki ya dora masu cikin sauki. 

163 A shekara ta 2004, Allah ya yi wa Sarkin Kiyawan Kauran Namoda 
rasuwa, sai aka nada dansa Alhaji Muhammad Ahmad Asha ya zama Sarkin 
Kiyawa na Kauran Namoda mai daraja ta daya ya gaje shi. Allah ya yi masa 
rahama, amin. 


— nj 


Alhaji Aliyu Isa, Gummi! Mamba 


Alhaji Muhammad Bello Barmo Mamba 
Alhaji Muhammad Usman, Bukkuyum, Mamba 
Alhaji Ibrahim Muhammad, Bungudu Mamba 
Alhaji Garba Muhammad Tambari, Maradun Mamba 
Alhaji Habibu Aliyu ‘Yandoto, Tsafe Mamba 
Alhaji Abubakar Atiku, Zurmi Mamba 
Alhaji Muhammad Mode Usman, B/Magaji'® Mamba 
Alhaji Husaini Umar, Dansadau Mamba 
Alhaji Ibrahim Na’umma, Maru Mamba 
Alhaji Isma’il Muhammad Ari II, Moriki Mamba 
Alhaji Ahmed Umar, Kwatarkwashi Mamba 
Alhaji Muhammad Makwashe, Shinkafi Mamba 
Alhaji Ibrahim Muhammad, Kaura Sakatare 


5.6 Gusau a Matsayin Masarautar Yanka 

Kamar yadda muka yi bayani a babobin da suka 
gabata, garin Gusau ya ci gaba da zama a matsayi na uban Kasa 
wato hakimi a KarKkashin Masarautar Sarkin Musulmi a 
Sakkwato har zuwa shekara ta 1996 lokacin da aka Kirkiro 
Jihar Zamfara. Haka kuma an nuna a baya kadan, a shekara ta 
1997, Kantoman Jihar Zamfara, Kanar Jibril Bala Yakubu ya 
yi amfani da Karfin iko wanda Tsarin Mulki (1992: Sashe na 
8) ya ba shi, ya kafa dokar nadawa da sauke sarakuna ta Jihar 
Zamfara'®. А wannan lokaci ака daga sarautar Gusau ta 
Sarkin Katsinan Gusau daga matsayi na uban kasa!” zuwa 
Sarkin Yanka'® mai daraja ta biyu. 

Bayan da ѕоја'% suka mayar da mulki a hannun ‘yan 
siyasa wato mulkin farar hula sai Alhaji Ahmed Sani, 
Yariman Bakura ya zama Gwamnan Mulkin Siyasa na farko 
a Jihar Zamfara a ranar Asabar 29 ga watan Mayu, 1999. 


64 Yanzu Alhaji Aliyu Abara Gummi shi ne Sarkin Mafaran Gummi wanda 
aka nada a watan Nuwamba na 2011. 

65 Alhaji Ahmed Umar Birnin Magaji shi ne Dangaladiman Birnin Magaji a 
yau wanda aka nada ranar Asabar 1/10/2011. 

66 Wato Chiefs Appointment and Deposition Edict No. 8 of 1997. 

67 Wato Senior District Head. 

68 Wato Second Class Emir. 

69 A lokacin Janar Abdussalami Abubakar (1996-1999) shi ne Shugaban 
Kasa na Mulkin Soja wanda ya hannunta wa Chief Olusegun Obasanjo, 
табаббеп Shugaban Kasa na farar hula mulki, а гапаг Asabar 29/5/1999. 


4 nj 


Gwamna, Alhaji Ahmed Sani, Yariman Bakura shi 
kuma ya dada ciyar da masarautar Gusau a gaba, ya mayar da 
ita ta zama Sarkin Yanka mai daraja ta Хауа!” tun daga 7 ga 
watan Yuli, 2000. Ta haka ne Alhaji Muhammadu Kabir 
'Danbaba ya zama Sarkin Katsinan Gusau, sannan kuma 
Sarkin Yanka ko Amir mai daraja ta daya. 

Masarautar Gusau'”' ta kunshi majalisa da hakimai 
da sarakunan karaga, masu zaben sabon sarki da sauran masu 
sarauta na fada. Ga bayaninsu daki-daki kamar haka: 


5.6.1 Majalisar Masarautar Gusau'” 

Kantoman Mulki na Jihar Zamfara, Kanar Jibril Bala 
Yakubu ya amince da kafa Majalisar Masarautar Gusau ranar 
Juma'a 18 ga watan Yuli, 1997 a karkashin dokar kafa 
masarautu ta Jihar Zamfara. A wannan lokoci Majalisar ta 
Kunshi: 


Alhaji Muhammadu Kabir ‘Danbaba, 


Sarkin Katsinan Gusau - Shugaba 
Alhaji Ibrahim Ahmad III, 

Sarkin Fulanin Bungudu - M/Shugaba 
Alhaji Habibu Aliyu ‘Yandoto, 

“Yandoton Tsafe - Mamba 
Alhaji Ahmed Umar, 

Sarkin Kwatarkwashi - Mamba 
Alhaji Aliyu Marafa, 

Marafan ‘Yandoton Daji - Mamba 
Alhaji Usuman Abdulkadir, 

Kogon Wonaka - Mamba 
Alhaji Adamu Muhammad, 

Farimanan Magani - Mamba 
Alhaji Muhammad Nadabo, 

Galadiman Gusau - Mamba 


70 Wato First Class Emir. 

7! Sarakunan Karaga wato masu zaben sabon Sarkin Katsinan Gusau sun 
hada da Dangaladiman Gusau da Limamin cikin gari da Alhaji Muhammadu 
Na'umma da Alhaji Abdullahi Tela da Sarkin Noman Gusau, Alhaji Hassan 
Muhammad Kwazo da Ubandawakin Gusau, Alhaji Ibrahim Maishanu da 
Sarkin Makeran Gusau sai kuma Sakataren Majalisar Sarkin Katsinan Gusau, 
Alhaji Nurudden Muhammadu Kabir Danbaba. 

72 Wato Gusau Emirate Council. 


— 9120} $$ e 


Alhaji Dr. Garba Nakama - Mamba 


Alhaji Sule Tsafe - Mamba 
Alhaji В.М. Audu - Mamba 
Alhaji Ibrahim Kofa - Mamba 
Alhaji Sani Y.S. 

Sarkin Gabas Gusau - Mamba 


Alhaji Abdulkadir Idris Wakili - Sakatare 


Sannu a hankali, masarautar Gusau ta ci gaba da 
bunkasa, har wa yau kuma wasu masarautun kamar Bungudu 
da Tsafe da Kwatarkwashi wadanda suke a cikin Majalisar 
Masarautar Gusau aka dada daga matsayinsu da darajarsu. 
Domin haka, Gwamnan Jihar Zamfara, Alhaji Ahmed Sani, 
Yariman Bakura ya tabbatar da sake tsara wannan majalisa ta 
Masarautar Gusau a shekara ta 2003 kamar haka: 


Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba, 


Sarkin Katsinan Gusau - Shugaba 
Alhaji Muhammad Sani Y.S. 

Sarkin Gabas na Gusau - M/Shugaba 
Alhaji Muhammad Nakabo, 

Galadiman Gusau - Mamba 
Alhaji Muhammad Dan'alhaji Sambo, 

Babban Limamin Gusau - Mamba 
Alhaji Makwashe'”, 

Sarkin Fadan Gusau - Mamba 
Alhaji Shehu Umaru Sambo, 

'Danmasanin Gusau - Mamba 
Alhaji Adamu Magami, 

Farimanan Magami - Mamba 
Alhaji Abdulkadir Usman, 

Ubandoman Wanke - Mamba 
Alhaji Buhari Ibrahim, 

'Dangaladiman Gusau - Mamba 
Alhaji Umaru Ibrahim, 

Sarkin Yakin Rijiya - Mamba 


Alhaji Mande Abdulkadir, 


173 Allah ya yi wa wannan kansila rasuwa Кита har zuwa lokacin da ake 
sake sabon tsari na wannan littafi ba a nada wani ba. 


— nj 


Magajin Ruwan Baure - Mamba 


Alhaji Isa Mayana - Mamba 
Alhaji Muhammadu Basharu 
Dangidan - Mamba 
Alhaji Ahmadu Dogon Koli - Mamba 
Alhaji Kabiru Marafa, - Mamba 
Alhaji Malami, 
Sarkin Fawan Gusau - Mamba 


Alhaji Usman Mayana Rufa'i - Mamba 
Alhaji Abdulkadir Idris Wakili'”” - Sakatare 


5.6.2 Hakimai а Masarautar Gusau 

A matsayin Gusau, kasa wadda aka ba Masarautar 
Yanka wadda ta tashi daga matsayi na hakinci zuwa matsayi 
na Sarkin Yanka ko Amir, ta sami dama ta mallaki wasu 
yankuna na hakinci wato iyayen kasa. Hakimi, kamar yadda 
aka yi bayaninsa, mai sarauta ne na wani rukunin jama’a 
wanda yake taimaka wa sarki tafiyar da harkokin mulki a 
wannan wuri, yana yi yana sanar da sarki abubuwan da suke 
gudana. Hakimai ke nan su ne suke zama idanun sarki a 
wuraren da aka ba su suna dubawa'”. 

A Masarautar Gusau akwai hakimai guda goma sha 
uku(13) wadanda suka hada da: 


Galadiman Gusau, 

Alhaji Muhammadu Nakabo 
-Shiyar Galadima 

Mayanan Gusau, 

Alhaji Muhammadu Makya 
- Shiyar Mayana 
Madawakin Gusau, 
Alhaji Yahya 

-Shiyar Madawaki 


174 Alhaji Abdulkadir Idris, Wakili Karami па Gusau ya zama magatakardan 
Sarkin Katsinan Gusau, Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba tun daga shekara 
ta 1997 har zuwa 2010. A halin yau (2012) Alhaji Nuruddeen Muhammadu 
Kabir Danbaba, Danruwatan Gusau shi yake rike da mukamin Sakataren 
Masarautar Gusau. 

175 Trin wannan wuri na hakinci, shi ne wasu suke kira gunduma ko kasa, masu 
rike da shi kuma ana kiran su iyayen kasa ( jam'i) uban kasa (Шо). 


———— ( 9123Q$ 


Magajin Sabon gari, 
Alhaji Muhammad Bashir Magaji 
- Shiyar Magaji(Sabon Gari) 
Baraden Tudun Wada, 
Alhaji Bashir Muhammadu Kabir Danbaba 
- Shiyar Tudun Wada 
Sarkin Kudun Damba, 
Alhaji Usman Nafaruku 
- Garin Damba 
Ubandoman Wanke, 
Alhaji Abdulkadir Usman 
- Garin Wanke 
Farimanan Magami, 
Alhaji Adamu Muhammad 
- Magami 
Sarkin Yakin Rijiya, 
Alhaji Umar Ibrahim 
- Rijiya 
Magajin Mada, 
Alhaji Sama'ila Magaji 
- Garin Mada 
Kogon Wonaka ta Yamma, 
Alhaji Hamza Kogo Sambo 
- Wonaka ta Yamma 
Kogon Wonaka ta Gabas, 
Alhaji Dan'almu Kogo Abdulkadir, 
- Wonaka ta Gabas 
Magajin Ruwan Baure, 
Alhaji Mande Abdulkadir 
- Ruwan Baure'”® 
5.7 Siyasa da Jam’iyyu a Gusau 
Tun daga wajejen 1946, jim kadan bayan gama yakin 
duniya na biyu, mutanen Gusau suka fahimci siyasar kishin 
Каза da kishin kai kuma suka tsayu a kanta. Haduwarsu da 
bakin al’ummu na cikin gida da na waje ya dada ba su dama 
sun fahimci siyasar duniya da yadda al'amura па yau da 
kullum suke tafiya, tsayuwar mutanen Gusau wajen neman 


176 Bayan wadannan hakimai, Masarautar Gusau tana da akalla dagatai 34 da 
masu unguwanni da yawa wadanda suke a karkashin hakimai suna gudanar 
da ayyukansu. 


— | nj 


ilimin addinin Musulunci da ilimin Larabci да sanin falsafar 
rayuwa sun dada sanya su zama mutane masu hangen nesa a 
rayuwa wadda take dabaibaye da su. Ta haka ne kuma 
Turawan Mulkin Mallaka suka yi ma'amala da Gusawan ta 
lura da nauyin iliminsu da tsinkayarsu da kaifin tunaninsu. Irin 
wannan wayewa ta mutanen Gusau ta ba su dama su yi hulda 
da mutane daban-daban inda suka kara bunkasa ta tsinkaya da 
basira ta kare mutuncinsu da addininsu da kuma kasarsu. 

Gusawa kuma sun ba da gagarumar gudummawa 
wajen yaki da kwato “yancin Arewa da Nijeriya baki daya, 
musamman yadda suka taimaka, suka hada karfi da mutane 
irin su Alhaji Ahmadu Bello, Sardaunan Sakkwato da Malam 
Aminu Kano da Malam Sa'adu Zungur Bauchi suka tinkari 
hanyoyin tabbatar da “yancin Arewa. Mutane irin su Malam 
Yahaya Gusau da Alhaji Abdu Gusau da Alhaji Ma'azu 
Sodangi da makamantansu sun yi aiki tukuru domin cim ma 
wannan manufa har zuwa 1 ga watan Oktoba, 1960, lokacin 
da aka karbi “yancin Nijeriya. 

Mutanen Gusau sun nuna sha'awa a lokacin da aka 
bullo da harkokin siyasa a kasa ta Arewa, musamman ma tun 
daga shekara ta 1957, lokacin da aka kai gaya wajen 
gwagwarmayar kwato “уапс1 da tsaron martaba da alfarmar 
kasa. Haka kuma, Gusawa, sun yi ruwa har da tsaki tare da sa 
hannu wajen kafa jam'iyyun siyasa tun a jamhuriya ta farko 
har zuwa yau. Ga bayanin wadannan jamhuriyoyi da jerin 
sunayen mutanen Gusau wadanda suka yi harkokin siyasa a 
jam'iyyu daban-daban kamar haka: 


5.7.1 Jamhuriya ta Daya ( 1960- 1966) 

Lokacin mulkin siyasa a jamhuriya ta farko a 
Nijeriya, shi ne lokacin da farar hula suka fara kafa mulki a 
karkashin Firayim-Minista, Alhaji Sir Abubakar Tafawa 
'Balewa, sannan ne kuma Gwamnatin Ingila ta ba Nijeriya 
mulkin kanta. An yi zanguna guda biyu a mulkin Jamhuriya 
ta Daya kamar haka: 


"ص ت ل 


i)Zango па Daya (1/10/1964) 

A wannan zango ап kakkafa jam'iyyun siyasa da 
yawa, akwai wadanda suka shafi Каза baki daya da wadanda 
suka yi shuhura a yankunansu kawai. Mashahurai daga cikin 
jam'iyyun sun hada da: 


NPC: Nothern Peoples Congress 
Alhaji Sir Ahmadu Bello, Sardaunan Sakkwato 

МСМС: National Conbention of Nigerian Citizens 
Dr. Nnamdi Azikiwe 

AG: Action Group 

Cif Obafemi Awolowo 

NEPU: Nigerian Element Progressibe Union 
Malam Aminu Kano 


Bayan an kakkafa jam’tyyu, aka yi хабе, Jam'iyyar 
NPC tare da hadin gwiwar Jam'iyyar NCNC ta kafa mulki 
daga 1/10/1960 zuwa 1964. An kafa Gwamnati wadda ta 
Kunshi wadannan shugabanni: 


Firayi-Ministan Nijeriya: 

Alhaji Sir Abubakar Tafawa Balewa 
Shugaban Kasa Je-Ka-Na-Yi-Ka: 

Dr. Nnamdi Azikiwe 
Firimiyan Jihar Arewa: 

Alhaji Sir Ahmadu Bello, Sardaunan Sakkwato 
Firimiyan Jihar Yamma: 

Da Farko: Cif Obafemi Awolowo 

Daga baya: Cif Samuel Ladoke Akintola 
Firimiyan Jihar Gabas: 

Dr. Micheal Okpara 


ii) Zango na Biyu (1964-1966) 
A zango na biyu an gudanar da zabe a tsakanin 
wadannan jam’ iyyu: 


NPC 

NNDP 

NPA = Nigerian National Alliance 
NEPU 


——— nj 


UMBC 

UPGA= United Progressibe Grand Alliance 
AG 

NCNC 


Da aka kammala zabe, Kawancen NPC da NNDP su 
ne suka yi nasara, suka ci gaba da mulki. Saboda rikice-rikice 
па gudanarwa, sojoji a Karkashin jagorancin Chukuma 
Nzeogu Kaduna suka yi juyin mulki ranar 15/1/1966. 


Mutanen Gusau da suka yi hidimar siyasa da mulkinta 
a wannan Jamhuriya ta Farko (1960-1966) sun hada da: 


Jam’iyyar NPC 

Alhaji Mu’azu Sodangi 
Madawaki Alhaji Shehu 
Alhaji Garba Sarkin Fada 
Alhaji Yusufu Danhausa 
Alhaji Sa’idu Dan’ agwai 
Alhaji Sayyadi Gusau 
Mr. Abdallah Akkari 
Alhaji Buba Maigoro 

da sauransu 


Jam’iyyar NEPU 

Alhaji Muhammad Nalado 
Alhaji Babaye 

Alhaji Isa Di’o 

Alhaji Dantanin Gusau 
Alhaji Mamman Kandami 
Alhaji Yahaya Sidi 

Alhaji Hassan Soso 
Alhaji A.A. Ladan 
Malam Sule Muhammad 
Malam Aliyu Liman 
Alhaji Danbala 

Alhaji Аттап Damba 
Alhaji Istya Damba 
Alhaji Buhari Maitumatur 
Alhaji Haruna Gusau 


4 nj 


da sauransu 


5.7.2 Jamhuriya ta Biyu (1979-1983) 
A Jamhuriyya ta Biyu ma an yi zanguna guda biyu ne 
wadanda suka hada da : 


a)Zango na Farko (1/10/1979-1/10/1983) 

А mulkin soja na Murtala/ Obasanjo aka yi kudurin 
dawo da mulki ga farar hula. Daga nan, aka ba da damar a kafa 
jam'iyyu. Gwamnatin mulkin soja ta ba jam’iyyu biyar damar 
su tsayar da ‘yan takara da suka Kunshi: 


NPN: National Party of Nigeria 
Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari 
UPN: Unity Party of Nigeria 
Cif Obafemi Awolowo 
NPP: Nigerian Peoples Party 
Dr. Nnamdi Azikiwe 
PRP: Peoples Redemption Party 
Malam Aminu Kano 
GNPP: Great Nigerians Peoples Party 
Alhaji Waziri Ibrahim 


An yi zabe a tsakanin wadannan jam’ iyyu biyar, kuma 
Hukumar Zabe ta FEDECO ta tabbatar da Alhaji Shehu 
Usman Aliyu Shagari, dan takarar Jam’tyyar NPN пе ya lashe 
zaben wanda aka rantsar ya zama Shugaban Kasa. Zaben 
gwamnoni kuwa ya zama kamar haka: 


NPN = Jihohi 7 (Bauchi, Benue, Cross Riber, Kwara, 
Niger, Ribers & Sakkwato) 

UPN = Jihohi 5 (Bendel, Lagos, Ogun, Oyo, Ondo) 

NPP = Jihohi 3 (Anambra, Imo, Plateau) 

PRP = Jihohi 2 (Kaduna, Kano) 

GNPP = Jihohi 2 ( Borno, Gongola) 


b)Zango na Biyu (1983) 

An sake gudanar da zabe a zango na biyu ta ba 
jam’tyyu shida damar tsayar da ‘yan takara da suka hada da 
NPN da NPP da PRP da GNPP da kuma NAP ta Mr. Tunji 


— —— ij 


Brathwaite. Har wa yau dai Jam'iyyar NPN ita ce ta sake cinye 
zabe tare da Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari a matsayin 
Shugaban Kasa. 

Ba a jima da gama wannan zabe ba, sojoji suka yi juyin 
mulki, Janar Muhammadu Buhari ya zama Shugaban Kasa a 
ranar 31/12/1983. 

Da yawa daga cikin mutanen Gusau sun taka 
muhimmiyar rawa a wannan siyasa ta Jamhuriya ta Biyu 
kamar haka: 


Jam’iyyar NPN 

Alhaji Dr. Garba Nadama 
Alhaji Isa Mayana 

Alhaji Labbo Сіуатап 
Alhaji Bala Waiman 

Alhaji Yusufu Danhausa 
Alhaji Umaru Sambo 
Alhaji Acha Maikwai 
Alhaji Mainasara Muhammadiyya 
Alhaji Umaru Mailittafai 
Alhaji Muhammadu Kabir 
Alhaji Abubakar Bisu 
Alhaji Ibrahim ‘Dangata 
Alhaji Aliyu Lugga 

Alhaji Ibrahim Jinjiri 
Sarkin Fawa, Alhaji Malami 
Alhaji Kado Yahaya 

Alhaji Umaru Maikudi 
Alhaji Ali Haido 

Alhaji Ibrahim Garacci 
Alhaji Sule Danturai 

Alhaji Idris Danlami 

Alhaji Bello Danmadubi 
Alhaji A.A. Ladan 

Alhaji Musa Dan’aba 
Alhaji Mamman Rikiji 
Alhaji Musa Kaka 

Alhaji Malami Dannana 
Alhaji Danbaba Gwamna 
Alhaji Buhari Yahayan Dango 


4 j 


Alhaji Dandi’o Gusau 
Alhaji Mamman ‘Dan’ acida 
Alhaji Wakkala Maishanu 
Alhaji Inuwa Dannajona 
Alhaji Bala Yaro 

da sauransu 


Jam’iyyar GNPP 

Alhaji Abdullahi Tela 
Alhaji Bawa Sarkin Fawa 
Alhaji Marafa Dangadaje 
Alhaji Umar Agip 

Alhaji Abdullahi Dagaji 
Alhaji Abbas Maijega 
Alhaji Shehu Bangaje 
Alhaji Namadi Ango 
Alhaji Labaran Tijjani 
Alhaji Sharu 

Alhaji Mamman ‘Dandaudu, 
Magajin Sabon Gari 
Alhaji Sambo Wonaka 
Alhaji Na’alla Wanke 
Alhaji Bala Keffi 

Alhaji Audu Black 

da sauransu 


Jam’iyyar PRP 
Alhaji Yusuf Labbo 
Alhaji Baba Audu Unguwar Toka 


Alhaji Ibrahim Ammani 
Alhaji Bala PRP 
da sauransu 


Jam’iyyar UPN 

Alhaji Basharu Dangidan 
Alhaji Ali Nakura 

Alhaji Hali Yallila 

da sauransu 


——— nj 


5.7.3 Jamhuriya ta Uku (29/ 05/1999) 

Sojoji masu mulki a lokuta daban-daban sun ta 
hasashen sake mika wa farar hula mulki, musamman а lokacin 
da duniya take ta koma wa mulki na siyasa. Tun daga shekara 
ta 1987, sojoji suke ta yunkure-yunkure na mika mulki ga 
farar hula har tare da ba da damar kafa jam'iyyun siyasa da 
kuma ayyana hukumar zabe. Daga cikin muhimman yunkure- 
yunkure wadanda suka yi wani tasiri wajen kokarin kafa 
jamhuriya ta uku akwai: 


i)Yunkuri na Farko (1993) 

Shugaban Kasa na Mulkin Soja, Janar Ibrahim 
Badamasi Babangida ya share fage na kafa jam’iyyu da dawo 
da mulki ga masu siyasa. A wannan lokaci an kakkafa 
jam’iyyu da suka hada da: 

PFN = People’s Front Nigeria 

PSP = Peoples Solidarity Party 

NLC = Nigeria Labour Congress 

NNC = Nigeria National Congress 

ANPP = All Nigeria Peoples’ Party 

IDP = [deal Peoples’ Party 

NPWP = Nigerian Peoples’ Welfare Party 

NUP = Nigerian Union Party 

РРР = Peoples’ Patriotic Party 

РМР = Patriotic Nigeria Party 

КРМ = Republican Party of Nigeria 

UNDP = United National Democratic Party 

LC = Liberal Conb6ention 


Bayan an gama kakkafa wadannan jam’iyyu sai 
gwamnati ba ta yi masu rijista ba, daga nan, ta rusa su, ta 
kirkiro wa “yan siyasa wasu jam’iyyu guda biyu, ta nemi а yi 
{акага a inuwarsu. Jam’iyyun su пе NRC da kuma SDP. 
Hukumar Zabe (NEC) ta gudanar da zabe гапаг 12 ga watan 
Yuni, 1993, shi ma sai gwamnati ta soke shi. A kan haka 
wannan yunkuri ya tsaya. 


ii) Yunkuri na Biyu (1998) 


4 EO $$ 


А ranar 17/11/1993 aka yi wani juyin mulki inda sojoji 
suka dakatar da gwamnatin riko ta Cif Farnest Shonekan, 
sannan Janar Sani Abacha уа zama shugaban Каза na mulkin 
soja. A shekara ta 1994, Janar Sani Abacha ya shirya taron 
makomar Nijeriya, ya kafa hukumar zabe ta NECON a 1995 
da zimmar ya mayar da mulki ga farar hula a 1998. An kafa 
jam'iyyun siyasa guda biyar wadanda kuma aka yi wa rijista, 
su ne: 


NNPC = United Nigeria Congress Party 
NCPN = National Centre Party of Nigeria 
CNC = Congress for National Consensus 
GDM = Grassroots’ Democratic Mobement 
DPN = Democratic Party of Nigeria 


Ana a kan wannan matsayi kafin а yi zabe, sai 
Shugaban Kasa Janar Sani Abacha ya rasu a 1998. Daga nan 
wannan yunkure ya dakushe, ba a kai gacinsa ba. 


iii) Yunkuri na Uku (29/5/1999) 

A wannan yunkuri na uku aka sami kafa Jamhuriya ta 
Uku wadda ta fara daga ranar 29/5/1999. A Jamhuriya ta uku 
an yi zangunan mulki da yawa wadanda suka hada da: 


a)Zango na Daya (29/5/1999-28/5/2003) 

Janar Abdussalami Abubakar, Shugaban Kasa na 
Mulkin Soja wanda уа gaji Janar Sani Abacha уа yi alkawarin 
ba farar hula mulki а гапаг 29/5/1999. Daga nan aka kafa 
hukumar zabe ta INEC kuma aka yi wa jam'iyyu uku rijista, 
su ne: 


PDP = Peoples Democratic Party 
APP = All Peoples’ Party 
AD =Adbanced Party 


An yi zabubbuka na duka matakai a cikin watan 
Junairu, 1999, an kuma rantsar da zababben Shugaban Kasa, 
Cif Olusegun Obasanjo a ranar 29/5/1999. Daga wannan 


lokaci ne aka sami kafa mulkin siyasa daidai-wa-daida wanda 
ya tabbatar da mulkin farar hula a Jamhuriya ta Uku. 


b)Zango na Biyu (29/5/2003-28/5/2007) 

A lokacin zabe na zango na biyu a farkon shekara ta 
2003 an sami wasu sababbin jam'iyyu wadanda Hukumar 
Zabe ta INEC ta yi wa rijista a ranar 22/06/2002 kari a kan na 
da wadanda ake da su da suka hada da: 


NDP = National Democratic Party 
UNPP = United Nigeria Peoples” Party 
АРСА = All Peoples’ Grand Alliance 


Har ila yau, Jam'iyyar PDP ita ce ta lashe wannan 
zabe, Shugaban Kasa, Cif Olusegun Obasanjo ya ci gaba da 
mulki har zuwa 28/5/2007. 


c)Zango na Uku (29/5/2007-28/5/2011) 

A zango na uku na jamhuriya ta Uku an yi takaddama 
da kai-kawo game da zanguna da shugaban Kasa zai iya yi a 
mulki, sabanin zanguna biyu da Tsarin Mulki ya kayyade. Da 
al'amari ya tsananta sai Shugaban Kasa, Cif Olusegun 
Obasanjo, ya ayyana sunan Gwamnan Jihar Katsina, Alhaji 
Umaru Musa ‘Yar’adua wanda zai gaje shi, ya yi takarar zama 
shugaban kasa tare da Dr. Goodluck Ebele Jonathan wanda za 
zama dan takarar mataimakin shugaban kasa a Jam’iyyar 
PDP. 

Haka aka yi wannan zabe, kuma Jam'iyyar PDP ta 
сшуе zaben, Alhaji Umaru Musa ‘Yar’adua уа zama 
shugaban kasa ranar 29/5/2007. 

Allah ya yi wa Shugaban Kasa, Alhaji Umaru Musa 
“Yar'adua rasuwa ranar Laraba 05/05/2010. Daga nan, bisa 
dokar tsarin mulki sai aka nada mataimakinsa, Dr. Goodluck 
Ebele Jonathan, ya zama Shugaban Kasa, ya Кагаза wannan 
zango na mulki zuwa 28/5/2011. 


d)Zango na Hudu (29/05/2011 -) 
Zuwa wannan zango na hudu na Jamhuriya ta Uku 
Hukumar Zabe ta INEC ta yi wa jam'iyyun siyasa da yawa 


rijista har kimanin jam’iyyu ashirin (20). Amma fitattu daga 
cikinsu a Arewa da Jihar Zamfara, su ne: 


PDP 

AD 

ANPP 
ACN 
APGA 
PRP 

DPP 

da sauransu 


A wannan zango ma jam'iyyar PDP ita ce ta sami 
rinjaye ta Кага kafa gwamnati inda Dr. Goodluck Ebele 
Jonathan ya zama shugaban kasa kuma Engr. (Alhaji) Arc. 
Muhammad Машай Sambo ya kasance mataimakin 
Shugaban Kasa. An rantsar da su a ranar Lahadi 29/05/2011. 
Wannan gwamnati ta mulkin siyasa ita ce take mulki a 
Nijeriya а halin yau. 

Wasu daga cikin “yan siyasa na wannan 1оКас1 а Gusau 
sun hada da: 


PDP 

Janar Aliyu Muhammad 

Alhaji Dr. Garba Nadama 

Alhaji Bello Usman, Tafidan Gusau. 

Alhaji Isma'il Muhammad, Garkuwan Maradun 
Alhaji Abdulkadir Kado Mayana 

Alhaji Namadi Ango 

Alhaji Nura Musa 

Alhaji Bala Yahaya Dogara 

Alhaji Tukur Sarkin Fada 


Alhaji Mani Maibuhu 

Alhaji Umaru Gwamna 

Alhaji Sule Bello 

Alhaji Bashir Yuguda 

Alhaji Garba Bisu 

Alhaji Muhammadu Kwaccido 


4 ES $$ 


Alhaji Danlami Idris 
Alhaji Garba Kwaccido 
Alhaji Dalhatu Yahuza 
Malam Rabi'u Tudun Wada 
Alhaji Shehu Garba Black, Gusau 

Alhaji Mustapha Labaran 

Alhaji Umaru Yabani 

Alhaji Mukhtari Zakari 

Alhaji Sanusi Dangata 

Alhaji Ibrahim Gwamnati 

Alhaji Yusufu dinawa 

Alhaji Namadi Abubakar 

Alhaji Yusufu Maihatsi 

Alhaji Buhari garban Yandi 

Alhaji Ibrahim Ma’aji 

Alhaji Ibrahim Dan'allura 

Alhaji Sani Nuhu Ma'aji 

Alhaji Umaru Abdullahi (Da’indo) 
da sauransu 


ANPP = PDP 

Alhaji Muhammadu Bawa 

Alhaji Sani Mallaha 

Alhaji Ibrahim Mallaha 

Alhaji Musa Mallaha 

Alhaji Bature Umaru Sambo 

Alhaji Amadun Dogon Koli 

Alhaji Aminu Aliyu, Modibbon Gusau 
Alhaji Muhammadu Nagoggo 
Sarkin Fawa Malami 

Alhaji Isan Mayana 

Alhaji Umaru Sani, Katukan Gusau 
Alhaji Halliru Andi 


Alhaji A.A. Master 

Alhaji Hassan Nasiha 
Alhaji Aminu Makaranta 
Alhaji Ali Haido 

Alhaji Mainasara Maigari 
Alhaji Ibrahim Isan Mayana 


— E $$$ 


Alhaji Mustafa Mayana 

Mal. Sirajo Rabi’u 

Mal. Bashir Sirajo 

Mal. Abubakar Fari 

Alhaji Ahmad Muhammad Bagu 
Alhaji Baba Abu 

Alhaji Abdulkadir (Gaula), Ubandoman Gusau 
Alhaji Sani Dandango 

Alhaji Iliyasu Maijega 

Alhaji Abdussalam Magami 

Alhaji Isma'ila Zakariya'u 

Alhaji Ali Sarkin Noma 

Alhaji Aminu Matawalle 

Alhaji Nura Marafa 

Alhaji Sirajo Usman Haske 

Alhaji Muhammad Iliyasu Maitattasai 
Alhaji Jamilu Maradona 

da sauransu 


ANPP 

Alhaji Ibrahim Wakkala 

Dr. Muhammad Na’ allah Isa 
Alhaji Garba Rikiji 

Alhaji Sanusi Garba Rikiji 
Alhaji Lawali Bala Yabakako 
Alhaji Shehu Mohammed J. 
Alhaji Sani Garba, General 
Alhaji Ma’azu Nalado 
Alhaji A.A. Gusau 

Alhaji Sani Bursar 

da sauransu da yawa 


Kamar yadda aka gani a wannan babi, an yi magana ne 
game da matsayin da Gusau ta sami kanta bayan da aka Kirkiro 
Jihar Zamfara. Da farko an fara kawo tarihin daular Zamfara 
tun дара kafuwarta da bunkasarta da sarakunanta da wasu 
daga cikin уаќе-уаќепр da ta yi. Sai kuma aka yi bayani game 
da faduwarta a hannun Gobirawa, sannan da yadda wasu sassa 
na Zamfarawa suka dinga sake kafa wasu sababbin garuruwa 


4 EO e 


kamar Anka da Zurmi da Kuryar Madaro da Mafara da 
Bukkuyum da sauransu. Haka kuma an yi magana dangane da 
yadda aka kafa Karamin yanki na Sakkwato wanda aka 
harhada wasu sababbin garuruwa na Zamfara da wasu 
garuruwa na Katsinar Laka guda 14 aka samar da shi kuma 
aka sanya Gusau ta zama babban birninsa. 

Daga nan kuma aka gutsuro bayanai game da wasu 
matakai da aka yi amfani da su domin neman Kirkiro Jihar 
Zamfara. An nuna an yi Jihar ta Zamfara a shekara ta 1996. 
Bayan an sami sabuwar Jihar Zamfara aka Kirkiro Masarautun 
Yanka inda aka ba Gusau masarauta ta Sarkin Yanka wadda 
da farko aka ba ta matsayi mai daraja ta biyu a 1997, sannan 
aka dada daga ta zuwa matsayi mai daraja ta daya a 2000. 
Masarautar Gusau ta sami Majalisar Sarkin Katsinan Gusau 
da hakimai goma sha uku (13) tare da dagatai da masu 
unguwanni masu dimbin yawa. 

A wannan babi har wa yau, an yi magana game da 
sha’anin siyasa da jam’iyyun mulkin siyasa a Masarautar 
Gusau tare da fito da misalai na gwarazan Gusau wadanda 
suka yi fice a harkokin siyasa da kuma mulkin siyasa. 


4 EO 


BABI NA SHIDA 
6.0 TSARIN ILIMI A GUSAU 


Wannan babi zai duba sha’anin ilimi а Gusau dangane 
da tsare-tsarensa da yadda ake gudanar da shi da ire-iren ilimi 
da ake nema a Gusau wato ilimin addinin Musulunci da ilimin 
zamani na Boko tare da bayyana mutanen Gusau wadanda 
suka yi ruwa da tsaki a harkokin ilimi na Gusau. 


6.1 Штіп Addinin Musulunci 

Kalmar addini tana iya hada duk wani abu da ya shafi 
ibada da hukunce-hukuncen sharia (Sa'id, 1980) da 
ma’amala da sauran abubuwa wadanda suka shafi rayuwar 
dan’adam. Addinin Musulunci shi ne addini wanda Allah, 
mai daukaka da buwaya, ya aiko Annabi Muhammadu, tsira 
da amincin Allah su tabbata a gare shi, da shi domin ya shiryar 
da mutane zuwa ga kyakkyawar hanyar bauta masa. Wannan 
addini shi ne ya biyo bayan addinin Kirista wanda Allah ya 
aiko Annabi Isa, alaihis salam, da shi (Ibrahim, 1982: 63). 
Hukuncin addinin Kirista ya Kare da zuwan addinin 
Musulunci. An shigar da addinin Kirista da sauran addinai na 
Annabawa da Manzanni da suka rigayi Annabi Muhammadu, 
tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, cikin addinin 
Musulunci. 

Addini na Musulunci ya sami bunkasa da fadada tun 
daga zamanin Annabi Muhammadu, tsira da amincin Allah su 
tabbata a gare shi zuwa bayan lokuta na halifofinsa. Daga nan 
ya dada yaduwa ya shiga Kasashen Afirka ta Arewa da ta 
yamma. A wajejen Karni na goma sha uku (K13) zuwa na sha 
hudu (K14) Musulunci ya fara yin Karfi a Kasashen Hausa, 
musamman ma Katsina da Kano (Ibrahim, 1982: 53- 82.) 

Musulunci ya watsu a Kasashen Hausa, kuma baki 
Larabawa da Fulani da wasu Musulmi ‘yan Afirka ta Yamma 
suka yi ta shigowa suna zama a wasu garuruwan Hausa, kamar 
Kano da Katsina wasu daga cikinsu Fatake ne masu cin 
kasuwa wasu kuma masu niyyar zarcewa zuwa aikin hajji. 
Wasu daga cikin rukunonin jama’a wadanda suka yada 
addinin Musulunci a Kasar Hausa sun hada da fatake (“уап 
kasuwa) da тауаќа da sufaye da kuma wasu daulolin Afirka 
ta Yamma (Gusau, 1984: 3). 


4 a e 


Tun lokacin da addinin Musulunci ya zo Kasar nan ta Hausa 
aka fara Kokarin koyon karatu da rubutu cikin harshen Larabci 
don а san yadda za a kyautata addinin Musulunci. Ana ganin 
Wangarawa su ne malamai na farko wadanda suka yada 
addinin Musulunci a kasar Hausa, daga su kuma sai Fulani 
wadanda suka zo kasar Hausa cikin karni na goma sha biyar 
(K15), sai kuma Larabawa irin su Al-Maghili, sannan sai 
Buzaye wato Berber (Ibrahim, 1982: 82). 

Tsarin karatun addinin Musulunci a kasar Hausa shi ne yaro 
mai koyo a kan fara tura shi makarantar allo ne don ya fara 
sanin karatun Alkur ani, mai tsarki, daga nan bayan ya sauki 
Alkur’ani dukkansa, sannan ya shiga koyon littattafai na 
addinin Musulunci kamar Arshada da Kawa'idi da Kurdabi 
da Ahlari da Ishimawi da Iziyya da Risala da Askari da sauran 
littattafai na addinin Musulunci wadanda suka shafi fikhu. 
Bayan wadannan littattafai na fikhu kuma a kan koyi 
littattafan lugga da na nahawu da ilimin hisabi da tasrifa da 
sauransu. Misalin littattafan wadannan fannoni su ne kamar 
Ajaruma da Mulha da Alfiyya da Shu’ara da Mukama da 
Ishiriniya da Witiriya da sauransu (Ibrahim, 1982: 82-97). 
Wannan shi ne tsarin da aka samu ana yin sa tun farkon zuwan 
addinin Musulunci a Kasar Hausa. Mun dai bayyana tun kafin 
a kafa garin Gusau mutanenta tsaye suke da neman ilimi. 
Wasu ma daga cikinsu har sukan yi tafiye-tafiye zuwa wasu 
garuruwa don neman ilimi, kuma wasu mutanen sukan zo 
‘Yandoto su yi karatu a wajen malamanta. Ilimin da ake nema 
kafin zuwan Turawa a Gusau da sauran wurare shi ne ilimin 
addinin Musulunci da na Larabci, kamar koyon karatun 
Alkur’ani mai girma da hadisai da fikhu da nahawu da lugga 
da kuma wasu malaman masu koyon ilimin taurari da hisabi 
da labarun Kasa da sauransu. Dangane da neman ilimi na 
addini za mu kasa makarantun ilimi zuwa kashi biyu kamar 
yadda muka fada a baya, su ne Makarantun Allo da 
Makarantun Littattafai, kamar haka: 


6.1.1 Makarantun Allo 
Wadannan makarantu su ne makarantun farko da ake fara 
koyon karatu a cikinsu, su ne kuma aka fara kafawa tun farkon 


— —— EO e 


zuwan addinin Musulunci а Kasar nan. Aikin wadannan 
makarantu koyar da rubutu da karatu na Alkur'ani mai girma, 
kawai. Ana fara karatu ne bayan kare sallar Asuba har zuwa 
hantsi.'’7 Daga nan kuma sai da yamma a dawo, bayan sallar 
la’asar kafin rana ta fadi. bayan sallar Magariba kuma а kan 
һава! wuta da kara wadanda almajirai suke daukowa daga 
gonar mahaifansu su kawo makaranta domin samar da haske 
na karatu. Da wannan wutar da suka hasa suke karatu har zuwa 
wajen Karfe tara da rabi na dare. Sannan kowa ya tafi ya 
kwanta. 

Dangane da wannan zamani an samu canji a tsarin makarantu 
na allo, saboda a cikinsu апа koyar da Alkur ani mai grima, da 
kuma sha’ anin ilimi da Kananan littattafan addinin Musulunci, 
maimakon a da da Alkur’ani ake koyarwa tsintsarsa kawai. 
Bayan haka kuma akwai makarantu na Islamiyya wadanda 
aka gina irin na zamani wadanda ake karantar da Alkur’ani a 
cikinsu da kuma koyon sha’anin ilimi na addini da ilimin 
harshen Larabci. 

Makarantun allo da na ilimi wato Littattafai suna da yawa a 
Gusau, ga wasu daga cikinsu: 


- Makaranta ta farko wadda aka fara kafawa a Gusau ita ce 
wadda aka faro ta tun daga lokacin Alhaji Umaru dan Alhaji 
Mustafa. Ta rayu a Karkashin su Malam Muhammadu Liman 
Babba da Dangaladima Usamatu da Malam Muhammadu 
Sambo dan Ashafa. Sai kuma Malam Muhammadu Modibbo 
dan Malam Muhammadu Sambo ya ci gaba da koyarwa a 
cikinta. Bayansa kuma sai Malam Muhammadu Tukur dan 
Malam Muhammadu Ammani dan ‘Dangaladima Usamatu 
dan Alhaji Umaru ya karbi gabata a cikinta. Daga nan, ta koma 
a hannun Malam Muhammadu Sambo dan Malam 
Muhammadu Tukur shi kuma dansa Malam Muhammadu 
Dankullum ya gaje shi. Yanzu Malam Muhammadu Tukur 


177 Kila kamar misalin Karfe bakwai (7:00) zuwa takwas (8:00) na safe. Amma 
a yau, bayan wannan lokaci, yaran da suke kwana a gidajensu sukan shiga 
makarantar allo da safe ne daga kimanin bakwai (7:00) zuwa sha daya 
(11:00), sannan a tashi, sai kuma da yamma. Masu hadda kuma sukan kai har 
zuwa sha biyu (12:00) kafin a gama biyawa. 

178 Wato kunna. 


— EO e 


(Tsoho) Чап Malam Muhammadu Dankullum yake 
jagorancin koyarwa a cikinta; 


-Makarantar Malam Sule dan Malam Umaru Rijiyar Sarki, 
mai karantarwa cikinta shi ne Malam Zangina na Malam Sule; 


-Makarantar Malam Dango na Malam Muhammdu, yanzu 
Malam Salisu yake karantarwa a cikinta; 


-Makarantar Malam Muhammadu Lawal Ango na Malam 
Abdullahi yanzu Malam Muhammadu Aminu da Malam 
Muhammadu Salisu yake karantarwa a cikinta; 


-Makarantar Malam Hamisu yanzu Malam Yahaya yake 
jagorantarta; 


-Makarantar Malam Yahaya har yanzu shi ne yake koyarwa a 
cikinta; 


-Makarantar Shehu Muhammadu Balarabe dan Malam 
Abdulkadir Zawiyya. Yanzu dansa Malam Ibrahim Balarabe 
wato Halifa yake shugabantarta. 


-Makarantar Malam Balarabe Bungudu, yanzu almajirinsa 
yake koyarwa a cikinta; 


-Makarantar Malam Musa Madugu yanzu Malam Yahaya 
yake koyarwa a cikinta; 


-Makarantar Malam Isma, yanzu Malam Almusdafa yake 
koyarwa a cikinta; 


-Makarantar Malam Alhassan Tudun Wada wadda dansa 
Malam Sa’idu Alhassan yake koyarwa a cikinta; 


-Makarantar Liman Dara, yanzu mai jagorantar wannan 
makaranta shi ne Liman Malam Muhammadu Dan'alhaji dan 
Malam Muhammadu Sambo dan Liman Dara dan Galadima 
Yahaya dan Malam Muhammadu Dikko dan Malam 
Muhammadu Ashafa; 


CO‏ ل 


-Makarantar Malam Muhammadu Sani!” wanda yake rike da 
Makarantar a yanzu shi ne Malam Maude tare da 
mataimakinsa Malam Mv’ azu; 


-Makarantar Malam Yahuza. Manyan shugabanninta su ne 
Malam Nasidi Yahuza da Malam Usman Yahuza; 


-Makarantar Malam Ibrahim Nagangare; 
-Makarantar Malam Isa Limamin Tudun Wada; 


-Makarantar Malam Muhammadu Hafizi a bayan tsohuwar 
Tashar Mota. 


Wasu Makarantun Islamiyyoyi 


-Makarantar Hizburrahim ta Shehu Muhammadu Balarabe 
Gusau; 


-Makarantar Isdi-Lahuddin; 


-Makarantar Mish'alu-Nurul-Islam ta Malam Muhammadu 
'Dankullum Gusau; 


-Makarantar Ma’adu-Ilm ta Shehu Aliyu Maikanti; 


-Makarantar Nizamiyya'® ta Dangaladiman Waziri, Alhaji 
Attahiru; 


-Makarantar Nuru al-Auladi Malam Muhammadu Bashir; 


-Makarantar Izzu-al-Islamiyya, jami’inta shi ne Malam 
Ibrahim Umar; 


179 Malam Muhammadu sani, shahararren malami пе, masani, fakihi, mai 
yawan ibada, mai tsoron Allah. Ya kuma yi zama na yin tafsiri a babban 
masallacin juma’a na Gusau da ake yi a watan Azumi na Ramalana. 

180 A halin yau, makarantar ta koma Karkashin Hukumar Піті ta Gusau. 


uj‏ ا 


-Makarantun Islamiyya wadanda Kungiyar Raya Addinin 
Musulunci ta kafa; 


-Makarantar Fityanul Islam; 


-Makarantar Hizbullahi ta Malam Muhammadu Wakkala 
Liman; 
-da sauransu. 


Wani sashe na makarantar farko ta Gusau wadda Alhaji Umaru 
da Muhammadu Sambo dan Ashafa suka kafa. Yanzu Malam 
Muhammadu Tukur (Tsoho) Чап Malam Muhammadu 
Dankullum dan Malam Muhammadu Buhari dan Malam 
Muhammadu Tukur dan Malam Muhammadu Ammani dan 
'Dangaladima Usamatu dan Alhaji Umaru 
yake jagorantarta 


6.1.2 Makarantun Littattafai 

Makarantun littattafai, makarantu ne da ake karantar da 
littattafai na sha'anin ibada da hukunce-hukunce (fikhu) 
sannan kuma ana koyar da harshen Larabci kamar karatun 
lugga da nahawu da sauransu. Malamai masu koyar da 
wannan karatu su ne manyan malaman gari, kuma mafi 
yawansu suna koyar da almajiransu ne da harshen Hausa. 
Wadannan makarantu na manyan mutane ne wadanda suka 
sauke karatun Alkurani, kuma mafi yawansu suna da gidaje 
da iyali. 

Kafin mutum ya yi ‘shimfida’ wato ya aza koyar da littattafai, 
sai ya yi zurfi cikin ilimi ya zama babu littafin da ba zai iya 


— ——— uj 


fassarawa da kansa ba don almajiransa su fahimta. А irin 
wadannan makarantu babu wani kayyadadden lokaci na 
zuwan mai karatu, sai dai ya san lokacin zaman malminsa da 
kuma masu karanta littattafan da yake yi (Hirar da muka yi da 
M.M.D. Gusau, 1978).!8! Wannan shi ne zai sa уа shirya 
lokacin zuwansa da zamansa a makarantar. Kuma ko yaushe 
ya dauki nasa karatu yana iya tafiyarsa wurin lalurarsa. 
Wannan karatu ana fara shi da safe kamar karfe takwas (8:00) 
zuwa kusan azahar wato daya na rana. Wasu suna zuwa bayan 
Azahar zuwa La’asar, kalilan ke tsayawa bayan la’asar zuwa 
Magariba wato har karfe shida na yamma. Ranakun zuwa 
wadannan makarantu su ne Asabar zuwa Laraba, safe da 
marece, amma Alhamis da Juma’a hutu ne.2 

Wasu daga cikin wadanda suka mayar da himma wajen koyar 
da ilimi na littattafan Musulunci a Gusau da sassanta sun hada 
da: 


Alhaji Mustafa 

Alhaji Umaru 

Malam Muhammadu Ashafa 
Malam Ishaka 

Malam Abdurrahman dan Malam Ishaka 
Malam zangi 

Malam Dawuda 

Malam Zakariya 

Malam Zangina 

Malam Salihu 

Malam Muhammadu Sambo 
Malam Muhammadu, Liman Babba 
Malam Usamatu 

Malam Abdulkadir 

Malam Muhammadu Modibbo 


181 Amma an fi zaman karatun ne da safe da Karfe takwas (8:00) zuwa sha 
biyu (12:00), sai kuma da yamma da Karfe biyu da rabi (2:30) zuwa Karfe 
biyar da rabi (5:30) sai dai ana tashi a yi sallar la’asar. Wasu kuma sukan aza 
shimfida da dare daga bayan sallar Isha’i zuwa kimanin goma (10:00) na dare. 
182 Kafin nan, mun kawo tsarin wasu daga cikin makarantun da ake koyar 
da ilimi zuzzurfa (littattafai) a cikinsu, kana iya komawa baya kadan idan 
ana son ganin su. 


— | LL — 


Malam Muhammadu Ammani 

Malam Muhammadu Tukur 

Malam Muhammadu Sambo dan Malam Muhammadu Tukur 
Malam Muhammadu Buhari Dogo 

Malam Aliyu 

Malam Karfe 

Malam Umaru 

Malam Sule na Malam Karfe 

Malam Zangina 

Malam Muhammadu Auwal Ango 

Alkali Muhammadu Sani 

Malam Alhassan Tudun Wada 

Malam Muhammadu Dankullum 

Malam Muhammadu Yahuza, Filin Nayawo, Gusau 
Malam Abubakar Najabo 

Malam Yalli 

Malam Nasidi Yahuza 

Malam Usman Yahuza 

Malam Sa'idu Yahuza 

Malam Muhammadu Bello na Malam Ango 
Alkali Malam Abdulkadir Gusau 

Malam Muhammadu Salisu na Malam Ango 
Malam Muhammadu Balarabe zawiyya 
Malam Abdullahi na Boko 

Liman Isa Shuraihu, Tudun Wada, Gusau 
Malam Muhammadu Maikanti 

Malam Muhammadu Zangina 

Malam Muhammadu Dango 

Malam Ibrahin Nagangare 

Malam Muhammadu Bawa Nazaure 
Malam Ibrahim Marinar Talikai 

Malam Jibril Maihikima 

Malam Yakubu Marinar talikai 

Malam Muhammadu Murtala Zawiyya 
Malam Muhammadu Mainasara Zawiyya 
Liman Muhammadu Dan'alhaji Sambo 
Liman Dalhatu Tudun Wada Gusau 

Liman Abdullahi Saketa 

Malam Abdullahi Fari 

Malam Muhammadu Nakarime 


— ——— 944) 


Malam Ibrahim Sahihi 

Malam Muhammadu Khamisu 

Malam Muhammadu Lawali, Unguwar Toka 
Malam Muhammadu Hafizi 

Malam Umar Ahmad Kanoma 

Malam Aminu Aliyu, Modibbon Gusau 
Malam Muhammadu Tukur Jangebe 
Malam Muhammadu Son'allah 

Malam Ka-Sha-Rana 

Malam Muhammadu Danta’ annabi 

da sauransu 


Masallacin Juma'a na Tudun Wada 


6.2 Tsarin Ilimi na Boko 

Ilimin zamani na boko shi ne wanda Turawa suka zo da shia 
Kasar Hausa. Lokacin da Turawa suka shigo Kasar Hausa har 
suka cinye ta a tsakanin 1900 zuwa 1903, sun karkasa kasar 
Arewacin Nijeriya kashi goma sha biyu wadanda suka kira 


4 uj 


larduna, kamar yadda muka bayyana a baya. Sakkwato tana 
daga cikin lardunan da aka yi. A kowane lardi Turawa sun 
kafa makarantu don karantar da iliminsu.'” 

Akwai makaranta wadda aka kafa a 1905 wadda su Malam 
Jibril da Mutawalle Ahmadu da Ma’aji Namalam da sauran 
wasu daga garuruwa da dama suka shiga. 

A cikin 1913 aka dauke makarantar daga bariki ака kawo ta 
Kofar Tarauntya har daga baya aka mayar da ita makarantar 
Midil kuma su Malam Sufuyanu da Malam Abubakar 
Sakkwato I, Madawakin Sakkwwato da Malam Mamman 
Gusau, Wakilin Doka suna daga cikin malaman farko na 
makarantar (Hira da A.A.G.S. a Sakkwato , 1979). 

Daga nan kuma sai aka ci gaba da gina makarantu a garuruwan 
tyayen Kasa, kamar a: 


-Tambuwal 1921, da 
-Dogon Daji da Gwadabawa da Yabo 1925, da 
-Gusau da Talatar Mafara, da Kauran Namoda, da 
Bungudu da sauransu 1925 zuwa 1926184 
(Hira da A.A.G.S., a Sakkwato , 1979) 


An gina babbar makaranta а Katsina! а 1922. Daga cikin 
dalibanta na farko daga Sakkwato akwai Malam Abubakar 
Kebbi da Malam Aliyu Maradun da Malam Abubakar I. Daga 
baya ne su Malam Mamman Gusau da Malam Sule Isa da 
Malam Sani Dangyadi suka bi. Su wadannan sun fito daga 
kwalejin ne suka koma Sakkwato suka zama malamai 
tsakanin 1927 zuwa 1930. A duk tsawon wannan lokaci, 
harkar makarantu da ‘yan makarantar Sakkwato yana hannun 
Waziri ne. Bayan makarantu sun yadu sai aka raba gudanar da 
Kananan makarantu aka sa su a hannun Sarkin Malamai 
Malam Sule Isa.'*° A Rarkashinsa akwai Babban Mai duba 


183 Mun ji labarin (Hirar da muka yi da A.A.G.S. a Sakkwato, 1979) Malam 
Umaru Nagwamatse yana daga cikin mutanen Sakkwato na farko da aka 
fara koya masu karatun boko. 

184 Daga wadannan garuruwa ne, a hankali aka dinga giggina makarantu 
lokaci bayan lokaci. 

185 Wato Kwalejin Katsina 

186 Wato Sarkin Kudun Gusau mai rasuwa a 1984. 


— иии 


Malami,'?” Malam Muhammadu Bankanu da masu duba 
тајатаі'“ guda biyu. Babbar makkarantar Ко aka ba Malam 
Sani Dangyadi, Makaman Sakkwato wanda aka yi wa sarautar 
Wakilin Makaranta. An yi haka ne a 1932 lokacin da Malam 
Ahmadu Raba'”” ya fito дара Kwalejin Katsina. 

A cikin 1954 aka kafa Babbar Makarantar Firamare a 
Sakkwato wadda ta fara aiki kusa da Makarantar Midil kafin 
ta koma Farfaru, aka kuma kafa guda a Kwatarkwashi. A 
sannan tsawon zaman makaranta ya zama shekara hudu а 
Elementare, biyu a babbar makarantar Firamare, biyar kuma a 
Sakandare. Da aka kashe Elementare da babbar makarantar 
Firamre an mayar da tsawon zaman Firamare shekara shida, 
sakandare kuwa shekara biyar (Yankin Sakkwato: 95-96; 
Hirar A.A.G.S. da Kungiyar mutane, 1979). 

Cikin wannan lokacin ne saboda bunkasar ilimi, Gwamnatin 
Jihar Arewa ta shirya dokokin ilimi a 1954 inda aka tilasta 
kowace hukumar En’e ta kafa hukumar ilimi wato Karamar 
Hukumar Ilimi.'?” Aka kuma sa dan majalisa а kowace 
Hukumar En'e don kula da harkokin Ilimi. 

“Yan Gusau da suka yi karatu а Makarantar Midil ko babbar 
makarantar Firamare ta Sakkwato da Kwatarkwashi su ne: 


- Malam Mamman Gusau, Wakilin Doka na da 
-Malam Abdu Gusau, Magajin Sabon Garin Gusau na 
da 
-Malam Abdu Gusau (Ardo) 
-Alhaji Yahaya Gusau, Shatiman Sakkwato 
-Alhaji Abdu Gusau, Garkuwan Sakkwato 
-Malam Mamman Mayana, Mayanan Gusau na da 
-Alhaji Garba Gusau, Sarkin Fadan Sakkwato 
-Alhaji Balarabe Dandodo 
-Alhaji Umaru na Kogo Gusau 
-Alhaji Ibrahim Gusau, Sarkin Malamai'®! 
-Dr. Garba Nadama, Gwamnan Jihar Sakkwato a da 


187 Wato Senior Bisiting Officer (S.B.O). 

188 Wato Bisiting Officer (B.0.) 

189 Wato Sardaunan Sakkwato kuma Firimiyan Jihar Arewa ta da. 
190 Wato local Education Authority. 

191 Kuma Ministan Ayyukan Gona ta Nijeriya a da. 


$$ uj 


-Alhaji Umaru Liman, Shugaban Hukumar Тайуаг da 
Harkokin Asibti na da 

-Janar Aliyu Muhammad na Sojojin Nijeriya 

-Alhaji Abubakar Tunau, Janaral Manaja na Hukumar 
Auduga ta Nijeriya a da 

-da sauransu 
(Hira da A.A.G.S. a Sakkwato, 1984) 


6.2.1 Hukumar Ilimi Karama, 1964 

Daga nan sai aka kafa Karamar Hukumar Ilimi a shekarar 
1964. Bayan kafa wannan hukuma ta Шип, sai aka nada wani 
kwamiti wanda zai kula da harkokin Ilimi na wannan hukuma. 
Wannan kwamiti ana kiran sa da Kwamitin Шип, sai ya 
kasance Hukumar En’e ita ce uwar hukuma Karama ta Ilimi. 
An ba Hukumar [limi Karama Karfin aikata wasu abubuwa a 
Karkashin kwamitin ilimi har wannan hukuma ta zama tana da 
Karfin daukar ma’aikata Kanana, amma manyan ma’aikata sai 
kwamitin ya aika wa hukumar En’e don tabbatarwa. Duk wani 
wanda ya yi kwas din malanta, albashinsa yana fitowa ne ya 
biyo ta Karkashin Hukumar Ilimi Karama. Malaman Arabiyya 
wadanda ba su da kwas din zamani na karantarwa, hukumar 
ce take biyan su albashi. Ma’aikatar [limi ta Sakkwato ita ke 
ba Hukumar Ilimi Karama wadannan abubuwa: 


-Albashin duk wani malami wanda yake da wani 
ilimi, ko kwas na karantarwa. 

-Ma’aikatar ke ba da kudin gina makarantu da Karin 
azuzuwa. 


Ma’ aikatar [limi ke ba Hukumar [limi Karama kudin yin wasu 
abubuwa da kuma biyan albashin wasu ma’aikata ta hannun 
Hukumar En’e. Hukumar Шип Karama tana da ofishi ne a 
Sakkwato kawai har zuwa watan Yuni 1971. Bayan haka sai 
aka kafa ofisoshin yankuna a wasu Kasashen yanki na Gusau 
da Gwadabawa da Dogondaji. Amma dukkansu na Karkashin 
Hukumar [limi Karama ta Sakkwato saboda haka Sakkwato 
ce hedikwatarsu. Duk wani abu da ofisoshin yankunan suka yi 
ko kuma suke son su aikata, sai sun kai shi Sakkwato a 
Hukumar [limi Karama don tabbatarwa. Hukumar Ilimi 


uj‏ ل 


Karama ta Sakkwato па da wadannan “yan majalisar Zartarwa 
kamar haka: 


-Babban Jami'in Ilimi — Shugaba 
-Babban Mataimakin Babban Jami’in Ilimi 
-Jami’in Ilimi Babba, shi ne mai kula da 
Ma'aikata da kuma horarwa 
-Jami'in [limi mai kula da kudi da wasu harkokin da 
suka shafi kudi wato kayan aiki kamar littattafai da 
sauransu 
-Mai duba makarantu!”” 
Hukumar Ilimi Karama ta Sakkwato ita ke jagorancin 
ayyukan wadannan ma'aikatu a wajen gudanar da harkokin 
ilimi na wadannan yankuna. Daga nan kuma a shekarar 1975 
aka Кага kafa wasu ofisohin yankuna a garuruwan Anka da 
Gummi da Isa da Silame da Bodinga. 
Ayyukan wadannan ofisoshi daya ne da sauran ofisoshi na 
yankuna da aka kafa tun farko. Da haka aka sami ofisoshin 
yankuna guda goma sha biyu (12) a yankin Sakkwato . 
Hedikwatarsu ita ce Karamar Hukumar Ilimi ta Sakkwato 
(Hira da muka yi da A.D.D., Gusau 1976). 


6.2.2 Karamar Hukumar Ilimi ta Gusau 

Ana nan a kan haka, sai aka kirkiro Kananan Hukumomin 
Ilimi ranar 1/10/1976, sai aka watse hukumar ilimi Karama ta 
koma karkashin hukumomi wadanda aka kafa sababbi. Sai 
kuma aka canza wa ma’aikatan Hukumar Ilimi Karama suna 
zuwa wadannan mukamai: 

Sakataren Ilimi!” 

Mataimakin Sakataren Ilimi 

Jami’in Ilimi Babba 

Jami’an [limi (guda daya ko biyu) 

Masu duba Malamai na Larabci 

Masu duba Malamai na Turanci 

Masu duba Malamai na sabuwar hanyar karantarwa 
Ma’ajin Kayayyaki 


192 An fara wannan ofishi ne a Shekara ta 1971. 
193 Wanda shi ne Shugaba. 


— uj 


Akawun Kudi 
Masinjoji 


Har wa yau kudin albashin ma'ikata da kudin yin ayyukan 
ilimi na Кагатаг hukumar ilimi na fitowa пе daga aljihun 
Ma'aikatar Ilimi, ya biyo ta Ma’aikatar Kananan Hukumomi 
zuwa Kananan Hukumomin Піти. 

Hukumar Daukar Ma’aikata ta Kananan Hukumomi ita ce ke 
daukar ma’aikata da malamai da duk wani ma’aikaci wanda 
ya wuce matakin albashi na uku na fadin Jihar Sakkwato, 
sannan ta watsa su zuwa Kananan hukumomi. Kananan 
Hukumomin ilimi su suke daukar ma’aikata wadanda ba su 
shige matakin albashi na uku ba. 

Kananan Hukumomin [limi suna karbar umurnin aikata wasu 
abubuwa ko barinsu ta hanyyoyi biyu: 


-Hanya ta farko ita ce: Ma’aikatar Kananan Hukumomi ko 
kuma hukumar daukar Ma’akatan Kananan Hukumomi ta 
aiko da wani umurni zuwa Kananan hukumomi, sannan уа 
zarce zuwa kananan hukumomin ilimi. 

-Hanya ta biyu ita ce: Ma’aikatar Ilimi ta aiko da wani umurni 
kai tsaye zuwa Kananan Hukumomi па і ba tare da ya 
tsaya ko’ina ba. 

-Kuma a kananan hukumomin an kafa wasu ofisoshin 
yankuna a wasu garuruwa don samun saukin gudanar da wasu 
ayukan ilimi. A wadannan ofisoshin ana aje jami’in Ilimi ne 
shi yake kula da duk wasu harkokin ilimi na wannan yanki 
(Hirar da muka yi da A.D.D. Gusau, (1978- 1979). 


Karamar Hukumar Ilimi ta Gusau ita ke kula da duk harkokin 
ilimi na firamaren kasar Karamar hukuma ta Gusau. Kuma 
take rarraba malamai zuwa ofisoshin yankuna na cikin 
Karamar hukumar Gusau. A cikin Karamar Hukumar Ilimi ta 
Gusau akwai ofisoshin yankuna guda uku: 


Gusau da 
Bungudu da 
Tsafe 


— —— 918} 


A kowane ofishin yanki akwai jami’in ilimi guda daya wanda 
yake zaune a garin, shi ke kula da komi na wannan yankin 
kamar biyan malamai albashinsu da yi masu canje-canje da 
kai masu kayan aiki da kuma yi masu sulhu tsakaninsu idan 
sun nemi haka. 

Akwai kuma mai duba malamai na Turanci da na Larabci a 
kowane ofishin yanki. Sannan da mai buga takardu da ma'ajin 
kaya da masinja. Har wa yau, a Karamar hukumar akwai 
kwamitin ilimi wanda aka kafa don tattaunawa a kan harkokin 
ilimi. Komi suka tattauna a wajen taron wannan kwamiti na 
ilimi ana kai shi ne zuwa majalisar Karamar hukumar Gusau 
don tabbatarwa. 

Ana kai wadannan abubuwa ta hannun dan majalisa mai kula 
da ilimi na Karamar hukumar Gusau. Kwamitin Ilimi ya 
Kunshi: 


- Danmajalisa mai kula da ilimi na Karamar hukumar Gusau 
— Shugaba 

- Sakataren [limi 

- Mataimakin Sakataren Ilimi wanda yake zama Sakatare na 
wannan kwamiti 

- Wakilin Ma’aikatar [limi wanda yake zuwa daga ofishin 
ilimi na yanki 

- Wakilin Kungiyar Malaman Makaranta, 

- Sai Кита zababbun “yan wannan kwamiti wadanda ake zabo 
su daga wurare daban-daban. Ana kuma zabar wadanda suke 
da sha’awar harkar ilimi, kamar guda biyar (5) (Hirar da muka 
yi da A.D.A., Gusau, 1978 & 1979). 


6.2.3 Makarantun Firamare 

A cikin garin Gusau da Kauyukanta akwai makarantun 
Firamare da dama wadanda ake karantar da yara a cikinsu. 
Duk wani Kauye mai mutane da dan yawa a cikinsa an gina 
masa makarantar firamare. Kuma kowace shekara ana gina 
makarantu sababbi ko kuma Karin azuzuwan karatu inda aka 
ga уа kamata a yi haka. Bayan wadannan makarantun firamare 
akwai makarantun da Mishan suka gina, amma yanzu duk sun 
koma Karkashin Hukumar Ilimi. 


4 A e 


6.2.4 Makarantar Firamare ta “Township”'” 


Makarantar Firamare ta farko da aka fara ginawa a Gusau ita 
ce Makarantar Elementare wadda aka gina a wajen gari, wato 
wajen Kofar Jange. An kafa wannan makaranta a 1925 
(Littafin Yankin Sakkwato: 61). 


Wani sashe na Makarantar Firamare ta Farko a 
Gusau (1925) wato Makarantar 
Township Model Primary School 


Daga nan, sai aka mayar da ita cikin gari wato inda take yanzu, 
sai dai aka koma ana kiran ta da sunan Makarantar Firamare 
ta cikin gari. Wannan ita ce makaranta ta farko wadda ta fara 
yaye “yan makaranta na boko a Gusau. Kuma makarantar, har 
zuwa а yau, ta fitar da “yan makaranta da дата wadanda suke 
su ne manyan ma'aikata da “yan kasuwa yanzu. Daga cikin 
wadanda suka yi karatu a wannan makaranta akwai: 


Alhaji Yahaya Gusau, Shatiman Sakkwato 
Alhaji Abdu Gusau, Garkuwan Sakkwato 


194 Wato Township Model Primary School, Gusau. 


— | G e 


Alhaji Garba Gusau, Sarkin Fada 
Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba'” 
Alhaji Bellon Audi 

Alhaji Idi (Kada) na Alkali 

Alhaji Isan Yari 
Alhaji Umaru Sambo 
Alhaji Ummaru Dandikko Mufuti 

Alhaji Mamman Mayana 

Alhaji Mamman Ala Galadima 

Alhaji Ibrahim Gusau, Ministan Noma 

Alhaji Janar Aliyu Muhammad Gusau 

Marigayi Ali Akilu Tsafe 

Alhaji Mamman Dantanka 

Sarkin Kotorkoshi, Alhaji Aliyu P.I. na da 

Dr. Garba Nadama, Gwamnan Jihar Sakkwato na da 
Alhaji Alhaji Abubakar Tunau 

da sauransu 


196 


Daga nan sai aka yi ta kafa makarantu na firamare a unguwa- 
unugwa da kuma kauyuka, daga cikinsu akwai: 


Abdulsalam Abubakar Model Primary School 
Agama Lafiya Primary School 

Ahmad Sani Pilot Primary School 

Alheri Nursery & Primary School 

Army Children Primary School Morning 
Army Children Primary School Afternoon 
Bargada Primary School 

Bawo Primary School 

Birnin Ruwa Primary School Magami 

Birnin Ruwa Model Primary School Gusau 
Birnin Ruwa special Model Primary School 
Blessing Nursery & Primary school 

Dallatun Zamfara Primary School Gusau 
Damba Model Primary School 

'Dangaladima Waziri Primary School 
'Danturai Model Primary School 

Diamond Wisdon Nursery & Primary School 
Dr. Karima Nursery Primary School 


195 Wato Sarkin Katsinan Gusau na yanzu (1984-). 
196 Shahararren dan Kasuwa пе а Gusau. 


— ____{ iS 


Edcel Nursery / Primary School 

Fatima Nursery/ Primary School 

Fremar Nursery & Primary School 

Gada Biyu Model Primary School 
Galadiman Ala Girls Model Primary School 
Gidan Dawa Primary School 

Gidan Rabo Model Primary School 

Girls Focal Primary School Gusau 

Hauwa Internationam School Gusau 
Ibrahim Gusau Special Primary School 
Ibrahim Islamiya Primary School 

ICE Nursery and Primary School 

Ideal Nursery/ Primary School 

Idris Islamic Nursery and Primary School 
Janyau Fulani Primary School 

Janyau Model Primary School 

Jauri Dan Giwa Primary School 

Jeri Primary School 

Karal Primary School 

Lafiya Primary School 

Lawali Korama Boko Model Primary School 
Mareri Model Primary School Gusau 
Mayana Model Primary School 

Muslim Foundation Nursery and Primary School 
Nasarawar Wanke Primary School 
Nizamiyya Primary School 

Nurul Islam School Compled 

Nusaiba Primary School 

Prince International Primary School 
Pribidence Primary School 

Progress Nursery and Primary School 
Rijiyar Gabas Hausing Estate Primary school 
Samaru Primary School 

Sarkin Katsina Model Primary School 
Sarkin Kudu Sulaiman Primary School 
Science Special Model Primary School 
Shettima Model Primary School 

Staff Nursery/ Primary School 

Staff Primary school Fed. College Education 
Township 11 Special Model Primary School 


O‏ ل 


Tudun Wada Model Primary School 

Ube Primary School Low Cost 

Unguwar Shado Namoda School 
Unguwar Zabarma Model Primary School 
Оѕтатуа Islamic Primary School 


6.2.5 Makarantun Yaki da Jahilci 

An fara bude makarantar yaki da jahilci a Gusau cikin shekara 
ta 1951. Wannan makakranta ana karantar da mutane da suka 
girma ba tare da sun shiga makaranta ta Arbiyya ko ta Boko 
tun suna yara ba. Saboda haka wannan makaranta tana 
karantar da mutane tya rubutu da karatu da kuma fahimtar da 
su dabaru na sana’o’i iri-iri da maganganun hikima da 
sauransu. 


6.2.6 Makarantun Sakandare a Gusau 

Wasu daga cikin makarantun sakandare da ake da su a cikin 
garin Gusau sun hada da: 

Makarantar Horon Malamai ќа Gwamnati!”’ 

Wannan makaranta an kafa ta a cikin shekarar 1969, tana daya 
daga cikin makarantun gaba da Firamare na farko da aka fara 
kafawa a Gusau. Sai dai daga baya an juya wa wannan 
makaranta suna, aka mayar da ita makarantar Sakandaren 
Gwamnatin Gusau.!”8 


Makarantar Sakandaren Sana’o’i 

ta Gwamnati 

Kungiyar addini ta Kirista'”7 su ne suka fara bude wannan 
makaranta a cikin watan Janairu, 1969 da sunan Makarantar 
Sakandare ta Gusau.”” А cikin watan Yuli 1969 suka sake 
mata suna zuwa Kwalejin АЁшпаз.?°! 


199 


197 Wato Gobernment Teachers College, Gusau. 

18 Makarantar tana Unguwar G.R.A. kan hanyar zuwa Sakkwato kafin a 
kai gada biyu. Yanzu kuma ana kiran ta ‘Gobernment Secondary School, 
Gusau. 

199 Wato R.C.M. 

200 Wato Gusau Gobernment Secondary School, Gusau. 

201 Wato “Auinas Collage, Gusau”. 


— sj 


Апа пап а Кап haka har zuwa 1 ga watan Janairu, 1973 lokacin 
da Gwamnatin Jihar Sakkwato ta karbe ta daga wannan 
Kungiya ta addininn Kirista ta kuma juya mata suna zuwa 
Cibiyar Koyar da Ѕапа?о”1.2% Daga baya Gwamnatin Jiha ta 
canza wa wannan makaranta suna, aka maishe ta, Makarantar 
Sakandaren Sana’o’i ta Gwamnati?” a shekarar 1978. 

Makarantar ta zauna Tudun Wada kan hanyar zuwa Kauran 
Namoda gaba kadan da Tashar Labin-Labin. Amma daga baya 
aka juya makarantar aka koma da ita Kauran Namoda. 


Makarantar Sakandaren Kimiyya 

ta Gwamnati?” 

Gwamnati ta fara kafa wannan makaranta ne da sunan 
makarantar Sakandare Gwamnati a Kwatarkwashi. Kuma an 
bude ta ran 15/5/1967. Daga baya an dauke ta zuwa Gusau a 
shekarar 1970 da sunanta bai canza ba da wasu alamomin 
bajenta. Tana a kan haka, har zuwa lokacin da gwamnatin 
Jihar Sakkwato ta kirkiro wata Ma’aikatar Kimiyya da Ilimin 
Sana’o’i daga cikin Ma'aikatar Ilimi. Don haka, sai aka mayar 
da wannan makaranta а Karkashin wannan sabuwar 
Ma'aikatar Kimiyya. Wannan ya sa sunanta ya koma 
Makarantar Sakandaren Kimiyya Ta Gwamnati a shekarar 
1979. 

Makarantar tana a Rasahawus”? 
Sakkwato kafin a kai gada biyu. 


5 ne a kan hanyar zuwa 


Makarantar Horon Malamai Mata ta 

Arabiyya?”? ta Gwamnati 

Gwamnati ta gina wannan makaranta a watan Janairu 1973 da 
dalibai mata ashirin da tara.” 

Gwamnati ta gina wannan makaranta da manufar bunkasa 
ilimin mata na addinin Musulunci da harshen Larabci da kuma 
fannonin Turanci. Amma an fi bayar da Karfi wajen koya masu 


202 Wato Bocational Training Centre, Gusau. 

203 Wato Gobernment Science Technical Secondary School, Gusau. 

204 Wato Gobernment Science Secondary School, Gusau. 

205 Wato “Gobernment Rest House,” Gusau. 

2% Wato ‘Women Arabic Teachers College,’ sai kuma ta koma 
“Gobernment Girls Arabic Secondary School,” Gusau. 

207 A halin yau, makarantar tana dauke da dalibai mata fiyu da dubu biyu. 


— ( тв) — 


addini da harshen Larabci don haka ne ma aka sa mata sunan 
Makarantar Horon Malamai Mata ta Arbiyya ta Gwamnati. 
Amma daga baya an juya mata suna zuwa Makarantar 
Sakandaren Gwamnati ta Arabiyya ta Mata, Gusau. 
Makarantar tana a Tudun Wada, hanyar Kauran Namoda kafin 
a kai unguwar Maharazu. 

Makarantar Sambo Sakandare (а Gwamnati”” 

An bude Makaranta Sambo Sakandare a watan Oktoba 
shekarar 1979. Ana kiran ta Makarantar Sakandare ta Yini.”” 
Saboda tunawa da Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa 
wanda ya kafa garin Gusau da kuma gagarumin aikin da ya yi 
don ganin ci gaban jama’arsa sai aka sanya mata sunansa. Sai 
aka koma ana kiran ta da sunan Malam Sambo. 

Makarantar ta zauna unguwar Samaru ne kan hanyar Zariya. 
Amma yanzu tana kan hanyar Kauran Namoda a Tudun Wada 
wato ta maye gurbin GSTS ne wadda aka mayar Kauran 
Namoda. 


Kwalejin Mata ta Gwamnatin Tarayya?!? 

An fara bude wannan makaranta a watan Oktoba 1979. 
Gwamnatin Tarayya ta gina wannan makaranta ne saboda 
cikasa manufofinta na fadada ilimin mata duk fadin Nijeriya. 
Amma ba a fara karatu cikinta ba, sai 21 ga watan Janairu, 
1980. Makarantar tana a kan hanyar Sakkwato a unguwar 
Mahuta gaba kadan da Gidan Ajtye Man Fetur na NNPC. 
Suaran makarantun gaba da Firamare wadanda ake da su a 
Gusau da kewayenta sun hada da: 


Manyan Makarantun Sakandare 

Gobernment Technical College Gusau 

Gobernmane Day Secondary School Gusau 
Gobernment Girls Day Secondary School Sarkin Kudu 
Gobernment Day Secondary School Janyau 
Gobernment Day Secondary School Birnin Ruwa 
Gobernment Day Secondary School Danba 


208 Wato “Sambo Secondary School,” Gusau. 
209 Wato “Day Secondary School,” Gusau. 
210 Wato “Federal Gobernment Girls Secondary School,” Gusau. 


(<_< S $$$ 


Gobernment Girls Day Secondary School Tudun Wada 


Kananan Makarantun Sakandare 

Gobernment Junior Science Secondary School, Gusau 
Sambo Junior Secondary School Gusau 

'Danturai Junior Day Secondary School Gusau 
Gobernment Girls Junior Secondary School Gusau 
Gobernment Girls Junior Secondary School Sarkin Kudu 
Gobernment Girls Junior Arabic Secondary School Gusau 
Gobernment Day Junior Secondary School Birnin Ruwa 
Junior Secondary School Unguwar Gwaza 

Junior Secondary School Millenium Kuarters 
Gobernment Girls Junior Secondary School Gada Biyu 
Gobernment Girls Junior Secondary School Galadima 
Junior Secondary School Sabon Gari 

Junior Secondary School Samaru Gusau 


| wanan воа | „ой 


ПОЮТ 


Wani Ѕаѕһе па Makarantar Ibrahim Gusau 


Makarantun Sakandare Мази Zaman Kansu 
Prince International Collage Gusau 

Dominican College Gusau 

ECWA Bishara Secondary School Gusau 
Hauwa International Secondary School Gusau 


4 EO 


Diamond Wisdom Secondary School Gusau 
M.S.S. Academy Gusau 

АГ umma Secondary School Gusau 

Gusau Business Scchool, Gusau 

Oasis Secondary School Gusau 

Geneba College Gusau 

1.C.E Secondary School, Gusau 

H.B.K Secondary School Gusau 

Muslim Foundation Secondary School Gusau 
Alheri Royal Secondary School Gusau 
College of Islamic Sciences Gusau 

Frema Secondary School Gusau 


6.2.7 Manyan Makarantun Ilimin Boko a Gusau 

Bayan da ака kirkiro Jihar Zamfara а Shekara ta 1996 sai 
Gwamnatin Jiha ta yi ta Kokarin samar da manyan makarantu 
na fadada ilimi a ko’ina a cikin Jihar ta Zamfara. Gusau a 
matsayinta na babbar birnin Jihar Zamfara an gina mata 
manyan makarantu na Kara ilimi da bunkasa shi kamar haka: 


Kwalejin Fasaha da Kimiya ta 

Jihar Zamfara, Gusau?!! 

A wannan makaranta ana koyar da fannoni daban-daban a 
zangunan karatu na difloma da karatun share fagen shiga 
jami’a da kuma karatu na sake gyara takardun sakandare. 


Makarantun Koyon Jinya da Ayyukan 

Ungozoma, Gusau”” 

Wannan makaranta ta koyon dabarun jinya iri-iri ce tare kuma 
da koyar yadda za a dinga karbar haihuwa da sauran ayyuka na 
ungozoma. A makarantar ana ba da takardar shaida ta kwarewa 
a aikin jiya ko aikin ungozoma da makamantan wadannan 
ayyuka. 


Kwalejin Ilimi ta Tarayya da Kere-Kere, 


211 Wato “Zamfara State College of Arts and Science,” Gusau 
212 Wato “School of Nursing and Midwifery,” Gusau. 


— ——— o 


(ta Mata) Gusau?!3 

An kafa Kwalejin Ilimi ta Tarayya da Kere-Kere ta Mata a 
Gusau a 1989 tun kafin a Kirkiri Jihar Zamfara. Ke nan, 
wannan babbar kwaleji ta jima a garin Gusau. A kwalejin ana 
koyar da darussa na horar da malamai mata a zuzzurfan 
matsayi?! da wasu Кита a sauran sassan ilimi.”” Kuma 
kwaleji ce wadda aka tsara ta kawai domin a ba mata ilimin 
koyarwa a бапрагеп kimiyya da Kere-Kere?!° da sauran sassan 
ilimi, daga cikin manyan sassa da ake da su a kwalejin akwai 
Sashen Tarbiyya da Sashen Kimiyya da Sashen Kere-Kere da 
Sashen Koyar da Harsuna da Sashen Koyar da Dabarun 
Sana’o’in Hannu da suka hada da ayyukan gona da kuma 
tattalin arzikin gida da kuma Sashen Koyar da Dabarun 
Kasuwanci. 

A halin yau, kwalejin tana da dalibai mata da yawa akalla 
dubu uku. 

Kamar yadda bayanai suka gabata, a wannan babi an yi bayani 
ne dangane da sha’anin ilimi na addinin Musulunci da kuma 
na Boko a Gusau inda aka yi magana a kan yanaye-yanayensa 
da tsare-tsarensa da sauransu. 


213 Wato Federal College of Education Technical (Women), Gusau 

214 Wato “Takardar Shaidar Malanta mai daraja ta daya,” National Certificate 
of Education (N.C.E) 

215 Wato fannin diflomomi kamar Difloma ta Larabci da Ilimin Addinin 
Musulunci da makamantanta. 

216 Wato “Science and Technical Education”. 


— ~ ( C $$ 


EDERAL COLLEGE OF _ 


Wani Sashe na Kwalejin Ilimi ta Tarayya da 
Kere-Kere (ta Mata) Gusau 


(< G) 


BABI МА BAKWAI 
7.0 AL. ADUN MUTANEN GUSAU 


А babin da ya shude an yi nazarin harkokin ilimi na 
addinin Musulunci da na boko a Gusau. Shi kuma wannan 
babi zai dora magana пе а kan al’adun da mutanen Gusau suke 
gudanarwa. 


7.1 Ma’anar Al’ada 

Ibrahim?!” (1982: BII) ya nuna al’ada tana da ma’anoni 
daban-daban. Amma al’adar da muke nufi a nan ita ce wadda 
ta shafi abubuwan da mutum ya saba yi a cikin rayuwarsa ta 
duniya (Ibrahim, 1982: BII). 

Al’ada, ta Kunshi hanyoyin zamantakayya na al umma 
kamar zaman aure da sana’o’i da tsirface-tsirface da sauran 
matakan tattalin arziki da dangogin abinci da sutura da 
nau’o’in wasanni na al’umma da halaye da dabi’u da 
makamantan wadannan hanyoyi na rayuwar dan’adam da 
suke gudana tun daga goyon ciki da haihuwa da balaga da aure 
zuwa bayan mutuwa. 


7.2 Wasu Halaye da Dabi’un Gusawa 

Mutanen Gusau, gungun jama’a ne wadanda Allah, 
mai girma da daukaka, ya hada su waje daya, suke zaune a 
matsayi na uwa daya uba daya. Ta haka suka hadu, suka 
zamanto masoyan juna, masu Kaunar juna, masu yi wa juna 
jinKai har suka zama turaku kuma dirkoki wadanda suke 
tallafa wa juna a lokacin da kowace dirka ta sami wani 
zazzabi. Mutane ne masu son ziyartar juna, masu yi wa juna 
tarbiyya wadanda kuma suka mayar da hankali wajen neman 
ilimi da raya shi tun ma ba ilimin addinin Musulunci ba. 

Har wa yau kuma, mutanen Gusau, mutane ne masu 
girmama baki, masu taimakon kai da kai. Da yawa mutum ke 
raba gidansa ya ba bako ya zauna don girmamawa gare shi da 
taimakonsa, kuma su zauna zaman lafiya da jin dadi kamar 
dan’uwansa. Ta haka ne ya sa duk wanda ya zo Gusau ko da 
da kwana daya ne ba zai so ya bar ta. Idan ma ya bar ta to, 


217 Malam Muhammadu Sani Ibrahim wani shahararren malami ne a Sashen 
Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami’ar Bayero, Kano. Allah ya gafarta masa, 
уа jiKansa, amin. 


$$ م‎ A 


Gusau Кап zame masa abar so har ko yaushe, а duk inda уа 
tafi sai ya ji yana son уа dawo mata. Har ma sarakuna da 
ma’aikata da ake kawowa daga Sakkwato idan sun zo ba su 
son tashi don jin dadin zaman garin ba tare da fitina ko tashin 
hankali ba. Son bakin da ke gare su ya samo asali ne tun daga 
magabata, da suka ce, “Gusau baki za su cika ta fal har a rasa 
wurin da za a zauna” (Hira da Kungiyar mutane, 1978). 

Don haka mutumen Gusau ba ya gudun bako a ko’ina ya fito 
yana yi masa maraba. Saboda haka, sai baki suka cika garin 
kuma Gusawa suka ba su dama da rana ta shanya garinsu. 
Haka kuma Allah ya hore wa mutanen Gusau Kwazo na neman 
ilimi da harkokin safara da saye da sayarwa da dage wa 
ayyukan gona. Mutane ne wadanda ba su son lalaci da 
raggwanci da rashin sanin ciwon kai. Sukan yi fada matuka а 
Кап mutum wanda suka lura bai kula da tsiwirwiri Ко yin 
tanadi ko rashin aikin yi da sauransu ba (Hira da M.M.W.N. a 
Gusau, 1987). 


7.3 Bukukuwan Al’ada a Gusau 

Daga cikin bukukuwan al’ada da ake aiwatarwa a garin Gusau 
akwai bikin zanen suna da bikin Salla Karama da bikin salla 
babba da kuma bikin takutaha da sauransu. Ga bayaninsu 
daki-daki kamar haka: 


7.3.1 Bikin Aure 

Kamar yadda al'ada ta nuna, iyayen da suke bidar wa dansu 
mata ba lallai sai ya tafi gidan su yarinya da kansa ba. Akwai 
wanda ke sanin yarinya da ake nema masa aure kamar a 
lokacin tsarince ko wasannin gargajiya, wani kuma ba ya 
sanin ta har a kawo masa ita. 

Kafin a daura aure, wani wanda ake bidar wa yarinya sai ya 
tafi gidan iyayenta ya gaishe su har kuma ya yi masu wani dan 
aiki kamar gyaran katanga ko darni da sauransu. Wani kuma 
gayyar samari zai yi a tafi a nome gonar iyayen budurwarsa 
idan lokacin damina ne. Wani ko hudar gyada ko auduga zai 
yi masu a wata gona ya kuma gyara ta har zuwa lokacin diba. 
Akan yi shekara guda ko biyu ko fiye ana haka kamin a 
tabbata an ba mai bida yarinya. Bayan haka sai a kai wa iyayen 
yarinya dukiyar aure wato kudin neman aure da na raba wa 
dangi. Sannan kuma za a sa yaron ya tafi ya gai da iyayen 


4 | 


yarinyar maza da mata wasu Ко Ба a tura su. Da уа gama zuwa 
gai da iyayen sai а daura masu aure, а пап ne ake biyan sadaki. 
Bayan daura aure da dan lokaci, sai iyayen yarinya su shiga 
shirye-shiryen kai ta dakinta. Su kuma iyayen mijin za su 
tanadi kayan lefe?'? su kai gidan su yarinyar wadda aka 
tabbatar wa yaronsu. 

Туауеп amarya suke yi wa amarya kayan daki, idan an kai 
amarya kamar yau da dare sai da safe su shirya kayan daki 
wasu har doki suke gamawa da shi, gwargwadon karfin 
iyayen, sannan kuma za su kai gara kamar nakiya da alkaki 
gidan su ango. Iyayen ango su ko sai su shirya wa baki abinci 
iri-iri kuma su yanka kaji da yawa Ко “yan bunsura kamar 
bakwai ko fiye da haka a dauka a kai gidan amarya. Idan “yan 
biki suka watse bayan an kwana bakwai sai abokan ango su 
kai shi dakinsa bayan sun sayi kayan sayen baki, sannan kuma 
su aza wani kudi saman kayan wato kudin sayen baki, shi ke 
nan biki ya kare sai neman zaman lafiya na ango da amarya 
(Hirar da muka yi da M.M.W.N. da H.N., 1978, Gusau). 
Amma al’adar yanzu dangane da neman aure ita ce, wasu 
iyaye na nema wa dansu mata sannan su fada masa, wasu ko 
sai sun fada masa yarinyar da za su nema masa ko su neme shi 
shawarar yarinyar da yake so. Wani kuma da kansa yake ganin 
yarinya ya ce yana son ta, sannan ya je ya shaida wa iyayensa 
ya ga yarinyar da yake so da aure. Bayan haka sai a aika da 
kayan na gani ina so gidan su yarinyar kuma sai ya rika zuwa 
gidan su yarinyar duk bakwai kamar Litinin ko Juma’a ko 
ranekun duka idan yana iyawa. Sannan zai rika tafiya yana gal 
da iyayenta lokaci-lokaci yana kuma yi masu alheri kamar 
aika masu da kudi ko goro ko kuma turare da sauransu. Idan 
Salla (babba ko karama) ta ratsa kafin a kai ta gidansa yana 
sayen kayayyaki ya aika mata da su wato toshin salla. 

Kafin а daura aure za а kai dukiyar aure wato kudin neman 
aure da na raba wa dangi gidan su yarinya, kuma zai rika tafiya 
gai da “yan'uwan mahaifinta da na mahaifiyarta da 
kakanninta. A lokacin da za а daura aure а kan kai goro huhu 
guda daya ko fiye da haka da kudin raba wa malamai da 
taubasai wato abkan wasa da sauransu. 


218 An samo wannan suna na lefe ne saboda zuba kayan amarya da ake yi 
cikin lefen da aka saka da kaba. 


LL $$‏ ا 


Sadaki iyayen ango na tafiya da shi wurin daurin aure Ко kuma 
а ba da shi kafinaje daurin auren. Da ап daura aure za а kai 
1еїе?!?. Lefe shi ne tufafi da kayan shafe-shafe da sabulun 
wanka da sauransu wadanda ake zubawa a cikin daro-daro ko 
kwalloli a kai wa yarinya. Kafin a kai amarya dakinta wasu na 
daukar wata shida ko shekara wasu ma har shekaru biyu ko 
gwargwadon lokacin da iyayenta za su shirya. Daga nan sai 
Іуауеп biyu na Amarya da na Ango su shiga shirye-shiryen 
bikin kai amarya, sai su sa ranar kai ta dakinta da ranar sa lalle. 
Daga gidan su ango ne za a aika da kayan sa amarya lalle 
kamar shi lallen da wundaye da gero da dawa wasu ma har da 
shinkafa da tarkacen kayan miya da sauransu. In an sa amarya 
lalle, wasu na kwana biyar ko kasa da haka kafin ta shiga 
dakinta. A ranar da za a kai amarya dakin nata da marece ana 
yi mata wanka da ruwa wanda aka zuba lalle da turare a 
cikinsa. A al’ada mata biyu tsofaffi su ne suke yi mata wanka 
da wannan ruwan lalle da dan Koko na dibar ruwa, ‘yan mata 
abokanta suna rera wa amarya wakoki iri-iri suna cewa: 


Jagora : Baran ango ba da ne ba, 
“Y/Amshi : Ayyeraye manya. 
Jagora : Baran ango ya kwashe fura, 
“Y/Amshi : Ayyeraye manya. 
Jagora : Ya dawo gona shina yi shina kuka, 
“Y/Amshi : Ayyeraye manya. 
Jagora : Don Allah manya ku ba yaro mata tai, 
“Y/Amshi : Ayyeraye manya. 
Ko kuma: 


Gindin Waka : Day yau kin zama. 
Jagora : Day yau kin zama matar wani, 
“Y/Amshi : Day yau kin zama Ба cikinmu ba, 
Jagora : Day yau kin zama dauko riga, 
“Y/Amshi : Day yau kin zama Ба cikinmu ba, 
Jagora : Day yau kin zama dauko wando 


219] efen sakar kaba shi aka fara zuba kaya a cikinsa. Daga nan aka koma ana 
zubawa a manyan kwanoni. Sai aka juya ga fantimoti, sai kuma aka komo ga 
kwallaye. Bayansu, aka tsiri sawa a akwatuna masu taya. Duk wadannan 
abubuwa ana zuba kaya a cikinsu, a kai wa amarya a matsayin suturar da miji 
zai yi wa matarsa. 


$$ i 


“Y/Amshi : Day yau kin zama ba cikinmu ba, 
Jagora : Kada miya maza ba ango, 
“Y/Amshi : Day yau kin zama ba cikinmu ba, 


Sai kuma: 


Jagora : Lando-Lando dan maciji ya yo dare, 
“Y/Amshi : Lando-Lando dan Maciji уа yo dare. 

Jagora : Dan bayi ne shiya halan dan sadaka ne shiya, 
“Y/Amshi : Dan bayi ne hala ma dan sadaka ne shiya 

Jagora : A bokan ango sun ci waina sun sha ruwa, 
“Y/Amshi : A bokan ango sun ci waina sun sha ruwa. 


Akwai kuma: 


Jagora : Dare Zaruma dan Sarki 
“Y/Amshi : Dare Zaruma dan Sarki 
Jagora : Daren da Zaruma ya yi aure 
“Y/Amshi : Dare Zaruma dan Sarki 
Jagora : Da lalle aka cudatai 
“Y/Amshi : Dare Zaruma dan Sarki 
Jagora : Da jibda aka wanka nai 
“Y/Amshi : Dare Zaruma dan Sarki 


Sai kuma: 


Gindin Waka : Ayye mamaye iye 
Jagora :Ayye mamaye iye 
:Аууе mama labo-labo 
“Y/Amshi : Mama ye iye 


Jagora :Turmin mama turmin dakan tama 
“Y/Amshi : Mamaye iye 
Jagora: In kin ji dadi zauna, 
“Y/Amshi: Mamaye iye. 
Jagora:In ko kinji zahi daure, 
“Y/Amshi: Mamaye iye. 
Jagora: Ayye mama aure ne fa, 
“Y/Amshi: Mamaye iye. 
Jagora: To, komi kike yi daure, 


4 i 


“Y/Amshi: Mamaye iye. 
A yau “yanmata suna rera wakar ne kamar haka: 


Jagora: Ayye mama aye mama, 
“Y/Amshi: Mamaye iye. 

Jagora: Ayye mama labo-labo, 
“Y/Amshi: Mamaye iye. 

Jagora: Ayye mama ta tafiyarta, 
“Y/Amshi: Mamaye iye. 

Jagora: Bata da inna ba ta da baba, 
“Y/Amshi: Mamaye iye. 

Jagora: Ba ta da dan kanen aikawa, 
“Y/Amshi: Mamaye iye. 

Jagora: Sai dan kishiya taka aike, 
“Y/Amshi: Mamaye iye. 


Idan ya kasance yarinya karsa za ta aura wato ba 
babane ko saurayi ne ba sukan yi mata waka suna cewa: 


Jagora: Matar karsa” ta bani, 
“Y/Amshi: Ta ga arkane. 

Jagora: In kina tuwo, 
“Y/Amshi: Shi karsa na kadin miya. 

Jagora: In daka kikai, 
“Y/Amshi: karsa tankade shi kai. 

Jagora: In salla kikai, 
“Y/Amshi: Karsa tazbaha shi kai. 
Bayan ап gama wanka, sai amarya ta kashe dan КоКоп da ake 
mata wankan da shi, tana kuka, sannan a kai ta dakin uwar 
gidan da aka sa ta lallai. Bayan an sa mata tufafin kawa da 
turare sai “yanmata da abokan amaryar su jera a kai ta dakinta 
da daddare. Lokacin da za a dauki amaryar da daddare mata 
kan yi wakoki iri-iri, daga cikinsu akwai wadda suke cewa: 


Gindin Waka: Manya uwayenmu mun yi dare, 
Jagora: Ku ba mu matarmu za mu gida, 


220 Karsa, shi ne mutum wanda ya jima bai yi aure ba har ya shige lokaci na 
samartaka. 


$$ i) $a 


“Y/Amshi: Manya uwayenmu mun yi dare. 
Jagora: Ku dibi dajin da munka biyo, 
“Y/Amshi: Manya uwayenmu mun yi dare. 
Jagora: Akwai kura akwai damisa, 
“Y/Amshi: Manya uwayenmu mun yi dare. 
Jagora: Abun kasa zai tare hanyar gida, 
“Y/Amshi: Manya uwayenmu mun yi dare. 


In an kai amarya kamar yau da dare, to da safe sai iyayenta su 
kai mata kayan daki, sannan a tafi a shirya su wato a dauki 
yini guda sukutum ana shirya kayan daki kamar su haka gadon 
karfe da kwaba da kwalloli da sauransu, kamin marecen 
wannan yini daki ya shiryu, ya tsaru cif gwanin ban sha’awa, 
kuma za ka ji Kanshi ke tashi cikinsa kawai. 

Ango ko tyayensa za su yanka wa masu gyaran kayan daki 
таро Кита a shirya masu abinci iri-iri. Ango ko abokansa suke 
sayen lemuna da kayan tsotse-tsotse kamar su Coca-Cola da 
fanta da minti da goro da sabulun wanki da sauransu sai a aika 
wa ‘yan biki. 

Shi kuma ango abokansa ke taruwa su sa masa lalle wato ya 
tsoma farcensa a cikin lalle. Sukan yi kwana guda daya zuwa 
hudu gwargwadon kwanakin da amarya za ta yi cikin lalle. A 
zaman angwanci ana yin wasanni daban-daban. Kullum kuma, 
‘yan matan amarya sukan zo wurin abokan ango su Кагбї 
kudin zaman amarya kamar na cefane da na nono, su kuma su 
yiwo fura da abinci su kawo wa abokan ango. 

A тапаг da aka kai amarya ana yi wa ango ajo da dare." 
Bayan an gama yinin bikin, an kuma shirya dakin amarya, sai 
da dare Kwarai kimanin Kare 12:00 akai ango dakinsa tare da 
kayan sayen baki da abokansa suka saya kamar su kaya shafe- 
shafe da takalma silifas na wanka da sabulu da turare da minti 
da biskit da goro da sauransu a saka su cikin dankwali a daure 
ko a zuba cikin kwali a daure ko a zuba cikin tire ko tawul, 
sannan za a aza wani dan kudi a sama wato kudin sayen baki. 


7.3.2 Bikin Zanen Suna 


21 Ajo shi ne bayan an shirya kujeru a wani wuri, ango da abokansa su fito 
wurin su zauna, sannan abokan arzikinsa da ‘yan’uwansa, su rika zuwa suna 
ba shi taimakon kudi ana kuma rubutawa, bayan haka ango ya koma inda ake 
zaman angunci. 


لل ( — 


Akwai mu да al’adar aikewa da yarinya mai ciki na farko 
gidan tyayenta idan cikin ya yi wata bakwai don ta haihu 
рабап uwarta ko wakiliyarta”””. Da matar mutum ta haihu sai 
mijin ya yi sayayyar kayan barka da haihuwa ko kayan biki 
kamar itace da kayan yaji da gishiri da buhun gero da na dawa 
har da na shinkafa da garwar kananzir da fitilar Kwai da 
zannuwan goyo da kayan jariri da sauransu. Idan namiji ne 
aka haifa bayan kwana uku ake shan magani ko shan kimba, 
idan ko mace ce sai an kwana hudu. Ranar shan kimba angon 
Kauri na sayen Kauri wato kan sa da Kafafuwansa, wani ko har 
rago yake saya уа aika wa matar mai haihuwa’”’. 

Bayan haihuwa ta kwana shida, tyayen mata suna aiko wa miji 
da walima ko gara wato su masa ko waina da alkaki da “yan 
kudi, shi ko zai sayi rago don rada wa abin da aka haifa suna, 
da goro don rabawa a wurin radin sunan. A ranar sunan wani 
zai yanka raguna biyu, wani ko rago daya da sa. Idan kuma 
haihuwar ta biyu ce ko fiye da haka ana sayen rago daya ne a 
yanka, wani ko har biyu yake saya ya yanka wato 
gwargwadon Karfin kowa. Jama’a sukan taru don rada wa 
jariri suna a rana ta bakwai da haihuwa. Dangin uba da na uwa 
ke zabin sunan da za a sa wa yaron, wani lokaci ko dangin uba 
ne Ке zabe Казуа1??*. Har wa yau a ranar sunan mata na taruwa 
gidan suna saboda haka wanda aka yi wa haihuwa na sayen 
kayan shaye-shaye irin su Coca-Cola da fanta da minti da 
biskit da goro da sabulun wankan “уап biki da sauransu, ya 
aika wa ‘yan biki. Daga nan idan marece ya yi sai “yan biki su 
watse wato kowace mace ta nufi gidan mijinta. Asalin wannan 
taruwa don a yi wa jariri aski a taru ana kade-kade ana ba 
тагоќа da wanzamai samu don kuma a taya mahaifan jaririn 
ko jarirtyar murna da farin ciki (Hira da M.M.W.N., Gusau, 
1978). 


7.3.3 Bikin Salla Karama 


222 Amma bayan haihuwar farko babu wata lalurar ta koma gidansu ta haihu 
sai a gidan mijinta wato cikin farko ake komawa gida, amma saura ana 
haihuwarsu ne a gidan miji. 

223Wannan shi ne dalilin da ya sa idan an yi wa mutum haihuwa ake ce masa 
angon Kauri. 


224 Domin su ne suke da hakKin rada wa dansu ko ‘yarsu suna. 


— ej 


Ranar salla Karama ita се 1 ga watan Shawwal??? bayan 
Masulmi sun kare azumin watan Ramalana. Wannan rana, 
ranar farin ciki ce ga dukkan Musulmi, babba da yaro, namiji 
da mace. Кайп zuwan wannan гапа da “уап kwanaki kadan 
mutane ke ta shirye-shiryen zuwanta kamar dinka sababbin 
tufafi na maza da na mata wato na kawar salla. Da safiyar salla 
kowane mutum zai sanya sababbin tufafinsa da turare da 
takalma. Manyan mutane kuma za ka gan su da rawuna, 
dukkansu suna tafiya zuwa fakon idi. Wasu na tafiya kasa ne 
wasu bisa dawaki ko kekuna ko babura ko motoci. Sarki da 
hakimansa duka suna hawan dokuna ne zuwa fakon idi, 
sannan bayan sarki ya sauka daga bisa dokinsa sai liman ya 
shiga gaba a masallacin Idi а yi salla. 

Bayan an taso daga idi da marece sai makada, da 
samari wato‘yan maza da mata da ‘yan dambe da “yan sharu 
da gardawa masu wasa da maciji da sauransu su taru a kanwuri 
wato a farfajiyar gaban Kofar gidan Sarki, a yi ta shagulgula 
da wasanni har zuwa kwana bakwai; sannan a bar zuwa, a 
kuma ci gaba da harkokin duniya sosai da sosai, kamar yadda 
aka saba. 

Lokacin salla Karama lokaci ne na murna da taya juna 
farin ciki da yi wa juna gaisuwa da ziyarce-ziyarce da yin 
sadakoki da kyautata zumunci da abokantaka da sauran 
ayyukan na Kara kulla zumunci a tsakanin ‘yan’ uwa Musulmi. 


7.3.4 Bikin Salla Babba 

Lokacin salla babba, lokaci ne na tazarar wata biyu da 
kwana goma daga salla Karama”. Abubuwan da ake yi a 
babbar salla ba su canza ba da na Karamar salla dangane da 


225 Wato na shekarar hijira. 

226Akwai wani sarki wai shi Sarkin Shaggu wanda yakan sanya rigar keso 
wato tabarma da hular keso, ya kuma shafa bula a fsukarsa, sannan ya hau 
jaki tare da yaransa zuwa fakon idi, yara maza da mata suna biye da shi da 
kuma mai masa kida, su kuma suna yi masa waka suna cewa: “Ga Sarkin 
Shaggu wanda bai san Allah ba.” Za su dinga maimaita haka har su je idi su 
dawo, sannan su tafi gidan sarki su yi gaisuwa, bayan haka, ya sallame su, su 
watse. 


227 Wato ranar 10 ga watan Zulhijjah na shekarar hijira kuma lokaci ne na 


ayyukan ibada na hajji a Kasar Safiye ai tsarki. 


shagulgula da wasanni da wake-wake da sauransu. Sai dai a 
ranar babar salla bayan an dawo daga idi mai ikon layya zai 
yanke ragonsa na layya. Liman shi zai fara yanka ragon layya 
da zarar an gama salla a faKon idi. Ba a son mutum ya yanka 
ragonsa sai bayan na Liman. Layya??? kuwa ita се yanka 
dabbar da Musulunci уа Kayyade wa wanda Allah ya ba iko 
ya yi sadakar da ita. 

A Gusau mafi yawa a kan yanka raguna ne, sannan a 
fede su a yi masu tareni-tareni, a kawace””’ su. Idan an gama 
sai kowa ya dauki nasa tarenin na rago ko ragunan da ya yanka 
ya kai gida ya adana. Da wanshekare kimanin da hantsi, sai a 
shiga raba wa jama’a kamar yadda Allah ya ce a yi sadaka. 
Wato ranar Salla babba kayan ciki ne kawai ake soyawa sai 
kashegari a soya sauran naman bayan wanda aka yi sadaka da 
shi. 

A Karamar salla da babbar salla yara maza da mata na 
zuwa yawo gidajen ‘yan’uwansu da abokan arziki suna barka 
da salla su kuma suna ba su “yan kudi. Bayan haka, a babba 
da Karamar salla manyan mutane na zuwa gaishe-gaishe don 
murnar salla da kuma zagayowar shekara ga ‘yan’ uwa da 
abokan arziki da sauran masoya. Wannan ya nuna mana 
sallolin nan biyu wato babba da Karama bayan kasancewarsu 
lokuta ne na nishadi da annashuwa da nuna farin ciki ga 
Musulmi baki daya, haka kuma lokuta ne da suke bai wa 
mutane damar sada zumunci da Kara Karfafa “yan’uwantaka 
da son juna. 


7.4 Wasannin Gargajiya а Gusau 

Akwai wasannin gargajiya nau’i-nau’i wadanda ake yi a 
Gusau, sannan a cikinsu akwai wadanda yara maza suke yi da 
wadanda “уап mata suke gabatarwa kamar haka: 


7.4.1 Wasannin Yara Maza 


225] ayya sunna се wadda Manzon Allah, sallallahu alaihi wasallama, ya 
sunnanta ga dukkan mai iko, sai dai tana faduwa ga wanda bai da kudin sayen 
dabbar yin ta. Don haka, wanda Layya ta rataya a kansa shi ne wanda bayan 
ya sayi dabbar da zai yi layyar da ita za a samu ya mallaki abinci da zai ci da 
iyalinsa har na tsawon shekara daya. Duba littattafan fikhu kamar Iziyya da 
Risala. 

229 Kawa ita ce hada gwami na itatuwa a gashe shi radau a shafa masu gishiri 
da daudawa da sauran kayan yaji. 


— EA) —— 


Gusau kamar а kowane gari, yara maza sukan yi 
dare idan sun Kare cin abinci, musamman a ranekun da ba a 
karatun dare, su yi ta wasa har zuwa lokacin sallar Isha’i, 
sannan kowa ya watse. A ranar Alhamis da Juma’a yara kan 
уі wasa har da safe saboda ba ranekun karatu ne ba. 

Yawancin wasannin yara maza suna yin su ne da 
wakoki. Daga cikin wasannin yara wadanda suka shahara 
akwai: 


Wasan Darjin da Jini 

A wajen gudanar da wannan wasa, yara sukan taru a 
dandalin wasansu sannan su rika hannuwansu su kuma yi 
da’ira, bayan haka sai su rika rera waka da tafi, daga cikinsu 
wani na ba da waka, saura na amsawa idan an kai Karshen 
wakar wato diya biyu na karshe”! sai kowa ya yi shuru, ko 
kuma а се, “Babu.” Idan wani ya Кагба ya ce darjin. Sai a bi 
shi da duka har sai ya kai wani wuri da aka shirya don sha. Da 
ya kai wurin sai a dawo a Kyale shi a ci gaba da wasan. Idan 
ko kowa ya yi shuru ko duk aka ce “babu” sai a sake komawa 
farkon wakar. Wakar kuwa ita ce: 


Jaroga “Y/Amshi 
Daryjin da jina darjin 
Rago da jini darjin 
Akuya da jini darjin 
Shanu da jini darjin 
Doki da jini darjin 
Zabo da jini darjin 
Kaza da jini darjin 
Icce da jini babu 
Dutse da jini babu 


Wasan ‘Yarbafillata 


23A wannan lokaci kuwa wadannan wasanni da suke yi Karfinsu na raguwa 
saboda idon yara ya bude da harkokin zamani, kuma suna zuwa makarantar 
boko da safe kowace rana sai Lahadi. 


231 Wato wurin da za a ambaci wasu abubuwa da ba su da jini. 


ر $$ 


Wannan wasa yara maza пе suke yin sa. Za su yi da’ira, 
wani ya dinga ba da waka, saura na amshi. Ga matanin 
wakar kamar haka: 


Jagora “Y/Amshi 
“Yar Bafillata Dorina 
An aiko ni sayen nono Dorina 
Da na uban wani ne Dorina 
Da na sha babbata Dorina 
Da na sha zazzaga Dorina 
A ciro kirin gida cas-cas Dorina 


Sauran wasannin yara “yan maza sun hada da langa da 
odiyo-odiyo da kir wa уа buge Ка da kubeni da Kwargo da dan 
duma-dumi da bambejiga da “yar kujera-kujera da “yar rijiyar 
nana da a sha ruwan tsunsaye da sha burburwa da birin-bira 
kille da oririya da wawagina da “yan marna da daddalicci da 
kokawa da kwado da sauransu. 


Wasan Kwalle 

Wasan kwalle, shi ma wasa ne na yara maza. A wasan 
yara sukan yi da'ira ne, su kama hannuwansu su rike. To, yaro 
daya zal shiga a cikin da'irar ya dinga ba da waka ana 
karawa. А lokacin kuma zai dafa hannuwan yara ya sunkuya 
ta yadda kansa zai koma Каза, kafafuwansa а sama. Idn ya 
sauka sai wani ya shiga. Wakar ita ce: 


Jagora “Y/Amshi 
Kwalle yaro kwalle kwalle 
Kwalallajin kwalleji kwalle 
Gidanmu an iya dori kwalle 
Ko kuje an dora kwalle 
Balle mutum mai lakka kwalle 
Kwalle yaro kwalle kwalle 


— E 


Wasan Kwalle 


7.4.2 Wasannin Yara Mata 

Kamar yadda wasanni suka shahara a tsakanin yara 
maza haka ma “yan mata ba а bar su а baya ba. Daga cikin 
wasannin “yan mata akwal: 


Wasan “Yar Tsohuwa 

“Yan mata suna yin wannan wasa пе а lokacin da suka je gulbi 
dibar ruwa.”” Sukan gina rame cikin rairai daidai kamun Kirji 
na yarinya, sai wata yarinya ta shiga ciki a rufe a daddale. 
Sannan sauran yara mata su koma gefe guda suna rera waka 
ita ko sai ta yi KoKarin fitowa, idan ta fito duk wadda ta kama 
ita се za ta shiga ramen. Wakar ita се: 

‘Yan Mata : ‘Yar tsohuwa fito daga rame, 
: In kin Kiya gara ta ciki. 


Wasan Namailaye 


232 Wato a lokacin ruwan famfo bai yalwata a garin Gusau ba. 


— З 1 mmm 


A wannan wasa, “yan mata suna kokari ne su nuna amfani da 
muhimmancin jigida da cinko, musamman a duniyar da 
lokacin da ake yi wa wadda ba ta da su dariya, ana yi mata 
gori. Wakar da ake rerawa a lokacin gudanar da wannan wasa, 
ita ce: 


Gindin Waka : Iye ra’ayo namailaye, 
: Namailaye namailaye. 


Jagora : Mai jigida tana homa, 
: Maras jigida tana homa, 
: Don jigida mu sai tamu mu rataya, 
“Y/Amshi : Namailaye namailaye. 


Jagora : Ga wata tai aron cinko ya Басе, 
: Tanai muna kukan tsiya, 
“Y/Amshi : Namailaye namailaye. 


Jagora : Don cinko ki sai naki ki rataya, 
“Y/Amshi : Namailaye namailaye. 
Wasan Dantaralle”” 
A wasan dantaralle “yan mata suna taruwa a dandali na 
wasansu, su yi da’ira, su tsaya daidai wa daida, sai su rika rera 
waka kamar haka : 


Gindin Waka : ‘Dantaralle dantaralle, 
: Dantaralle mai duniya da zamani. 


Jagora : Ban zuwa Abidjan ban zuwa Chana, 
: Tun da garin rogo ka maganin yunwa, 
“Y/Amshi : Dantaralle dantaralle, 
: Dantaralle mai duniya da zamani. 


Jagora : Inna bar ni in tai makaranta wuri na albarka, 
: Na ji labarin malaminsu dan albarka, 
“Y/Amshi : ‘Dantaralle dantaralle, 


233 TDantaralle, wani nau’i ne na yadi wanda mata suka yi yayi nasa а wani 
zango na rayuwa. A lokacin yana da tsada ba duka mata ke iya daura shi ba. 
Ga alama, wannan пе ya sa ‘yanmata suka wake shi, suna wasa da tabi suna 
rawa. 


_——{ i ——————————————— 


: Dantaralle mai duniya da zamani. 


Jagora : Ya karantar da diyan Sarki da Galadima, 
“Y/Amshi : Dantaralle dantaralle, 


: Dantaralle mai duniya da zamani. 


Jagora : Soja wuta soja rawa na gwamna harsashe, 
“Y/Amshi : Dantaralle dantaralle, 
: Dantaralle mai duniya da zamani. 


Jagora : Wa innahu, wa inna-alaina wakana linsanu, 
“Y/Amshi : Dantaralle dantaralle, 


: Dantaralle mai duniya da zamani. 


Jagora : Yara kunji karatu na dantarallela, 
: Dantaralle mai duniya da zamani, 
“Y/Amshi : Dantaralle dantaralle, 


: Dantaralle mai duniya da zamani. 


Jagora : Zamanin ciccicif zamanin yunwa, 
: Sai a sai da budurwa a sai tiyar dawa, 
“Y/Amshi : Dantaralle dantaralle, 


: Dantaralle mai duniya da zamani. 


Jagora : Kwano goma-goma sha uku, 
“Y/Amshi : Dantaralle dantaralle, 
: Dantaralle mai duniya da zamani. 


Jagora : Ban ci ban sha ba, ina bidar kwabon naira, 
“Y/Amshi : Dantaralle dantaralle, 


: Dantaralle mai duniya da zamani. 


Jagora : Inna in nai aure ki sai gadon bono, 
: Kada ki sai na katako abin gashin nama, 
“Y/Amshi : Dantaralle dantaralle, 
: Dantaralle mai duniya da zamani. 


Jagora : Kyan uba ya sai ma danai mota, 


: Kada ya sai mai jaki abin zuwa daji, 
“Y/Amshi : Dantaralle dantaralle, 


4 O 


: Dantaralle mai дишуа да zamani. 


Gindin Waka : Dantaralle dantaralle, 
: Dantaralle mai duniya da zamani. 


Bayan wannan wasan akwai kuma wasan “Аууе 
nanaye” wanda yake “yan matan yanzu na yin sa ko da yaushe, 
wakar wannan wasa ita ce: 


Gindin Waka : Ayye nanaye, 
: Ayye riraye nanaye sharmandi. 


Jagora : Samarin yanzu, 

: Silma ta hana masu wando, 

: Silma ta hana masu riga, 

: Silma ta hana masu auren “yan mata, 
“Y/Amshi : Ayye nanaye, 

: Ayye riraye nanaye sharmandi. 
Jagora : Gari da masoya, 
: Ta ce wai ubanta take so, 
: Don Allah ku bar ta ta aura, 
“Y/Amshi : Ayye nanaye, 

: Ayye riraye nanaye sharmandi. 


Jagora : In ta haihu danta Kanenta, 
: In ta haihu tai mashi riga, 
“Y/Amshi : Ayye nanaye, 
: Ayye riraye nanaye sharmandi. 


Jagora : In ta haihu ta sai mashi wando, 
: In ta haihu ta sai mashi takalmin tsara, 
“Y/Amshi : Ayye nanaye, 
: Ayye riraye nanaye sharmandi. 


Jagora : Abukki- abukki, 
: Don Allah ki zo mu yi wasa, 
: Ko ko ba ki yin wasan nan, nanaye, 
“Y/Amshi : Ayye nanaye, 
: Ayye riraye nanaye sharmandi. 


4 rj 


Jagora : Dan hilinga Ба пап пе ba, 
: Hilin kasuwa an nawa, 
“Y/Amshi : Ayye nanaye, 
: Аууе riraye nanaye sharmandi. 


Jagora : In share shi twal-twal, 
: ш kawo siminti in sa, 
“Y/Amshi : Ayye nanaye, 
: Аууе riraye nanaye sharmandi. 


Jagora : Take sannu take sannu take sannu, 
: Take sannu dan babanena, 
: Ko ka fadi ba ka karewa sai tsara, 
“Y/Amshi : Ayye nanaye, 
: Ayye riraye nanaye sharmandi. 


Wasan Gyallare”*4 

Haka kuma daga cikin wake-waken gada da “yan mata suke 
rerawa a Gusau akwai wakar gyallare wadda suka shirya a 
lokacin da aka yi wata yunwa a kasar Hausa har ta shigo 
Gusau. “Yan mata sukan yi da’ira, su saki hannuwa, su dinga 
rera wannan waka, suna karbawa kuma kowace yarinya tana 
fadin abin da ta sani game da yunwar: 


Gindin Waka : Alo ma gyallare 
Jagora : Gyallare yunwa ce da ta ci kan kare, 
: Ke ta makoda, 


*Y/Amshi : Alo ma gyallare. 


Jagora : Gyallare ta ci kare ta ci kan kare, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 


Jagora : Yunwa na ‘Yantumaki na yankan Kanna, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 


234 Gyallare wata shahararriyar yunwa ce wadda aka yi a zamanin Sarkin Katsinan 
Gusau, Muhammadu Murtala (1900-1916). Ana jin yunwar ta faro ne daga 
“Yantumaki ta Katsina, daga nan ta watsu zuwa ko’ina har Gusau. Mutane da yawa 
sun rasa rayukansu. Sai ‘yan mata a Gusau suka wake yunwar da halayenta. 


—————- тт) ——————————— 


Jagora : Ba ni zuwa “Yantumaki, 
: In ga abin tausai, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 


Jagora : Uwa da diya na fada saboda kunun dussa, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 


Jagora : Mai son garar jiki shi tai gun Indo, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 


Jagora : Duk mai son girkowa shi tai gun Dije, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 


Jagora : Kyawon buga munduwa ga Dije diyar Makau, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 
Jagora : Bakin turmi sha kwakkwaniya giwa Dije , 
: Ta Umaru dan Jatau, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 


Јарога : Mai mundaye da rambuwa sai a bi Dije, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 

Jagora : Mundayenta kafadarta ka daukarsu, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 


Jagora : Don sababi don fada a tai Kofar yamma, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 


Jagora : Inda Hendu akwai Hari, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 


Jagora : Shin wace, ‘yag gidan ашап Hari, 
“Y/Amshi : Alo ma gyallare. 


Jagora: Gyallare ta kori mai gida da туай nai, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Gyallare ta sa maza gudu ba su shirya ba, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: A shimfida luru, a kwanta luru, 


— ——— vj 


: Salindo “yar lele, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: A mai da ruwa rijiya ba banna ne ba, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Inji kakan Littagu, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Tai wani shegen kitso kamar gemen gyare, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Ba don kunyar Tukur ba da an kwance shi, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 
Jagora: Hanne ban maki zambo ba, 
: Hanne ni kiw wa Zambo, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: To, in kin mani gida, 
: Ni fage ni ka ramawa, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Zaman ko ba a dafa ni, 
: Ва а сїп namana, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Ko waz zaka duniya, 
: ш ya kwan bakwai, 
: A yanka mashi rago, 
: Ga wata an yanka, 
: Malmala an ce Hanne, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Hakikan Ко da tuwon uwatta tat tukai, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: In karya ni kai a tai gun malamai, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Ta ci kare ta ci kan kare ke ta makoda, 


— 980} 


“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Baki mamulo-mamulo, 
: Ba hakora ta makoda, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Dibi Kafafunta sai ka ce turken jakki, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Akwai kyawo gun Hanne, 
: Babu tufan sawa, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Galadima Mamudu tsiya tai mashi zanne, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Ta tare mai daki nai, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Ta daure shi ta hana mashi motsawa, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Akwai meran duniya ga Boya ta ‘Yar “inna, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: In sarki yaw wuce tana mere mai baki, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: In alkali yaw wuce tana ja mai baki, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Bakin turmi sha kwakwaniya giwa Dije, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Cediya ba ki Kaya ta Dada goyon Daddo, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: In kyawo gare ka sai ka bi Korau, 


“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 
Jagora: Ga kyau ga tagomashi sai a bi Korau, 


4 E $$ 


“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Tai doro ta zuke garin kallon nonna, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 

Jagora: Kafadu sun zuke wurin daukar mamma, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Narkoko ta narkado kanwar Bako, 
“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 


Jagora: Ba ki da kyawo ki yanke wa mai kyawo kanna, 

“Y/Amshi: Alo ma gyallare. 

Wasannin “yan maza da “yan mata, yawancinsu, duk sai an 
gama da waka da rawa da tabi, musamman ma yara mata za 
ka ga dukkan wasanninsu raye-raye ne da wake-wake kuma 
suna yi suna taba hannuwa. Bayan haka, “yan mata duk wani 
dan lokaci kadan sukan fito da wata waka sabuwa tare da 
kuma launin wasanta (Hirar da S.I.G. da M.Y.M., Gusau, 
1978). 


7.4.3 Wasan Wauwo 
Ana уш wannan wasa na wauwo пе а lokacin kamun shara 
wato daren tara ga watan Muharram na kowace shekara, wato 
daren cika-ciki. Idan an wayi gari 10 ga watan Muharram sai 
a yi kamun shara. Yadda ake yin wannan wasa shi ne: 

Yara maza za su fita zuwa wajen gari har zuwa kusa da gulbi 
saboda gulbin Gusau ba shi da nisa kwarai da gari. Za su tafi 
ne kuma unguwa-unguwa, kowadanne “yan unguwa za su 
daura bunu wato haki a wani dogon kare ko sanda kuma su 
rika ashana. Da an isa bakin daji sai kowa ya kunna wuta a 
hakin da ya zo da shi ya dinga guda yana waka, idan ya hadu 
da wani yaro wanda ba dan unguwarsu ne ba sai ya cinna masa 
wutar ta kona shi. Shi kuma da ya ga haka sai ya yi kokarin 
kare kansa da nasa karan. Haka za ka ga wajen gari ya haskake 
da wutar. Idan an gaji ko kuma dare ya yi kwarai sai kowa ya 
koma gidansu. 

Wakar da ake rerawa ita ce: 


Wauwo Wauwo, 
Wutar kara mai radadi mai zafi. 


C‏ ا 


Wutar kara mai yaji. 


Ana cikin haka sai wani hali ya shiga cikin wasan ya canza ta 
daga yadda ake yin ta, ta koma yake-yake da fadace-fadace 
tsakanin unguwa da unguwa. Kowadanne “yan unguwa sai su 
tafi da makaman yaki kamar adda da mashi da kibiya da wuka 
da sauransu maimakon wutar kara da aka saba zuwa da ita. 
Don haka ne sai hukuma ta hana domin gudun barna. Amma 
har yanzu yara na Kuwar-wauwo sai dai ba a hasa wuta. 

7.5 Tashe a Gusau 

Tashe, dadaddiyar al'ada ce wadda ake yin ta a cikin watan 
azumi wato Ramalana. Ana farawa ne idan watan azumi ya 
kwana goma. Yara maza da mata sukan yi yawo kwararo- 
kwararo, lungu-lungu, suna wasan tashe, kowadanne da nasu 
irin tashe. Abin da tashe ya Kunsa a can da shi ne yara па yin 
kama mai ban dariya, su rika yawo gida-gida suna waka da 
rawa ana ba su dawa ko kada wato auduga ko gero, wasu ma 
ana ba su har kwabo, su kuma su rika adana wadannan 
kayayyaki har zuwa lokacin da aka gama tashe sai su raba. 


7.5.1 Tashen Yara Maza 
Yara maza suna yin tashe nasu iri-iri, masu ba da sha’awa da 
dariya. Daga cikinsu akwai: 


Tashen Daudu mai Magani 

A wannan tashen, samari ne za su sa wani daga cikinsu ya yi 
shiga irin ta boka, sannan su samu wasu kayayayki su tafi da 
su kamar auduga da alli da sungumi da kan dawo””” da kuma 
bula, sai su rika shiga gida-gida, Daudu mai тараш na rera 
waka saura suna amsawa. Ga wakar kamar haka: 

Gindin Waka : Kana da magani, 
: Allah ya ba Ка тараш ba Karya ba. 


Daudu : Kun ga maganin Kato gona, (kalme) 
“Y/Amshi : Kana da magani, 


: Allah ya ba ka magani ba Karya ba. 


Daudu : Kun ga maganin ribidin kura, (sungum1) 


235 Wato fura wadda ba a dama ba 


— CS e 


“Y/Amshi : Kana da magani, 
: Allah ya ba ka тараш ba Karya ba. 


Daudu : Ku taimake ni ta cije ni. 
“Y/Amshi : Kana da magani, 
: Allah ya ba ka тараш ba Karya ba. 
Daudu : Ku taimake ni ta cinye ni, 
“Y/Amshi : Ta san ka Daudu ba ta yi та komi. 


Daudu : Kun ga maganin kukan yaro, (bulala) 


: Kun ga maganin yunwawer safe, (fura) 
“Y/Amshi : Kana da magani, 


: Allah ya ba Ка тарап! ba Karya ba. 


Tashen Danda Dokin Kara 

Siffar tashen danda dokin Кага, ita ce, za a sami kara a yi siffar 
doki da su a tsakiyar shi a bar fili inda wani zai shiga, sai a yi 
masa kan doki, a sanya masa dukan kayan doki kamar sirdi da 
bargo da linzami da suransu, sannan a rufe dukkansa da bargo. 
Bayan haka sai wani ya shiga cikin hanyar da aka bari a 
tsakiya sai ka ga kamar ya hau doki na sosai ya пКа juya karan 
kamar yadda ake juya doki wajen tafiya da shi, sai su rika 


zuwa gida-gida suna tashe, sannan su rika rera waka suna 
cewa: 


Jagora : Danda dokin kara, 
‘Y/Amshi : Ga danda dokin kara. 


Jagora : Daga dan Sarkin sai mai uwaye, 
“Y/Amshi : Danda dokin kara. 


Jagora : Tun da Sakkwato ya katsikke, 
“Y/Amshi : Ga danda dokin kara. 


Jagora : Belle Bungudu za ya ya zarce, 
“Y/Amshi : Ga danda dokin kara. 


Tashen Dogo Dogori 


A tsarin tashen dogo dogori, akan sami kara ne mai tsawo, 
daga samansa sai a yi masa kai irin na mutum a sa masa hula 


— 1:84} 


da malfa da kuma riga Katuwa wato mai fadi da tsawo. Sannan 
wani ya shiga cikin rigar, ya rika juya karan ta ko'ina daidai 
da yadda masu waka ke rerawa: 


Jagora “Y/Amshi 
Dogo dogori Dogo 
Duka ka yi salla Dogo 
Bai ya iya yin salla Dogo 
Tsawo ya hana yin salla Dogo 
Tashen Malam Maigyara 


Malam Maigyara zai sanya raggan riga wato tsumman riga da 
raggaduda??” rakacam, sannan sauran yara su rika goruna 
wadanda aka zuba tsakkuwa a ciki, sai su rika karkadawa, 
yana kacau-kacau. Sai Malam Maigyara ya rika sa 
raggaduddan yana share gida yana dan hadawa da sassaka, 
yana kuma rera waka sauran yara na amsawa, Wakar ita ce: 


Jagora: Salamu Alaikum, 
“Y/Amshi: Maraba Malam Maigyara. 


Jagora: Ga mai gyara gida na Malam ya danno, 
“Y/Amshi: Maraba Malam Maigyara. 


Jagora: Arankaci gora na Nana mai shirgin kaya, 
“Y/Amshi: Maraba Malam Maigyara. 


Jagora: Shekara ta kawo mu inji Malam Maigyara, 
“Y/Amshi: Maraba Malam Maigyara. 


Jagora: Ga mai gyaran gida na Malam ya danno, 
“Y/Amshi: Maraba Malam Maigyara. 


Jagora: Ku dauke turmin nan a kai shi ceniya, 
“Y/Amshi: Maraba Malam Maigyara. 


Jagora: Ku dauke Kwaryar nan a aza ta nanniya, 


236 Wato tsumma. 


— wj 


“Y/Amshi: Maraba Malam Maigyara. 


Jagora: A share gida kwal-kwal in ji Malam Maigyara, 
“Y/Amshi: Maraba Malam Maigyara. 


Jagora: Yarana kai ku rankaci gora na Nana mai shirgin kaya, 
“Y/Amshi: Maraba Malam Maigyara. 


Jagora: Ga mai gyara gida na Malam уа danno, 
“Y/Amshi: Maraba Malam Maigyara. 


Sauran tashen samari ya hada da Ka yi-rawa-kai-Malam-ka 
yi-rawa da Zonai-Zonai da Na-ci-na-gaza-tashi da sauransu da 
yawa. 


7.5.2 Tashen “Yanmata 

Daga cikin tashen da “yanmata suke yi akwai tashen matar 
Nakaro. Sifarsa ita ce, yara mata biyu ne suke yin sa, za su sa 
kaya daban-daban guda sai ta samu rigar maza da hula da 
malfa da takalmi ta sa, sannan kuma ta rika sanda tana 
dogarawa, ita ce ake ce wa Nakaro. Yarinya guda ta bar 
tufafinta wato matar Nakaro, sai su rika zuwa gida-gida suna 
wannan waka: 


Nakaro: Asalamu alaikum mai gidanga, 
: Munai maka sallama tashe, 
Matar МаКаго: Ni na gaishe ka Nakaro da shawarar tashe. 


МаКаго: Ке ar samna jiya kin yi daren tuwo, 
: Shekaran jiya kin yi daren tuwo, 
: Ni па rabshe ki matar Nakaro ba shawarar tashe, 
Matar Nakar: Na bi ka Allah na bi ka Karo, 
: Ba shawarar tashe. 


Nakaro: Ga zangu ki sai lalle domin Nakaro, 
: Ba shawarar tashe, 
: Ga zangu ki sai shuni domin Nakaro, 
: Ba shawarar tashe, 
: Ga zangu ki sai goro domin Nakaro, 


— wj 


: Ва shawara tashe, 

Matar Nakaro: Na rena duhun haki, 
: Tunda na shiga bai boye ni ba. 
: Na rena girman zakara, 
: Tunda bai goye ni ba, 
: Na rena girman rama, 
: Tunda na hauta ta kalle da ni, 

Nakaro: Ni ba ni bikon mata da ciki ba nawa ba. 


Tashen Hasana mai Magani 

Akwai kuma Tashen Hasana mai тараш. Siffar 
wannan tashe ita ce, za a sami wata yarinya daga cikin “yan 
mata masu tashe wadda za ta yi shigar “yar mai ganye, ta samu 
sake-sakin itatuwa da garinsu ta aza bisa faifai sai su rika shiga 
gida-gida tana rera waka sauran “yan mata na amasawa. 
Wakar ita ce: 


Jagora: Kallo na ido uwargida kallo na ido, 
: Ku fito ku yi kallo тараш, 
“Y/Amshi: Dangajere. 


Jagora : Daga Kabi na fito za ni Zamfara dibar magani, 
“Y/Amshi: Dangajere. 


Jagora : In ba ku san ni ba ni ce Hasana mai magani, 
“Y/Amshi: Dangajere. 


Jagora: In ba ki na maigida, 
: Mai gidan ga ba ya ki batunki ba, 
“Y/Amshi: Dangajere. 


Jagora :In ba ki na kishiya gobe warhaka kin kore tsiya, 
“Y/Amshi: Dangajere. 


Jagora: In ba ki na auduga, 
: Gobe war haka kin yi zugu dari, 
“Y/Amshi: Dangajere. 


i $$$‏ ل 


Jagora: Ina ba ki na haihuwa, 
: Gobe war haka kin haihe dari, 
“Y/Amshi: Dangajere. 


Jagora: Kallo na ido uwargida kallo na ido, 
: Ku fito ku yi kallon magani, 
“Y/Amshi: Dangajere. 


Tashen Kai-Gude-Gude 
Tashen Kai-Gude-Gude shi ne wanda ake rera wannan waka 
a lokacin da ake yin sa : 


Jagora : “Y/Amshi 

Kai gude-gude Shiga lafiya 
In an ba mu dai Shiga lafiya 
In ba a ba mu ba Shiga lafiya 
Ke mai dakin nan Shiga lafiya 
In kin ba mu dai Shiga lafiya 
In ba ki da mu ba Shiga lafiya 


Sauran tashen ‘yan mata ya hada da tashen goyo da 
raha da Baran Madi da tashen sha madara da tashen Malam ga 
Kudin Toshi da tashen Mairama da kuma tashen Kishiya. 
Dangane da tashe za mu rufe maganarmu a kansa da wakar 
Tashe ba roko ba. Wakar ita ce: 


Tashe ba roKo ba, 

Yawancin rai yak kai mu, 
Daga bana sai badi war haka, 
Yawancin rai yak kai mu. 


A jumlace, wannan babi ya yi waiwaye ne game da wasu 
muhimman al’adu wadanda ake aiwatarwa a garin Gusau. 
Abubuwan da aka tattauna a babin sun hada da wasu halaye 
da dabi’un Gusawa da bayani kan bikin аше da bikin zanen 
suna da bikin salla Karama da bikin salla babba da wasannin 
yara maza da wasannin yara mata da wasan wauwo da tashen 
yara maza da kuma tashen ‘yan mata. 


— CO 


BABINA TAKWAS 
8.0 SANA’O’I A GUSAU 


Wannan babi zai duba sana’o’in da mutanen Gusau suke 
aiwatarwa wadanda suka shafi gargajiya da kuma wadanda 
suka shafi zamani. 


8.1 Sana’o’in Gargajiya 

Sana’o’in gargajiya su ne sana’o’in da Hausawa suke yi tun 
kafin saduwarsu da bakin al’ummu kamar Larabawa da 
Turawa da sauransu. Hausawa sun tashi tsaye da yin sana’o’in 
gargajiya daban-daban, kuma kowace Каза daga cikin 
Kasashen Hausa akwai sana’o’in da suka fi shahara da su. 
Gusau ta kula ainun tare da ba da himma wajen yin sana’o’in 
gargajiya iri-iri. Daga cikin sana’o’in da mutanen Gusau suka 
fi shahara da yin su akwai: 


Noma 
Saka 
Rini 
Kira 
Jima 
Aski 
Dukanci 
Kida 
Kiwo 
Sassaka 
Gini 


Za mu ba da takaitaccen bayanin yadda ake уш wasu daga 
cikin wadannan sana’o’i kamar haka: 


8.1.1 Noma 

Hausawa sukan yi wa wannan sana’a kirari da “Noma tsohon 
ciniki, kowa ya zo duniya kai ya tarar” da kuma “Noma tushen 
arziki” da “Noma yanke talauci” da sauransu. 

Noma shi ne shuka wani abu ya fito, sannan a dinga bi ana 
tayar masa da kasa, ana cire masa hakukuwa da sauran ciyaye 


— —— CO e 


da za su iya hana shi girma. Daga nan, za a sa wa shukar taki?” 


atara mata kasa domin taji dadin bajewa, ta yi kyau. A lokacin 
da shukar ta nuna sai kuma a cire ta ko a girbe don amfanin 
jama'a (Alhassan da wasu, 1982: ). Kafin mutane su san 
noma, sukan bi daji ne suna cin “ya yan itatuwa da farautar 
namun daji, saboda haka ba zaune suke wuri guda daya ba 
suna zaunawa inda abinci yake idan ya kare, su koma wani 
wuri. 

Suna cikin haka ne Allah ya ba su dabarar noma, suka san 
һапуаг da za su shuka wani abu, ya fito sannan su nome shi, 
su tsunke haki daga gare shi da hannunsa saboda wannan 
lokaci ba a san wani abu kayan aikin noma ba. 

Zamani na kara ci gaba mutane na kara fahimtar abubuwa, da 
haka ne suka san zama wuri guda, su yi shuka, su nome ta da 
kayan noma da suka shirya, su saka taki don ta kara 
kyau,sannan su girbe ta, su sami abinci. Daga nan kuma suka 
san sana‘o’i kamar saka da Kira da kwabar yumbu na gina 
tukwane da sassaka da sauran sana’o’i suka bar fita farauta sai 
da kaka, da damana ko sai su shiga aikin gona wato noma.” 
Manoma su ne masu aikin noma”, manomi mutum guda ke 
nan. Manoma sun kasu kashi uku: 


- Manoman abinci: Su ne masu noma abubuwa da dama don 
su ci kawai ba tare da sun sayar ba; 

- Manoman sana’a: Su ne masu noma abubuwa iri-iri don su 
sayar wa jama’a; 

- Manoman da suka hada biyun: Su ne masu noma wasu 
abubuwa kamar gero da dawa da shinkafa don su ci, sannan 
su noma wasu abubuwan kamar gyada da auduga don su 
sayar. 


237 Taki shi ne shara ta dabbobi da ta juji. Kashin dabbobi da sharer juji ake diba 
ake kaiwa gona don shuka ta yi saurin girma. Wannan shi ne takin gargajiya. Daga 
nan aka sami takin zamani da ake shiryawa don saka wa shuke-shuke. 

238 Saboda haka, idan an duba asalin sana’o’in gargajiya sai a ga daga noma пе, 
suka tsiro domin sai mutum ya fara noma, sannan zai bar yawo, ya zauna wuri 
daya. In ko ba a zauna wuri guda ba, ba za a iya yin sana’o’i ba. Kuma потап ya 
taimaka wajen cim ma dabaru na aiwatar da wasu sana’o’i kamar saka da jima da 
dukanci da sauransu. 


239 Daga cikin kayan gona da аке nomawa, akwai gero da dawa da wake da masara 
da shinkafa da gyada da gujiya wato Kwaruru da auduga da dankali da rogo da 


gwaza da makani da rizga da —1 | a0) 


Daga cikin kayan aikin пота akwai sungumi da hauya wato 
fartanya da garma da masassabi?“? da lauje””' da gatari”” da 
sauransu. 

Da farko manoma za su nemi kayan aiki kafin ruwa ya fadi, 
da an ce an yi ruwan tofon geza, sa'annan za su tafi 
gonakansu, su sassabe tsirrai da suka fito, su toye, su baje 
tokar don taki, kuma su kara kai mata taki suna zubawa jefi- 
jefi a cikin gonar. Da an sake yin ruwa shi ke nan sai a yi 
shuka. 

Idan shukar ta fito sai а fara noman huri”” don a cire mata 
haki, a kuma rage gindin shuka, a bar ta kwara biyu ko uku. 
Idan ta kai misalin gaban doki sai a yi maimai,a tula kasa a 
gindin shuka kamar dawa ko gero don ta saki sayyu, ta ji дай 
ta Kara yin kyau. 

Daga nan sai ta fara yin makururuciya ta soma yin Kunshi sai 
a yi sassarya a Kara tula kasa a gindin shuka, maganin iskar 
kaka idan dawa ce. Idan ta gama Kunshi sai ta fitar da kai ta yi 
bununi, bayan ruwa ya wanke bununin, sai ta fara ido har 
zuwa lokacin da za ta nuna, sa’anan sai a girbe da masassabi, 
sannan a tsiba ta jene-jene ko sankace-sankace. 

Bayan haka sai a yanke kawunan da lauje, sai kuma a yi 
Kyala** wato a debe karmami na tare da karan dawar ko 
zangarkun dawar, sai a daure dame-dame a dauka апа kaiwa, 
ana kimshewa cikin rufewa.*** Daga baya ana diba kadan- 
kadan ana sussukawa, ana yin abinci. 249 


8.1.2Saka 


240 Wato kwashe da magirbi. 

241 Wato kududduri. 

242 Wato kurada. 

243 Wato noman farko. 

244 Wato ‘salba’ ko ‘cire’ 

245 Wato rumbu. 

246 Sana’ar noma tana da irin nata tsari na shugabanci. Sarkin noma, shi ne 
jagaban dukkan manoma a kowane gari. A Gusau a yau, Sarkin Noma, shi ne 
Alhaji Hassan dan Sarkin Noma Muhammadu Kwazo wanda ya gaji Sarkin 
Noman Gusau Dawa da ya yi shekaru hamsin (50) yana wobuwar noma. 


— ovj 


Saka, sana’a ce babba mai muhimmin taimako ga bil’adama 
kuma, ta hanyar saka ne mutum ya sami sutura, ya daina 
amfani da ganye ko bawon itace. 

Saka ita ce wadda ake jera zaruruwa bisa jakin saka,”” sannan 
a zuzzura su cikin matsefi. Da farkon farawa abin da masaki 
yake nema shi ne zare wanda mata ne suke yin sa daga auduga, 
auduga kuma manoma suke noma ta. 


247 


Yadda ake yin Zare 

Da zaran auduga ta zo hannun mata, za su hade ta, su raba ta 
da gurya, daga nan su yi suttu, su sabe ta a masabi tare da 
kangaluwa.*** Idan ta sabu ta zama sabi sosai, sai а nemi 
mazura а kade sabin nan duka ya zama zare.” Bayan haka za 
a tare zaren nan, a sulunce shi. Yanzu ba abin da ya rage sai 
saka. 


Rabe-Raben Masaka 

(a) Masaka Maza: Masaka maza su ne masakan fari da saki da 
dan lele da bakurde da keke da dan kashe da tallabanni da mai 
tambari da sawaye da dan madukare da dan isai da sauransu. 


(b) Masaka Mata: Masaka mata kuma, su ne masakan gwado 
ko luru ko majayi ko sakakke da sauransu. 


Kayan Aikin Saka 

Da farko kayan aikin sakar mata, su ne shikashikai””” na itace 
da dan jifa da akwasa da gwangwala da dan kore, sannan da 
igiya ta daura itace. 

Sai kuma kayan aikin sakar maza, su пе Koshiya da kunkuru 
da allera da matsefi. Bayan haka akwai boya,”' wurin da igiya 
ta hadu da ita daga sama kuwa ake kira mararrafi, tsakanin 
тагагтаћ da tsakarkara ga marufi. Daga tsakarkara kuma sai 
allera da matsefi, sai kalai sai kuma akwasa, tsakanin takara 
akwai dan takalla inda ake nade ѕаќаќер zani, а hannun dama 
sai bida, sannan kai-ka-zo wato malalabi. 


247 Wato itacen saka. 

248 Wato ‘makallaciya’. 

249 DunKulen nan na mazari ake kira tangori. 

250 Wato dirkokin itace masu gwafa. 

251 Wato dogon itace wanda yake a bayan masaki. 


و — 


Mata ba su saka ta takawa da kafa, sakar su kuma tafi ta maza 
fadi, sai dai ta maza ta fi tasu tsayi. 

Mafi yawan masaka maza sun yi gadon saka ne, amma sakar 
mata ta kowa ce, wato kowace mace na iya yi maganin zaman 
banza a gidanta. 

Da yawan a kan yi saka da fari, amma idan ana son wata kala, 
ana kai zaren а rino kalar da ake so а zo a saka abin da ake so 
kamar baki ko bulu ko ja. 


Yadda ake yin Saka 

Masaki zai zuzzura zare cikin allera da matsefinsa, ya 
daddaura, ya kukkula, ya aza bisa jakin saka,”” sannan ya 
zarga a kunkuru, ya ja da rata kadan don zaren ya yi tsauri a ji 
dadin buda shi da matakai, a kuma harhada shi da zare wanda 
aka nannada а kwarkwaro, sannan ya sa a koshiya,”“ daga nan 
ya daura matakai.”°> Idan aka taka matakan, sai allera ta bude, 
a jefa Koshiya, a buga da matsefi, don уа dankwafe zaren wato 
ya danne shi ya matsu. Sai a koma da jifa a sake bugawa. Haka 
za a yi har a saka abin da ake son saKawa, ko fari ko zabo ko 
bakin biri ko bakin dashi da sauransu. 

Bayan masaki ya gama saka, aikinsa ya Kare, sai a kai wa 
madinki ya saya; shi ko ya dinka irin tufafin da ake so. 
Manyan masaku da suka fi shahara da saka kayayyaki farare 
a garin Gusau su ne: 


2 


Masakar Mani 
MasaKkar Dalgu 
Masakar Maikura 


Masakun da suka fi saka kayayyaki bakake na garin Gusau 
sun hada da: 


Makasar Nasako 
Masakar Dumfama 


252 Wato zare da ak уі wadari da shi, aka jera shi yadda ake buKata saka ta fita. 
253 Wato itacen saka. 

254 Wato itacen da yake sa kwarkwaro ya dinga juyawa. 

255 Wato ‘yan sanduna wadanda suke dauke da allera. 


— ( CS 


Masakar Mai'unguwa”?. 


8.1.3Rini 

Rini shi ne tura wani abu kamar zane ko taguwa ko riga ya 
koma wata kala, kamar shudi ko baki da sauransu. Marina su 
ne masu aikin rini, idan ап ce marini mutum guda daya Ке nan. 
Abubuwan da marina suke amfani da su wajen rini sun hada 
da baba da zarta. Daga baya kuma marina suka dawo suna 
amfani da shuni, dan gwaggo wato shuni na katare da farar 
dawa. 

Wasu daga cikin kayayyakin da marina suke rinawa su ne 
zannuwa da riguna da taguwoyi da fuluna da dukan abin da 
mutane suke son a rina masu in dai na auduga ne, su biya ladar 
rinin. 

Idan marini yana son ya yi amfani da baba wajen rini, shi zai 
tafi kasuwa ya sawo shi sai fa in ya zama ya noma shi da 
kansa. Ana noma baba kamar yadda ake noma kowace shuka, 
wato akan shuka baba” ne in ya tsiro a yi masa noma sosai 
har ya girma Kwarai. Lokacin da ganyen baba ya isa amfani 
sai mai gona ya yanke shi da lauje ko wuka ya tule shi wuri 
daya, ya daure shi dame-dame, ya kai kasuwa ya sayar, ko a 
zo wurinsa a saya, ko ya gyara don rini. 

Bayan marina sun sayi baba sai su kai gida, su datsa shi guntu- 
guntu, sannan su tula shi a zaure ko a wani daki inda ba za a 
taba shi ba, su yayyafa masa ruwa, su damfare shi har ya nuku 
ya rika yin wari. 

Daga nan sai su je su wanke karofinsu wato su kwalfe 
dagwalon da aka yi amfani da shi da, su sanya ruwa mai kyau 
wanda ba ya da wani gauraye a cikinsa, sai a zuba toka ciki, a 
kawo пиКаККеп baban nan da katsi a zuba a сїйїп karofin ko 
tukunyar baba. Sai a bar shi sai bayan kwana uku, mai karofin 
ya zo ya tuka don ya hautsina ya garwaya sosai, sai a bari sai 
bayan kwana bakwai ko goma, sannan sai ya sa hannu ya fara 
rini. 

A Gusau mutane da dama sun tashi tsaye da yin sana‘ar rini 
saboda haka ne ma aka samu marinu da dama wadanda ake 


256 Amma duk da haka, wannan masaka ta Mai’unguwa tana saka kalubba da 
gwadunna da kuma luruna. 

257 Da ganyen baba ake yin rini, ‘ya’yan nasa kuwa akan aje su ne sai damina 
ta dawo a shuka. 


— f yj 


rini а cikinsu har zuwa wannan 1оКас1 da kuma wadanda aka 

bar amfani da su. 

Wadanan su ne marinun da ke cikin Gusau wadanda aka yi 

rini a cikinsu: 

-Marinar tsakar gari wato marinar Abdun Hanne wanda ya 

fi shahara da rini a cikinta shine Umaru Dango. 

-Marinar Baicinkako wato Marinar Talikkai. Talikkai shi 

ne ya fi shahara da rini a cikinta don haka daga baya ake 

kiran ta da sunansa. 

-Marinar Gwalli kuma Gwalli ne ya shahara da rini a 
cikinta. 


Ga kuma wasu daga cikin marinu wadanda da jimawa suka 
mutu ba a amfani da su: 


Marinar Lilo 
Marinar Atiku 
Marinar Dankwaido 


8.1.4 Kira 

Kira ita ce Kera abubuwa iri-iri kamar kayan doki ko kayan 
noma, kayan yaki misalin sulke da takobi da mashi da 
sauransu. 

Makera su ne masu aikin kira, makeri kuwa mutum daya ke 
пап, таќега kuma ana nufin wurin da ake yin ita Kirar. 
Akwai makeran fari: wadanda suke aiki da wadansu irin 
Karafa kamar farin Karfe da azurfa da tagulla da jan Karfe da 
zaiba da goran ruwa da dalma da gaci da taba. Su ke Kera 
Kananan kaya irin na adon mata kamar zobe da munduwa da 
kayan dawaki da sauransu. 

Kuma akwai таќегап baki, wadanda suke aiki da bakin Karfe 
kawai. Su ke kera kayan noma da na yaki da na farauta da 
na fawa da na aski da sauran sana‘o’1. 

Makera masu Karfi ne ga kuma jimirin zafin wuta, har ba su 
kulawa da ita in suna cikin aikinsu. 

Wannan sana’a tana da sarki wanda yake shi ne shugaban duk 
wani makeri na wannan nahiyar, ana kirn sa Sarkin Makera, 


258 Bakin Karfe shi пе ake yi wa kirari da, “Bakin Karfe bawan mai Kunduttu’. 


———— | vj 


galibi kuma hakimi ko sarkin gari ne yake nada shi. Don haka 
ne kowace kasa Ко gari da nata Sarkin Makera””. 

Makera sukan yi kira da karafa daban-daban, kamar zinariya 
da azurfa da gaci da farin karfe da bakin karfe da jan karfe da 
sanholama da dalma da tagulla da zaiba da sauransu. 

Daga пап kuma sai kayan aikin makera, daga cikinsu akwai 
zuga-zugan da ake hura wuta da su da gawayi da masaba ta 
bugun karfe da hama da muntalaga da hantsaki ko awartaki260 
da uwar makera da sauransu. 

Lokacin kira makeri zai zauna makera, tun da farko zai sa 
gawayi ya lura da zuga-zugi, sai ya saka karfe cikin wuta, idan 
ya yi ја, sai ya fitar da shi ya rika bugawa da masaba bisa uwar 
makera, ya sarrafa Karfen yadda yake so. Tare da taimakawar 
sauran kayan aikinsa, zai kera dukan abin da yake son Kerawa 
kamar garma ko fartanya da makamanansu. Idan makerar 
bakin karfe ce ana amfani da wadannan kaya domin kera 
kayan kawar mata wato azurfa ko tasa ko zinariya ko tagulla 
ko dalma. 

Sana’ar Kira ta zauna da gindinta sosai a Gusau saboda an sami 
mutane da dama da suke yin wannan sana’a. Маќегап farfaru 
wadanda aka sani kuma shahararru ne, su ne: 


Makerar Dambaba 
Маќегаг Masha’awo 
Makerar Koshe 

Makerar Bugau 

Маќетаг Ali Sarkin Fada 
Makerar Haido 

da sauransu 


Makeran baki su ne: 


Makerar Masari 
Makerar ‘Danmagaji 
Makerar Kofa 
Makerar Jibo 
Makerar ‘Dangado 


259 А yau, a Gusau, Alhaji Aliyu Gusau shi пе yake rike da Mukamin Sarkin 
Makeran Gusau. 
260 Ana yi masa kirari da, ‘Awartaki таќагаг хай.’ 


(<_< CO 


Makerar Ibrahim Na’indo 
Makerar Maigero 
da sauransu 


8.1.5 Jima 

Jima ita ce kankare gashin fatar bisashe ko namun daji, sannan 
a sa mata тарап a yi ta amfani da ita. 

Majema su ne masu aikin kankarar fata wato masu jimar fata. 
Majemi kuwa mutum daya ke nan. Majema ita ce wuri ko 
gidan da ake aikin kankarar fata. 

Jima romon masu hakuri ce, don haka ma ake yi mata kirari 
da, “Jima romon Jaba, ga kitse ga магі,” wato ga samun kudi 
amma fa sai an daure, an kai zuciya nesa. 

Har ko da yaushe majema na tare da wari da Karni, kuma ba 
majemin da zai iya sa hannunsa cikin abinci mai zafi. Saboda 
rubin nan da ke jeme gashi, yana da lahani a hannuwansu, har 
akaifunsu kan fita ko hannu ya sale, in sun ci abu da zafi. 
Gidan majemi kuwa ko da yaushe yana warin fata, Кита ga 
shi kaca-kaca cike da guntayen fatu a ko‘ina, sai Kudaje ke bi. 
Shi gashin fatu kuwa, ba a maganarsa, don ko’ina ka duba shi 
ne, ga kwatarnin rubi, ga fatu rarrataye an shanya domin su 
sha iska. 

Idan kuwa ka sami majama suna jima, sai ka rike baki, don ko 
za ka ga kowane cikin kirshen tsumma, suna ta kankarar fata. 
Amma idan sun shiga kayan ado sai ka ce ba masu arziki 
kamarsu. Har ma in ba ka san yadda sana’ar take ba sai ka ce 
ba sana’ar da za ka yi sai jima. 

Wasu daga cikin kayan aikin jima su ne kwatarniyar rubi da 
kartaji wato makarkari mai bota biyu, daya daga kowane gefe, 
tsaka kuwa Karfe ne mai kaifi da sauransu. 

Yadda ake jima shi ne idan majemi ya sayo fata daga kasuwa 
ko mahauta, sai ya zo ya shanya ta, ta sha iska kadan, sai ya 
danna ta cikin kwatarniyar ru6i,”°! ya bar ta kwana biyu Ко 
uku. Sannan ya debe fatan nan ya dora ta kan turmi ya zauna 
а kan rabin turmin ya kankare gashin nan sarai da акагкагі.2% 
Bayan haka, ya wanke ta da ruwa mai kyau, ya shanya ta 


261 Abubuwan da ake amfani da su wajen hada ruwan rubi a kwatarniya sun 
Kunshi toka da garin ‘ya’yan bagaruwa da wani irin itace mai yado da KaiKayi 
wanda ake kira doddori a bar su su tsima. 

262 Wato kartaji 


— ( C 


bushe. Daga nan sai уа tafi da ita bisa wani falale, ya take 
rabinta, ya rika jan rabin, don ta mike, sai kuma ya murza ta 
da hannu ta yi taushi da laushi, sannan ya goge ta da dutse, ta 
Кага уш kyau. 

1дап fara majemi yake bukata,sai уа bar ta һаКа пап, Ба tare 
da wani turi ba. Idan kuma yana bukatar turi, sai ya tura. Sai 
ya nemi kayan turi, kamar karan dafi ko gangamu ko dan 
kemba ko kuwa baki ko korino. 

Idan ja yake bukata sai ya tura da karan дай ko jar garura ya 
jika, ya sanya fatar ciki, yana cudawa, har jan ya garwaye ta 
ko'ina ta yi jawur. Idan rawaya yake so ya tura da dankemba 
ko zabiba, idan Кита korino yake so ya tura da garurar algasa 
Ко dusar farin karfe idan baka yake so sai ya tura da tabo ko 
kwaloko.”” 

Da haka majema suke gyara fata sosai, su kai wa badukai su 
yi abin amfani iri-iri. Wani lokaci a kan saya a yi warki da ita, 
galibin warkuna akan yi su da fata baka. 

Fatar da majema suka jeme ana amfani da ita kuma wajen yin 
abubuwa kamar takalma da sirdi da nadin layu da karfuna da 
waga da taiki da sukuna da burgamai da gafukka da kayan 
daki irin su kushin da titimi da matasan kai da sauransu. 
Akwai majema da yawa a Gusau wadanda ake jima cikinsu. 
Daga cikinsu akwai: 

Majemar Jibir 

Majemar Sidi Barau 

Majemar Dan'adi 

Majemar Wawu 

da sauransu 


Bayan zuwan Turawa kasar nan, an samu majemu na zamani, 
masu aiki da kayan da Turawa suka zo da su. Gusau akwai irin 
wannan majema ta zamani wadda ake kira “Gusau Tanning 
Company” wato Gidan Jima na Gusau. 


8.1.6 Dukanci 
Dukanci shi ne dinkin wani abu kamar layu ko takalma ko yin 
wani abu kamar zabira ko alabobi ko gafukka da fatar da 


263 Kwaloko, ita ce tawada wato taddawa wadda ake jika ta da kashin makera 


da bagaruwa da kuma karo. 


4 i —— 


majema suka јете.2% Dukawa su пе masu aikin jima. Badukai 
sukan dinka abubuwa da yawa ta amfani da fata, kamar 
takalma”” da kayan doki ko layu da kambuna da karfuna ko 
zabiru ko gafukka ko tsuttsuki ko allabobi da sauransu. 

Idan za a yi takalma, baduku zai shirya wani itace mai kamar 
Kafa don ciko, sannan ya yanki fata daidai shayin itacen nan, 
sai уа gama da wata fata daidai yadda za a sa malfa*™ ko Kirgi, 
sai ya dinke da zare ko kirtani, kuma ya dinke wajen 
dugadugai, sai ya soke a itacen nan, ya bar fatar ta sha iska 
yadda in an debe itacen nan ba za ta lotsa ba, daga nan sai ya 
zaro itacen. 

Bayan ya zare itacen sai kuma ya tona malaha daga inda aka 
turbude ta don ta yi danshi da taushi kuma ta yi laushi, sai ya 
yi ta bugunta da dan kulki a bisa wani dutse mai fadi don 
Kirgin ya yi taushi. Sannan sai уа yanka ya sanya daga 
KarKashin fatun nan ya dinke, dinkin ciki ko па waje, sai ya 
Kara soka itacen don takalmin ya tashi sosai, wani yakan sa 
kwaf, wani kuwa sai ya bar shi haka nan. 

Badukun layu bai faye amfani da Kirgi ba sai fatar akuya ko ta 
tinkiya. Idan aka kawo masa layu, sai уа yanki fata daidai da 
fadin layar, ya shafe ta da tuwon ruwa mai danko, sai ya kawo 
layr da aka nannade da abawa ya manna ya rufe, sai ya dinke 
hancin da jijiya, shi ke nan laya ta samu. 


8.1.7 Wanzanci 

Sana’ ar wanzanci tana cikin sana’ oin da Hausawa suka fara yi 
tun zamanin kaka da kakanni. Alal hakika ba za a iya fadin 
lokacin da aka fara yin sana’ar wanzanci ba, amma ita sana’a 
се майда Hasauwa jami’an suke da bukata zuwa gare ta. 
Akwai wasu abubuwa da dama wadanda suke in ba da 
wanzanci ba, ba za a iya yin su a rayuwa ta yau da Кийит ba. 


264 Dalilin da ya sa ake tura fata launi-launi wato kala iri-iri don dukawa su yi 
ado da zane a kan abubuwan da suke dinkawa. Wani lokaci sukan dinka kaya 
da fata mai launi, kamar matashin kai ko jaka ko gafukka da sauransu. 


265 Akwai takalma nau’i-nau’i, misali Kwaf-da-wutsiyar-shirwa sai sambatsai 
da bantale da kufutai da sauransu. 
266 Wato Malaha. 


_——{[ 199 $A 


Wanzamai su ne masu yin aski da sauran abubuwan wanzanci. 
Wanzami kuwa shi ne mutum guda daya. Wanzamai sun kasu 
kashi biyu: Wanzamai maza da wanzamai mata. 

Yawancin wanzamai sun yi gadon wanzanci ne daga iyayensu 
ko kakanninsu. Wanzamai mutane ne masu kishi zuwa ga 
sana’arsu, ba su son shisshigi ko karambani da raina wayo da 
wulakanta wannan sana'a. saboda haka ne suke yin 
saddabaru””” don tsare mutuncin sana’arsu. 

Wanzamai suna da nasu tsarin shugabanci kamar kowace 
sana’a. Daga cikinsu akwai Sarkin Aski da Dangaladiman 
Aski da Madawakin Aski da Majidadin aski da Yari na Aski 
da Ajiyan Aski da sauransu. 

Daga cikin kayan ayyukan wanzamai, akwai asake da Kafoni 
da ‘yar Karamar aska mai tsinin kai ta shaushawa da mawashi 
na fata da dan dutse mai sulbi da almakashi. Dukansu 
wanzami zai zuba su cikin zabira ko tankolo ya rataya a kafada 
tare da tasa ta zuba ruwan aski ya makala a zabirar. 

Ayyukan wanzamai tsakanin Hausawa su пе aski da Касіуа2% 
da Kafo da cire beli da fitar da hakin wuya da tsagar 
shaushawa. 

Idan muka dauki yadda ake yin aski za a ga wanzami zai fara 
da zuba ruwa a suma ya shafa sabulu, ya murza don dauda ta 
fita Кита sumar ta yi taushi. Idan ya gama wannan sai ya shafe 
hannunsa a tsumma, sannan ya aske sumar duka, yana gyara 
gira, yana matse annakiya, har ya debe Kazantar fuska duka, 
sai ka ga mutum ya koma fes kamar saurayi. 

Idan za a yi Kafo ne, sai wanzami ya wanke wurin, sai ya aza 
Kafon ya ja, idan ya kumbura, sai ya sa aska mai kaifi ya tsage 
wurin, sai ka ga yana fitar da jini sare-sare kuma baki Kirin. 
Idan kuma kaciya za a yi ne, kamar yadda al’ada ta Hausawa 
take, ana yin kugunu ne daga shekara bakwai har zuwa goma, 
amma іп a da ne har zuwa shekara goma sha biyu. Za a yi rami 


267 Misalin saddabarun da suke yi, akwai lokacin da suke sa kugunun mutum 
ya lalace. Ko kuma idan an yi kugunu ba tare da fada wa sarkinsu ba, zai sa 
kugunun ya cabe, ya ki warkewa, sai an ba shi hakuri. Ko kuma idan akwai 
wanda ya saba yi wa mutum aski, sai ya canza ya kira wani, to idan ya yi 
askin, sai wanzamin na farko ya sa kan mutumin ya yi kureci tare da Kuraje 
ko kuma ya yi ta ruwa wanda ba zai warke ba sai an ba shi hankuri. 


268 Wato kugunu ko kwidu ko salasuwa. 


—————-1/ 00} 


mai dan zurfi, sai a aza yaro а рабап ramin, a sa aska a yanke 
cilli a jefa cikin ramin, sai a wanke da ruwa wanda aka sa 
bagaruwa tare da тараш a cikinsa suka jika. sannan a sa kara 
cikin zare, a daura masa tsakanin golaye da mazakuta, sai a 
sake shi a пКа yi masa magani har ya warke. Idan ya warke 
sai a yl masa wanka a saka masa sabuwar hula da taguwa da 
wando da sabon bante. 

Mutanen Gusau sun tashi tsaye da rike sana’ar wanzanci. 
Wannan sana’a tana da shugaba, haka ma, wanzaman da ke 
cikin Gusau suna da shugabanni. 

Da farko akwai Sarkin Aski guda ne a cikin garin Gusau, daga 
cikin sarakunan Askin da aka yi a Gusau akwai Sarkin Aski 
Maika6au, bayansa kuma sai Sarkin Aski Bube, sannan Sarkin 
Aski Mamman, daga gare shi kuma sai Sarkin Aski Bala. 
Yanzu kuma Alhaji Muhammadu Bello, shi ne yake rike da 
sarautar Sarkin Askin Gusau. 

Daga baya aka nada Sarkin Aski a kowace shiyya, wato 
kowane hakimi уа sami nasa sarkin aski, bayan Sarkin Aski 
na duk garin Gusau.”” Haka kuma kowane garin hakimi 
akwai sarkin aski. Wannan shi ne tsarin sarakunan aski na 
kowace shiyya: 


Shiyya Sunan Sarkin Aski 

Galadima Muhammad Lawal Umar 
Mayana Mamman Dankaya 
Madawaki Malam Muhammadu Madaha 
Sabon Gari Alhaji Musa 

Tudun Wada Alhaji Umaru 

8.2 Sana’o’in Zamani (Masana'antu)”” 


Sana’o’in zamani su ne sana’o’in da aka fara yin su bayan 
zuwan Turawa wannan kasa. A wannan karamin sashe za a yi 
magana ne game da masana'anta na cikin garin Gusau 


269 Akwai wasu sana’o’i da yawa, musamman Kanana wadanda ake aiwatarwa 
a cikin garin Gusau wadanda ba а kawo su а пап ba, kamar sana’ar Kosai da 
waina da alale da dawo-dawo wato fura da alkaki da sauran sana’o’i na dangin 
abinci. Akwai kiri da dinkin abubuwa na bukatun jama’a da sauransu. 

270 Wato ‘Factories and Industries’. 


$$ 201) ———————————————— 


wadanda suka maye gurbin wasu ара cikin sana‘o’in 
gargajiya. Masana’antun sun hada da: 


8.2.1 Masakar Zamfara?”! 

Makaman Bida Alhaji Aliyu ya aza harsashin ginin Masakar 
Zamfara ran 21 ga watan Maris, 1964. An yi bikin bude ta a 
watan Yuni 1965. Marigayi Sardaunan Sakkwato, Alhaji Sir 
Ahmadu Bello shi ne ya bude masakar a matsayinsa na 
Firimiyan Jihar Arewa ta da. 

Masakar na daukar ma’aikata 3, 500. Kuma tana amfani ne da 


Kasashen Nijeriya. 


8.2.2 Gidan Mangyada da Angurya”” 

An yi rijistar wannan masana’anta a watan Maris, 
1972, an kuma yi bikin bude ta ran 30 ga watan Janairu, 1974 
wanda ya bude ta shi ne tsohon Shugaban Kasa, Janar Yakubu 
Gowon. 
Gidan Mangyada yana da ma'aikata kimanin tamanin (80), 
sa’anan kullum ana daukar leburori talatin (30) masu aikin 
yini. 
An soma cikakken aiki a cikin gidan a watan Afrilu, 1974. 
Kuma gidan mangyadan yana amfani da gyada ne ko апригуа 
wajen yin mangyada ko mangurya. Kuma yana amfani da ton 
250 na gyada Ко angurya а yini guda daya. 


8.2.3 Gidan Mintin Abdallah a Gusau”” 

Wannan gidan ninti na Mr. Abdulla Akkari an kafa shi cikin 
watan Nuwamba, 1971. An yi bikin bude shi cikin watan 
Nuwamba, 1972. Wanda ya bude shi shi ne Sarkin Musulmi 
Alhaji Sir Abubakar III. 

A watan Nuwamba, 1972 aka fara cikakken aiki a cikin 
wannan gidan minti. Gidan mintin yana da ma’aikata da 


271 Wato ‘Zamfara Tedtile industries Limited, Gusau’. 
272 Wato “Gusau Oil Mill Limited, Gusau’. 
273 Wato ‘Gusau Sweet Factory Limited’, Gusau. 


— | 203} $$$ 


leburori fiye da dari uku (300). Kuma yana yin alawa пе wato 
minti da cakulan da sauransu. 


Gidan Minti na Mr. Abdalla Akkari, Gusau 
(Gusau Sweet Factory Limited) 


8.2.4 Masana’antar Kere-Keren Zamani 
ta Muhammadiyya”” 

Bayan wadannan masana’antu akwai kuma Masana’antar 
Kere-Keren Kayayyakiin Zamani ta Muhammadiyya. An kafa 
wannan masana’anta a cikin shekarar 1976. Masana’antar 
tana Kera kujeru da tebura Kwara dari shida 600 a sati daya na 
makarantun Firamare da makarantun gaba da firamare. Tana 
kuma Kera gado wanda yake hade da talabijin da kuma mai 
rediyo, da sauran abubuwa daban-daban. 


274 Wato ‘Muhammadiyya Metal Construction Factory,’ Gusau. 


— 203} —— 


8.2.5 Hukumar Habaka Ayyukan 

Gona ta Gusau?” 
Gwamnatin Tarayya ta Nijeriya ta yi tunanin neman taimakon 
rancen kudi дара Bankin Duniya don ta kafa wata hukuma ta 
bunkasa ayyukan gona a wani wuri da уа dace daga cikin Jihar 
Yamma Maso Arewa ta da a shekarar 1972. An zabi yankin 
da ya dace an kuma yi muwafaka da yankin Gusau a 1973. An 
gabatar da wannan hukuma ta habaka aikin gona da raya 
karkara cikn watan Nuwamba 1974. An kuma fara cikakken 
aiki ranar | ga watan Afrilu 1975 (1/4/1975). 
Wannan Hukumar Habaka Noma ta Gusau ta Kunshi Kananan 
Hukumomin Gusau da Kauran Namoda da Mafara da Anka. 
Kuma Hukumar tana daya daga cikin Hukmomin Bunkasa 
Ayyukan Gona guda hudu da aka kafa a Nijeriya. 


Manufofin Hukumar 

Babbar manufar hukumar ita ce habakawa da samar da 
dabarun saukaka noma da nufin taimakon manoman yankin 
da hukumar take. Kananan manufofin hukumar sun hada da: 


-Samar da kayayyakin sarrafa aikin gona a gidajen gonar da 
suka dace da manoma. Kayayyakin aikin sun hada da takin 
zamani da iri da magungunan Kwari na feswa da na 
garwayawa da taraktocin noma da sauran kayayyakin aikin 
gona; 

-Samar da sassan sadarwa tsakanin jami’an gona da manoma. 
Tare da ba manoma shawarwari da gargadi da sanar da su 
hanyoyin da za su yi amfani da kayayyakin sarrafa aikin gona; 
- Ba manoma rancen kudi wanda zai taimake su sayen 
kayayyakin noma; 

-Kafa sashen saye da sayarwa don sayen amfanin gonar da 
manoma suka noma da kuma sayar masu da kayan aikin gona. 


Domin cim ma wannan manufa, Hukumar ta samar da 
hanyoyin sadarwa da na’urorin fadakarwa da gidajen gona 


don sarrafa kayayyakin aikin gona da sashen bayar da rance 
da sashen saye da sayarwa. 


275 Wato ‘Gusau Agricultural Debelopment Project,’ Gusau. 


— oj 


Wasu Ayyukan Hukumar 

Sashen aikace-aikacen Hukumar shi ke gudanar da dukkan 
ayyukan Hukumar. Manajan Hukumar shi ne shugabanta 
kuma mai cikakken ikon zartarwa. Ayyukan hukumar sun 
hada da: 


a) Rayar da yankin da hukumar take ta hanyar Kara 
bunkasa ayyukan noma da samar da amfanin gona da 
Karuwar matsayin rayuwar mazauna karkara; 

b) Gina hanyoyi da samar da kyakkyawan ruwan sha da 
kuma kyautata yanayin Kasar noma; 

с) Habaka iri da yanayinsa ta hanyar gonakan iri na 
hukumar; 

d) Karantar da ma’aikatan hukumar da manoma wato ba 
та”а1Каїап hukumar damar Karo ilimi; 

e) Samar da gidajen gona a cikin kauyuka don saukaka 
matsalar yawaita neman kayayyakin sarrafa aikin gona 
ga manoma; 

f) Samar da hanyoyin sadarwa tsakanin jami’an gona da 
manoma da bangaren bayar da rance da sashen saye da 
sayarwa. 

g) Samar da dukkan muhimman kayayyakin sarrafa aikin 
gona; 

h) Samar da muhimman wuraren zama da abubuwan 
rayuwa da jin dadi kamar gidaje da gine-gine da 
ofisoshi da makarantar koyar da aikin gona da 
sauransu. 


Shugabannin sassa na wannan hukuma suke tafiyar da dukkan 
al’amura na hukumar. Hukumar tana da sassa kamar haka: 


Sashen Tsarin Mulki 
Sashen tsarin mulki уа Kunshi tafiyar da ayyukan hukumar ga 
baki daya. 


Sashen Kudi 


— — E —— 


Sashen kudi уа Kunshi shirya biyan albashin ma’aikata da duk 
wasu kudaden da hukumar za ta fitar don biyan ayyukan da ta 
aiwatar da fitar da kudaden da za а ba manoma гапсе da 
makamantan haka. 


Sashen Sadarwa 

Sashen sadarwa ya kunshi duk wasu hanyoyin sadarwa 
tsakanin jami'an ропа da manoma, kamar ba manoma 
shawarwari da gargadi kan aikace-aikacen gona da fadakar da 
su amfani yin shuka cikin lokaci da zaran ruwa ya fadi da 
renon tsiri har zuwa girbe shi. Sashen yana saduwa da 
manoma ta wadannan hanyoyi: 


-Watsa takardun da ke dauke da bayaninsa; 

-Majigi; 

-Motocin da ke dauke da na’urorin watsa labarai; 
-Shirye-shiryen gidajen rediyo da talebijin; 

-Ziyartar manoma ta musamman; 

-Haduwa da manoma a kauyukansu ta taron gaba daya; 

-Ta bin manoma a gonakansu da kuma gonakan gwaji; 
-Gidan gona ya shirya wani wuri da ya dace don haduwa 
tsakanin jami’an gona da manoma. 


Wannan sashe, har wa yau, ke kula da hada magunguna da 
takin zamani da motocin noma wato taraktoci da irin shuka da 
yanayin Kasa da gonakin gwaji da sauransu. 


Bayar da Hanyar Taraktoci 

Hukumar na da bangaren da ke bayar da hayar taraktocin aikin 
gona don su yi wa manoma ayyuka a gonakinsu, su biya ta 
hanya mai rahusar kudi. Akwai taraktoci guda 12 da hukuamr 
ke aiki da su, kuma a kowace shekara suna aikace eka 2,000 
zuwa 3,000 ga manoma. 

Akwai kuma D.4 katafila guda biyu (2) don saran daji daga 
shekarar 1977 zuwa 1978 kowace shekara suna aikace eka 500 
zuwa 600. 


————— ppg 


Akwai kuma Kenmore” wadda hukumar ta fara amfani da ita 
ga manoma a shekarar 1977. 


Kiwon Kaji 

Ko da yaushe hukuamr na ba manoma shawarwari da ba su 
kwarin gwiwar su yi kiwon kaji don samun nama da kwai. 
Hukumar na taimakon manoma masu sha’awa da rancen ‘yan 
kudi saboda fara aiki. Jami’an gona da sashen aikace-aikace 
na taimakon manoma masu kiwon kaji wajen samun canjin 
kajin da suka tsufa da kuma abincinsu. Hukumar ta 
kyankyashi da renon ‘yan tsaki kamar dubu goma sha hudu da 
dari biyar (14, 500) daga cikinsu ta sayarwa manoma wajen 
dubu hudu da dari biyar (14, 500) a kan farashi mai sauki. 


Sashen Karo Ilimi 

Sashen Karo ilimi ya Kunshi shirya manya da Kananan 
kwasakwasai don ma’aikatan hukuma da manoma da ba su 
damar zuwa karo ilimi mai zurfi kan fannin noma a makarantu 
da jami’o’i daban-daban. 

Hukumar ta bayar da muhimmanci wajen ba ma’aikatanta 
damar Karo ilimi. Don cim ma burinta, ta gina makarantar 
koyar da ayyukan gona a Gusau wadda take da yawan dalibai 
dari da hamsin (150). Tsawon wannan kwas shekara daya ne 
kuma an raba shi kashi biyu wato wata shida a gidan gona da 
wata shida kuma a ajujuwa. A gidan gona za su koyi ayyukan 
gona ne a aikace, kowane dan makaranta zai noma da hanunsa 
gona mai fadi da tsawon eka daya da digo biyu (1.2) don a 
shiryar da su, su san matsayi da amfanin manoman gargajiya, 
sa‘annan su koma aji su koyi aikin gona har tsawon wata 
shida. 


276 Kenmore, kenan aikin gona ne. wata irin na’urar noma ce da ke ayyuka 
daban-daban dangane da irin aikin da ake son ta gabatar. Shanu manya 
wadanda suka Koshi guda biyu ke jan ta wato kamar galmar shanu sai dai ta 
fi ta kayan aiki iri-iri don ba irin aikin da ba a a yi da ita. Wasu daga cikin 
ayyukan da ake yi da wannan na’ura sun hada da kaftu da maimai da huda da 
sa takin zamani da sauransu. Manoma sun sayi Kenmore guda talatin da 
bakwai daga cikin Kenmore da hukmar ta sayo daga Sairre-Leone, sauran an 
ajiye su don nuna wa jama’a da gonakin gwaji. 


$$ / 209}Q$ $$ 


Bayan wannan makaranta, hukumar na aika ma'aikata 
“yankasa da albashinsu zuwa Karo ilimi a kowace shekara. 
Ana ba ma’aikata da dama su je kwas din difloma da duk wani 
kwas da ya shafi noma na shekara biyu. 

Kuma hukumar ta ba fildiubashiyoyi dari hudu da goma sha 
takwas (418) damar halartar kwas daga cikin dari shida da 
shida da ake da su, tun daga shekarar 1975 har zuwa 1981. 
Haka kuma hukumar ta ba ma’aikatanta sittin da daya (61) 
датаг halartar kwas din Babbar Difloma’’’ da Karama?” da 
wasu kwasosan noma а jami’o’1 daban-daban tun daga 1976 
zuwa 1982. 


Sashen Saye da Sayarwa 

Wannan sashe na saye da sayarwa ya Kunshi sayar wa 
manoma kayayakin sarrafa aikin gona kamar takin zamani da 
garmunan shanu da kekunan shanu’? da magunguna na 
garwayawa da hatsi ko na fesa wa shuka da na sawa a sito- 
sito. Sashen ke dauke da nauyin tsara ba manoma rance wanda 
yake taimako ne gare su wajen tafiyar da biyan потап 
gonakansu da gyara su. Kuma yana da cikakken lasisin sayen 
auduga da gyada da hatsi””” daga wajen manoma wanda уа 
samu daga hukumomin sayen gyada da auduga. Hukumar 
Habaka ayyukan gona ta Gusau ta zama tana daya daga cikin 
manyan masu sayen auduga da gyada da hatsi**'. 


Sashen Gudanar da Ayyuka 
Sashen gudanar da ayyukan ya Kunshi daukar nauyin aiwatar 
da wadannan ayyuka: 


-Yin gine-gine da tsare su 

-Gina hanyoin da tanadinsu 

-Gina madatsun ruwa da tanadinsu 

-Gina wuraren gyare-gyaren na’urori da injunan 
ma’aikatar 


277 Wato ‘Higher National Diploma’ (H.N.D). 

278 Wato ‘Ordinary National Diploma’ (O.N.D). 

279 Wato ;Kenmore’. 

280 Wato kamar gero da dawa da shinkafa da sauransu. 
281 Wato ‘Licence Buying Agent’ (L.B.A). 


$$ 208) — 


Gidan gona 

Hukumar ta gina gidajen gona guda hamsin (50) a kauyuka 
daban-daban. A kowane gidan gona akwai sito da ofis da 
gidajen malaman gona ko jami'anta. Wannan wuri kamar 
kasuwa yake komai ake nema wanda ya shafi kayayyakin 
sarrafa aikin gona akwai shi a wurin. Don haka, manoma ba 
sai sun je hedikwata ba, nan ne suke sayen duk kayayyaki 
inganta noma kamar su takin zaman da garmunan shanu da 
sauransu. 

Misalin wuraren da aka gina wa wadannan gidajen gona su 
ne Damba da Karazau da Nasarawa Mailayi da Nahuce da 
Kucheri da Kekun Waje da Bagega da Dankurmi da Moriki 
da Mayasa da Kiyawa da Modomawa da Dogon Kade da 
Mada da Wonaka da sauransu. 


Hedikwatocin Kananan Yanki 

Akwai hedikwatoci guda hudu (4) da aka gina na kananan 
yankuna. A kowace Karamar hedikwata an yi gidajen jami’an 
gona da ofisoshin da suke gudanar da tsarin ayyukan gona da 
tafiyar da gonakan gwaji. Wadannan hedkwatocin Kananan 
yankuna guda hudu su ne Kauran-Namoda da Bungudu da 
Kwatarkwashi da Tsafe. 


Gina Wuraren Gyare-Gyaren 

Injunan Ayyuka 

Hukumar ta gina wani wuri inda ake gyara duk wasu na’urorin 
ayyukan hukumar da suka lalace kamar gyaran motocin hawa 
da ake gudanar da ayyuka da taraktoci da kuma kulawa da su 
da tsare su tare da tattalinsu. 


Gidajen Ayyukan Gona 

Akwai gidaje da aka gina ofis da sito da gidajen ma’aikata da 
gidajen dabbobi da kuma wuraren rayuwa da jin dadi. 
Adadinsu biyu ne su ne kuwa a Marere da Rawayya. Bayan 
haka an gina wadannan gidajen: 


-Gidajen manyan ma’aikata guda goma sha shida (16); 


——— pg 


-Gidajen ma'aikatan da suke da matsayi tsaka-tsaki 
guda hamsinn (50); 
-Gidajen Kananan ma’aikata guda dari biyu da 
hamsin da biyar (255); 
-Ofisoshin hedikwata guda saba’in (70). 


Gina hanyoyi da Tanadinsu 

Hukumar ta gina hanyoyi a cikin karkaru tsawon kilomita 
dubu da dari daya da ashirin da biyu (1,122) tun kafa hukumar 
har zuwa watan Disamba, 1982. wadannan hanyoyi sun hada 
da karkarun Kananan hukumomin Anka da Zurmi. Haka kuma 
ta gina kwalbatoci guda dubu da dari daya da casa’in da biyar 
(1,195) da kuma silo (malale) guda talatin da biyar (35) da 
sauran ayyukan da suka shafi wannan sashe. 


Madatsun Ruwa da Tanadinsu 

Har zuwa watan Disamba, 1981, Hukumar ta gina madatsun 
ruwa hamsin da hudu (54). Misalansu su ne madatsar ruwan 
Bungudu da Nahuce da Modomawa da Doka da Kucheri da 
Farin Каза da Mada da Kekun Waje da Bagega da Ruwan 
Doruwa da sauransu. 

Sashen Tsara Ayyuka 

Wannan sashe na tsara ayyukan hukuma ya Kunshi zanawa da 
auna tituna da zabar wurin da ya dace a gina madatsun ruwa 
da awon gonaki da zana taswirorin iyakacin yankin da 
Hukumar ta kunsa. 


Sashen Kididdiga da Sauraro 

Sashe na kididdiga ya kunshi kididdigar dukkan ayyukan 
hukumar da sauraron labarai game da ayyukan saboda inda 
ake yabon aikin а Kara jan damara da inda ake neman gyarawa 
don a gyara. 


Sashen Tanadi da Yada Iri 

Wannan sashe na tanadi da yada iri shi ke taro iri mai nagarta, 
sa’annan ya yada shi ga jama’a don amfaninsu. Duk shekara, 
hukumar tana noma ton dari uku (300) na iri, daban-daban a 
manyan gonakanta na iri, a shekaru uku da suka wuce. 


Noman Hadin Guiwa 


— nj 


Noma hadin kai shi ne inda za а sami manoma da yawa su 
hadu su noma wuri daya. Hanyar tana da babban muhimmanci 
saboda ta irin nan ne ake samun hanyoyin cim ma nasara a 
aiki. 

Yana kuma ba manoma samun rance cikin sauki saboda ba a 
ba mutum daya, sai Kungiyoyin manoma, da samun kayan 
sarrafa aikin gona da samun shawarwarin jami'an gona da 
gargadinsu, yana kuma ba malaman gona damar saduwa da 
manoma masu yawa a ziyara daya. Gonakin manoman hadin 
guiwa sun kai dari bakwai da hamsin (750) zuwa shekarar 
1981 da kuma manoman da suka hada guiwar fiye da dubu 
dari (100,000). 


Gonakan Gwaji 

Hukumar tana da gonakan gwaji guda dubu da dari biyu 
(1,200) wadanda suke manoma ne ke noma su tare da їайуаг 
da dukkan aikinsu da kansu a karkashin shawarwarin 
malaman gona. Amfanin gonar da ake shukawa a wadannan 
gonaki na gwaji ya hada da masara da gero da dawa da auduga 
da gyada da wake. 

Wannan hanya ma tana da babban amfani saboda manoma na 
samun Karin sababbbin ra’ayoyi da shawarwari da sanin aikin 
gona a siffance da a aikace da ba manoma gagarumar riba a 
fili da ba su Karfin tashi su nemi na kansu. 


Kungiyoyin Samarin Manoma 

Akwai Kungiyoyin Manoma da dama gwargwadon yawan 
manoman hadin guiwa kuma shekarun ‘yan wannan kungiya 
bai wuce na samartaka ba wato daga shekara 15 zuwa 30. 

An yi kungiyoyin Samarin Manoma har goma sha bakwai 
wadanda suke a karkashinsu akwai manoma fiye da dari biyar 
da talatin da biyar (535). Ga misalan wasu daga cikinsu: 


-Kungiyar Samarin Manoma ta Nasara, Maru 
-Kungiyar Samarin Manoma ta Alheri, Maru 
-Kungiyar Samarin Manoma ta Taulahi Mayanchi 
-Kungiyar Samarin Manoma ta Nagarta, Kwatarkwashi 
-Kungiyar Samarin Manoma ta Himma, Gusau 
-Kungiyar Samarin Manoma ta Aminci, Gusau. 


— | D ——— 


-Kungiyar Samarin Manoma ta Zumunta, “Yandoton 
Daji. da sauransu 


Wadannan manoma su ne suka yarda da karbar sababbin 
dabarun noma na zamani kuma suna aiki da su, sannan suna 
amfani da kayayyakin sarrafa aikin ропа na zamani kamar 
takin zamani da garmunan shanu da taraktoci da sauransu. 


Manyan Manoma 

Wadannan manoma su ne suke noma ekoki masu yawa wato 
suna da gonakai da dama wadanda suka sa sai sun hada da 
kayan zamani da na'urorin cim ma nasararr nome su. Don 
haka, hukumar tana taimakon sama masu bashin taraktocin 
noma daga wajen bankuna. Hukumar ta samar wa irin 
wadannan manyan manoma ashirin da shida (26) rancen 
taraktoci zuwa watan Disamba, 1981 su gama biyu. Akwai 
kuma manyan manoma da suka sayi taraktoci guda hamsin 
(50) da kansu. Akwai kuma wadansu manyan manoman da 
suka sami taraktocin ta wasu hanyoyi, adadinsu ya kai ashirin 
da biyar (25). Misalan manyan manoman su ne: 


Alhaji Sani Barauka Gusau 

Alhaji Shugaba Danfuani 

Alhaji Sama'ila Tsafe 

Alhaji Shekarau Tabkin Kazai “Yanwaren Daji 
Alhaji Danmalikin Gabaki 

Sarkin Kayan Maradun Alhaji Ibrahim Maigandi 
Alhaji Danmalikin Gidan Goga 

Alhaji Kwazo Bagega 

Alhaji Dan'ali Birnin Magaji 

Sarkin Kudun Dansadau 

Sarkin Noma Gado Maru 

Sarkin Noma Dan'indo Kanoma 

Alhaji Jabbi Bungudu 

Alhaji Isa Mayana 

Alhaji Sarkin Tasha Umar 

Alhaji Hassan na Alhaji Ladan 

Alhaji Labbo Ciyaman 

da sauransu 


4 ny 


Kudaden Aiwatar da Ayyukan Hukumar 

Hukumar Habaka Ayyukan Gona ta Gusau tana samun 
kudaden aiwatar da dukkan ayyukanta da aka shata daga 
wajen Gwamnatin Tarayya ta Nijeriya da Gwamnatin Jihar 
Sakkwato tare da taimakawar Bankin Duniya ta siffar rance. 


8.2.6 Hukumar Habaka Ayyukan 

Gona ta Sakkwato”” 
Bayan irin ci gaba da bunkasar da aka samu daga yankin 
Gusau na Hukumar Habaka ayyukan Gona ta Gusau, sai 
Gwamnatin Tarayya ta Nijeriya ta ga ya kamata a fadada 
ayyukan wannan hukuma duk fadin Jihar Sakkwato . Don 
haka, ta nemi har wa yau taimakawar Bankin Duniya da siffar 
rance don cikasa wannan gagarumin aiki. 
Wannan fadada hukumar ayyukan noman da aka yi duk fadin 
Jihar Sakkwato ya sa an canza mata suna zuwa Hukumar 
Habaka ayyukan Gona da Raya Karkara ta Jihar Sakkwato.”” 
Wannan Lokaci na biyu na Hukumar НабаКа Ayyukan Gona 
zai dauki tsawon shekaru biyar, kafin a sake shata wani. Zuwa 
karshen wannan lokaci da aka tsara, hukumar za ta cika 
manufarta ta Kara kayan sarrafa aikin gona da samun 
gagarumar riba da kuma samun jin dadin manoma da ke Jihar 
Sakkwato ta da. 


Yankunan Habaka Ayyukan Gona 
An karkasa Hukumar НабаКа Ayyukan Gona ta Jihar 
Sakkwato zuwa kashi hudu manya wadanda ake kira 
'Bangarorin Habaka Ayyukan Gona. Wadannan su ne 
yankunan Hukumomin НабаКа Ayyukan Gona guda hudu da 
Kananan hukumomin da suka Kunsa: 


-Yankin Gabas: 

Yankin gabas shi ne yankin Hukumar НабаКа Ayyukan Gona 
a Gusau. Wannan yanki ya kunshi Kananan hukumomin 
Gusau da Anka da Talatar Mafara da Kauran Namoda, 
hedikwatarsu a Gusau; 


282 Wato ‘Sokoto Agricultural Debelopment Project’ da kuma ‘Sokoto 
Agricultural Debelopment Authority’. 
283 Wato ‘Sokoto Agricultural and Rural Debelopment Authority,” Sokoto. 


— 1, nj 


-Yankin Yamma: 

Yankin yamma уа hada da Капапап hukumomin Silame da 
Gwadabawa da Isa da Wurno da Sakkwato, hedikwatarsu a 
Wurno; 


-Yankin Arewa: 

Yankin arewa уа kunshi Kananan hukumomin Argungu da 
Birnin Kebbi da Bunza da Yawuri da Bagudu da Jega, 
hedikwatarsu a Bunza; 


-Yankin Tsakiya: 
Yankin tsakiya ya hada da kananan hukumomin Bodinga da 
Yabo da Gummi da Zuru, hedikwatarsu a Gummi. 


Manufofin Wannan Hukumar 


-Кага Bunkasa ayyukan gona; 

-Fadada gonakan noma; 

-Rayar da makarantun noma don samar da kwararrun 
ma'aikata “yan kasa. 


Don cim ma wannan manufa hukumar ta yi niyyar aiwatar da 
wadannan abubuwa: 


Gona da Irin shuka: 


Bunkasa ayyukan gona: 

a) ta hanyar gonakin gwaji da bayar da iri da gina 
Kananan hanyoyi da saye da sayarwa; 

b) Aikin tafiyar da tsarin gona don taimakon 
Kungiyoyin manoma ko тапоті; 

c) Samar da gonakan iri don ba manoma; 

d) Samar da hanyoyin gwaji da za su zama Кагбабби 
ga manoma. 


— aj 


Wuraren Zama da abubuwan rayuwa da jin dadi: 


i) Gina Kananan hanyoyi masu tsawon kilomita 1,700; 

Сіпа rijiyoyin burtsatse guda 1,200; 

iii)Gina ofisoshin hukumar da wuraren gyare-gyare da 

sito-sito da gidajen ma’aiakata da kuma gidajen gona guda 

sittin da takwas (68); 

i6)Kyautata hanyoyin kasuwanci da kuma samar da 
wuraren ajiyar amfanin gona da iri. 


Wasu ayyukan da hukumar ta shata: 


a) Kafa makarantu da ba da izinin zuwa kwasa- kwasai; 

b) Kafa monitoci da sashen sadarwa; 

c) Ilmantar da ma’aikatan hukumar da manoma; 

d) Karfafa kungiyoyin hadin kai; 

e) Kafa Kamfanonin ayyukan noma”””; don samar da 
cikakkun kayayyakin noma ga manoma. 


Sashen Sadarwa da Karfafa shi: 


- 'Dauko kwararrun ma’aikata wadanda suka dace 
don su taimaka tsara abubuwan da za a aiwatar; 

- gudanar da ayyukan sadarwa da kuma 
kwasakwasai. 

- ba da shawarwari da za su taimaka wajen aiwatar 
da ayyukan hukumar. 


8.2.6.1 Yankin Gabas na Hukumar Gona a Gusau 
Wannan yankin gabas na hukumar aikin gona na Gusau yana 
aiwatar da dukkan ayyukan da ya gudanar a lokacin da yankin 
yake karkarshin Hukumar Habaka Ayyukan Gona ta Gusau 
sai dai kawai an Rara samun bunkasa da ci gaba.”” 


284 Wato ‘Sokoto Agricultural Supply Company’, Sokoto. Daga baya, sunan 
ya koma, “Fadama Agricultural Supply Company,” Sokoto. 

285 Har yanzu ana aiwatar da dukkan abubuwan da aka tsara a cikin Hukuamr 
Habaka Noma ta Gusau. 


— A nj 


Kuma wannan Hukumar Ayyukan Gona ta Gusau ta bayar da 
gagarumin taimako ga wannan yanki, musamman ga 
manomansa kuma har yanzu yana a kai. Duk fadin yankin 
Gusau in hukumar ba ta taimaki mutum ta wannan hanya ba 
ta taimake shi ta wancan. 286 


8.2.7 Sauran Masana’antu Kanana 

A Gusau akwai wasu Kananan masana’antu na masu sana’ar 
hannu kamar kafintoci da mesin-mesin da makanikai na 
motoci ko na baburori ko na kekuna ko masu gyaran rediyoyi 
da talabijin da sauransu cike a cikin garin Gusau. 

Haka kuma, har zuwa yau, akwai wasu masana’antu wadanda 
ake Kokarin kafawa а ko da yaushe domin bunkasa harkokin 
masana’antu a Gusau. 


А dunkule, wannan babi ya yi nazarin sana’o’1 пе wadanda 
mutanen Gusau suke aiwatarwa wadanda suka Kunshi sana’o’i 
na gargajiya kamar noma da saka da rini da jima da aski da 
sassaka da kiwo da dukanci da gini da sauransu, sannan kuma 
da sana’o’in zamani da ake yi da kuma masana’antu da 
kamfanoni mabambanta. 


286 Dubi walannan littattafai (a) G.A.D.P. (1975 zuwa 1981), A Brief 
Background, Information & Achiebement (b) S.A.D.P. (Junairu 1982 zuwa 
Disamba, 1986)Objectibes and General Features, Hirar da muka yi da 
AA.L, 1982. 


————- nj 


Gidan Ma'ajiyar Manfetur а Gusau 
(Gusau NNPC Depot) 


4 aj 


Gidan Ma'ajiyar Manfetur a Gusau 
(Gusau NNPC Depot) 


— nj 


BABI NA ТАКА 
9.0 KASUWANCIN MUTANEN GUSAU 


Harkokin kasuwanci abubuwa ne muhimmai а 
tsakanin alumma wadanda kuma suka shafi matakai na 
tafiyar da rayuwar jama’a.An ware wannan babi ne inda za a 
yl nazarin ire-iren kasuwanci da mutanen Gusau suke 
gudanarwa. Sannan za a yi bayani a kan kasuwanni da 
kamfanoni da sauran hanyoyin saye da sayarwa na Gusawa. 


9.1 Yanayin Kasuwanci na Gusau 

A zamanin da tun kafin Turawan mulkin mallaka, 
Gusau ta shahara sosai wajen tafiyar da harkokin tattalin 
arzikin Kasa. A wannan lokaci noma da wadansu ‘yan Kananan 
sana’o’i su ne abin yi. Amma saboda yawan matafiya da ke 
shigowa Gusau а kai a kai, sana’o’i kamar su jima da Kira da 
dinki da saka da dukanci da makamantansu sun sami ci раба. 
Bayan haka kuma akwai masana’antu na gargajiya kamar 
makera da mahauta da magina da makada da mawaka da 
sauransu. Haka kuma mata, musamman ma tsofaffi da marasa 
aure kan yi sana’ar kadi wanda ake saka tufafi da shi. 

Gusau ta zama cibiyar kasuwanci tun can da ba don 
kasuwanci tsakanin mutanen gida da na Kauyukanta ba, a’a 
har da garuruwa masu nisa kamar Katisna ta Gabas da 
Kontagora da Ibadan. Kayayyakin kasuwanci tsakaninsu da 
wadannan garuruwa su ne balma da gishiri da goro da shanu 
da cinikin bayi. 

Manyan hanyoyin kasuwanci na can da wadanda ‘yan 
kasuwa ke amfani da su wajen shigowa Gusau ko barin ta da 
kayayyaki’*’ su ne: 

- Hanyar Yamma daga Gusau zuwa Bungudu da Talatar 
Mafara har zuwa Jega; 

- Sannan hanya ta Kudu kuwa zuwa Magami sai Kwantagora 
da kuma garuruwan da ke gaba da ita; 

- Hanya ta Arewa ita ce ta Rawayya sai Kauran Namoda; 

- Hanya ta Gabas kuma ita ce ta zuwa Tofa da Kwatarkwashi 

da Tsafe da Katsina. 


287 A wannan lokaci kuwa ana tafiya ne a kasa tare da jakuna da alfadarai 
masu daukar kaya. 


$e E 


A wannan zamani kuwa an sami ci gaba dangane da 
kasuwancin mutanen Gusau, musamman Gusawa sun tashi 
tsaye da tafiye-tafiye zuwa wasu Kasashe daban-daban kamar 
Katisna da Zariya da Daura da Kano da Bauchi da Maiduguri 
kai har da Ikko. Sukan tafi da wasu kayayyaki kamar Kwai da 
kaji da shanu da sauransu a wadannan garuruwa. Idan sun 
sayar su sayo wasu kayayyaki su dawo da su. Daga cikin 
kayayyaki da suke sayowa suna rarraba wa mutanensu ne 
wadanda suke shiga Kauyuka da su wato ‘yankiri?**. 

Gusau a wajen kasuwanci ta Kara samun Karfin gwiwa 
ne tun daga shekarar 1929 saboda samun hanyar jirgin Kasa. 
Daga nan suka dinga amfani da jirgin Kasa suna dauko 
kayayyaki daga wasu garuruwa zuwa Gusau, sannan daga 
Gusau zuwa wasu garuruwan. An sami manyan attajirai 
wadanda suke sayar wa Kasar Gusau har da Sakkwato 
abubuwa daban-daban kamar kayayyakin sawa da sukari da 
gishiri da madara да kananzir da fulawa da hatsi??? da 
makamantansu. 


9.2 Kasuwanni 
A cikin garin Gusau akwai manyan kasuwanni guda 
uku: 


- Kasuwar cikin gari. 
- Kasuwar Sabon-Gari (Danjumma) 
- Kasuwar Tudun Wada 


9.2.1 Kasuwar Cikin Gari 

Kasuwa ta cikin garin Gusau ta sami juye-juyen 
wuraren zama da dama kafin a gina ta inda take yanzu. 

Da farko an fara gina ta ne a tsakiyar gari gab da gidan 
Sarki? amma Ба a gine take ba. 

Daga nan aka fitar da ita a wajen gari a unguwar 
Mazoza kusa da Bulka. Haka ya faru ne a zamanin Sarkin 
Katsinan Gusau, Muhammadu Murtala (1900-1916). 


288 Su ‘yankiri su ne wadanda suke yawo da kayayyaki na sayarwa birni da 
Kauye suna sayarwa kamar tufafi da sauran tarkace. 

289 Wato kamar gero da dawa da maiwa da sauransu. 

290 Wato tsakanin gidan Sarkin Kastinan Gusau na yanzu da Makarantar 
Firamare ta Township Model. 


$$ A оф —— 


Bayan haka а lokacin Sarkin Katsinan Gusau, 
Muhammadu Dangidan (1916-1917) aka mayar da ita wurin 
da take yanzu, shi ne kuma ya fara ginin ta, amma ba a kare 
ba, sai aka fitar da shi aka nada Umaru Malam (1917-1929). 
Har wa yau Sarkin Katsinan Gusau, Umaru Malam ya sa aka 
yi mata layuka na ginin kasa aka rufe su da hakin bunu". 

A lokacin Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu 
Mai’akwai (1929-1943) aka yi hako da itace aka mayar da ita 
тий irin na shigifa wato rufin soro. A shekara ta 1958, zamanin 
Sarkin Katsinan Gusau, Alhaji Sulatmanu (1951-1984) aka 
mayar da kasuwar ginin bulo aka kuma zagaye ta da katanga 
ta dutse da bulo. 

Kasuwar”” tana ci ranar Litinin da Juma’a, amma 
Juma’a ita ce babbar ranar kasuwar. Wannan kasuwa ta Kunshi 
abubuwa da yawa na ciniki a cikinta, kowane bangare da nasa 
suna. Daga cikin abubuwan da ake sayarwa akwai: 

‘Bangaren ma’auna wadanda suke aunar da hatsi, dawa 
da gero da masara da wake da kowane irin abu na Kwarori. 

Sai бапрагеп ‘yankiri wato masu saro haja daga kanti 
kamar turamen atamfa ko shadda Ко farin lailai Ко dalki ko 
barguna da dankwali da rigunan Fulani, su zo suna sayar wa 
jama’a a layukansu. 

Akwai kuma layin dillalai, su ne masu sayar da tufafi 
sababbi ko tsofaffi da kuma sauran kayayyaki da aka taba 
amfani da su. 

Daga nan kuma sai layin madinka na keke da kuma na 
hannu. Sai kuma layin ‘yan goro, su ne masu sayar da goro 
Kwarya-Kwarya ko huhu-huhu, gwargwadon bukatar mai 
saye. ‘Yanmata kuma suna zuwa sayen goro gare su don su 
sayar dai daya, kuma idan wata harka ta tashi ana zuwa a sayo 
goro gare su. 

Bayan haka sai layin ‘yankoli su ne masu sayar da 
kayan yaji da duwatsun wuya na mata da madubai da tandun 
kwalli da ulu da ‘yan guntayen kayayyaki duka suna sayarwa. 

Daga nan sai layin ‘yanjaura, masu sayar da Капуа da 
twasshi daga sauran kayan yaji. Daga nan kuma sai rumfar 


291 Wato cicci ko shifci. 
292 Wannan kasuwa, ita ce kasuwa ta farko wadda aka fara kafawa a cikin 
Gusau, kuma ita ce babbar kasuwar Gusau. 


— )—. | —— 


dukawa masu dinkin layu да karfuna da takalma da kayan doki 
da zabiru da makamantansu ta amfani da fatar da aka jeme. 

Sai layin “yan lambu da masu sai da lemu da kayan 
miya da sauransu. Sannan layin “yan fura wadanda ke sayar 
da fura da nono, sai rumfar “yan taba da kuma masu sayar da 
kayan amfanin gona kamar rogo da dankali da makani da 
sauransu. Bayansu kuma, akwai layin “yan kaji masu sayar da 
kaji da kwai da sauransu. 

Akwai layin “yan gwanjo, masu sayar da kayayyakin 
sawa iri-iri, bayan haka akwai rumfuna na “yan takalma da 
sauran abubuwan da ake sayarwa a cikin kasuwa”” (Labaru 
na da da na Yanzu, 1968: 4-5). 


9.2.2 Kasuwar Tudun Wada 

Wannan kasuwa ta Tudun Wada an fara ta ne a lokacin 
Sarkin Kudun Gusau Malam Sulaiman daga 1951-1984. Ta 
kuma shahara ne da sayar da hatsi, dawa da gero da kuma 
shinkafa da тазага da doya da wake. Sannan kuma aikwai 
торо da dankali. Akwai masu sai da kayan miya kamar tattasai 
da tumaturi da albasa da sauransu. 

Bayan haka akwai masu sayar da kayan ruwa kamar 
lemu da hakin salad da makamantansu. Ana kuma sayar da 
Кауап рїш kamar katako da kusa da sauran kayayyaki. 


9.2.3 Kasuwar Sabon Gari, 1924 

Lokacin da aka samu magurjin auduga na bisije”” a 
shekarar 1924 aka auna Sabon Gari da kasuwar Danjumma, 
saboda ma’aikata da leburorin da suka zauna a wurin. Kuma 
lokacin Umaru Malam (1917-1929) ne aka kafa kasuwar ta 
Sabon Gari, amma ba ta shahara sosai ba, sai lokacin, Sarkin 


293 An ta yunkuri a dauke wannan kasuwa daga wannan wuri domin ta matsi 
gari da babbar asibiti ta Gusau, amma ba a sami yin haka ba sai a zamanin 
mulkin Gwamna Alhaji Ahmed Sani, Yariman Bakura. A lokacin gwamnati 
ta ware wani wuri inda aka fara gina wa Gusau wata kasuwa sabuwa kuma 
babba har aka soma taso da mutane daga ita wannan kasuwa. Ta haka ne aka 
rage mata karfi, duk da mutane sun kasa barinta. 

294 Wato British Cotton Growing Association (В. С. С. А.). 


— { LL —— 


Katsinan Gusau, Muhammadu Mai’akwai, duk da haka kuma 
ba a gine take ba har zuwa yanzu. 

Kasuwar ta shahara da sayar da hatsi dawa da gero da 
masara da alkama. Sannan akwai masu sayar da rogo da 
dankali da gwaza da makamantansu. Akwai kuma rumfar “yan 
dinki masu dinki da keke, daga nan sai layin “yan nama da 
masu sai da kayan miya kamar tumaturi da tattasai da kabushi 
da sauransu. Akwai layin da “yan mata da tsofaffi mata 
wadanda suke sayar da abubuwa iri-iri kamar tafasa da tuwo 
da fura da nono da garin dawa da sauransu (Hira da 
M.M.W.N., Gusau, 1978). 

Bayan haka, ana sayar da lemo da hakin salad da 
makamantansu. Ana sayar da kayan gini kamar katako da 
sauran kayayyaki””. 


9.3 Kamfanonin Kasuwanci 

An kafa kamfanonin kasuwanci da dama a garin 
Gusau. Da farko, a lokacin mulkin mallaka, Turawa sun kafa 
kamfanoni kamar haka: 


Doki da Куапзуа?% 
Tangalakis 

London Kano 

Kamfanin United Africa” 
John Holts 

Ambrosin 

French Сотрапу?®% 
Goltschalk 


Нака kuma akwai kamfanonin Kwara-kwara, daga cikin 
wadanda suke fitattu akwai: 


Kamfanin Sarkin Gusau 


295 Bayan wadannan kasuwanni, akwai kuma wadanda aka kafa daga baya, 
misali: Babbar Sabuwar Kasuwa da Kasuwar Kanawa da Kasuwar ‘Yardole 
da Kasuwar Tashar Magami da Kasuwar “Yanhaya da Kasuwar ‘Yankaji a 
wurare daban-daban. 

296 Wato ‘Genrge Bentworth ОШбап?? (С.В.О). An kafa wannan kamfani а 
1973 a karkashin U.A.C. 

297 Wato United Africa Company (U.A.C). 

298 Wato “Canpagnie Francaise de I’ Afrikue Occidentale’ (CFAO). 


— 2j} 


Kamfanin Madam 

Kamfanin C.P. Lebentis 
Kamfanin a sha Gara 

Kamfanin Yusufu Langa-Langa 
Kamfanin Abdalla Akkari 


Dukkan kamfanonin Turawa da na kwara-kwara daga baya 
sun koma hannun “yan kasa а wajejen 1960, “yan kasa kuma 
sai suka dukufa da kafa nasu kamfanoni kari ga wadanda suka 
karba, ko da yake kadan ne suka sami rijista, sai a wajen 
shekarar 1966 aka kafa Arba Trading Company na su Sarkin 
Fawa Alhaji Ibrahim (Hira da A.A.G.S., Sakkwato, 1979). 
Bayan sannan ne aka sami kamfanonin kasuwanci da yawa, 
ga wasu kadan daga cikinsu: 
Gusawa Trading Company 
Gusau Union Trading Company 
Bungudu Trading Company 
Dinawa Trading Company 
Ruwan Bagaja Trading Company 
Rawayya Trading Company 
Northco Construction Company 
Datura Pharmacy 
Ideal Super Store 
Kamfanin Saye da Sayarwa (ZASCO) 
Kamfanin Takin Zamani (FASCO) 
Kamfanin Zuba Jari (Gusau Inbestment House) 
Kamfanin Sarrafa Karafa da Albarkatun Kasa 
Kamfanin Samar da Iraruwan Noma (MASLAH) 
Kamfanin Samar da Turakun Lantarki (ZAMPOL) 
da sauransu 
9.4 Shahararrun Attajirai 

Ana iya a kasa shahararrun attajiran garin Gusau a kan 
yanayin da suka shahara da abin da suka shahara a kansa. 
Misali: 


a) Attajiran Dauri wato kafin 1930: 
Idi Danbujuwa 


- Cinikin Shanu da sauran bisashe 
Dodo Burji 


________$ | ل 


- Cinikin bayi da bisashe 

Haza 

- Cinikin bayi da bisashe 

Buhari Haza 

- Cinikin bayi da bisashe 

Audun Hanne 

- Cinikin bayi da bisashe 

Madugu Salga 

- Cinikin shanu 

Kurma Jikan Mani 

- Cinikin shanu 

Idi Komi Dojin 

- Cinikin Lailai da Tufafi 

Amadu Maigoro 

- Cinikin goro 

Ibrahim Danjikku 

- Sufurin mota 

Malam Abdu Maigoro 

- Cinikin goro da shanu 
(Hira da A.A..S., A Sakkwato; A.S.D.A., a Gusau, 

1979) 


Attajiran Tsakiya wato 1930-1960: 


Alhaji Sa’idu ‘Danagwai 

- Sufurin mota, cinikin shanu da kayan gona 
Alhaji Garba Yaro Bayanaka 
-Cinikin Lalai da Tufafi 
Ammani Bungudu 

- Cinikin fata da kayan gona 
Alhaji Kurma 

- Cinikin fata da sufuri 
Alhaji Maishanun Haza 

- Cinikin Fata da kayan gona 
Alhaji Mamman Rikiji 

- Cinikin Goro 

Alhaji Tanimu 

- Cinikin goro 

Alhaji Bako na M. Baba 

- Cinikin goro da kayan gona 


— 26) ——————————————————— 


Alhaji Lawali Danmuna 

- Cinikin goro da kayan gona 
Alhaji Mu’azu Bargaji 

- Cinikin goro da haja 

Alhaji Idin Dunku 

- Cinikin goro 

Alhaji Mamman na ‘Danbaba 
- Cinikin fata 

Alhaji Dantawaga 

- Fata da kayan gona da shanu 
Alhaji Baba Dankantoma 
-Sufurin mota da cinikin kayan gona 
Alhaji Ahmadu Na Abba 

- Cinikin Fuloti 

Alhaji Nasar 

- Cinikin Fuoloti da haja 
Alhaji Rahama 

- Sufurin motoci 

Alhaji Abbo??? 

- Sufurin motoci 


Har wa yau kuma akwai wasu manyan attajirai da dama a 
cikin garin Gusau wadanda za mu fadi kadan daga cikinsu, 
kamar haka: 


Alhaji Umaru Sambo 
-Dila ne na sayar da sukari da gishiri da fulawa da 
sauransu 

Alhaji Dalhatu Bungudu 

- Yana sayar da kayan ginar Zamani 

Alhaji Sayyadi Gusau 

- Dila ne wajen sayar da fulawa da sukari da sauransu 

Alhaji Yuguda Gusau 

- Ya shaharada sayar da littattafai har ma yana da 
dakin sayar da littattafai a Gusau da Sakkwato wanda 
ya kira da sunan “Alhaji Yuguda Bookshop”, bayan 
haka kuma dila ne babba na motoci, yana kuma 


299 Wadannan su ne attajirai na dauri a garin Gusau, dattawa ne, masu amana, 
masu taimako, masu alkawali, masu gaskiya. Allah ya gafarta masu, ya 
lullube su da rahamarsa, amin. 


— )—. 26) —— 


kwangila da sauransu 
Alhaji Bala Waiman 
-Ya shahara а wajen aikace- aikacen Gwamnati 
(Kwangila) 
Alhaji Abdu Makwashe 
— Shahararren dan kasuwa ne na wajen cinikin goro 
Alhaji Yusufu Danhausa 
- Dila ne na wajen motoci da babura, kuma manomi ne 
babba 
Alhaji Almajir 
- Ya shahara da cinikin auduga da gyada kuma da kayan 
zaki 
Alhaji Musa Agege 
-Ya shahara ne wajen motocin sufuri wato motocin haya 
Alhaji Shehu Danmakyazo 
-Ya shahara da sayar da hatsi, gero da dawa da wake da 
shinkafa da makamantansu 
Alhaji Bawa Sarkin Fawa 
-Dila ne na wajen sayar da babura da rediyo da fanka da 
firji da sauransu 
Mr. Abdalla Akkari 
—Ya shahara da sayar da kayayyakin sawa. Yana kuma 
da kamfanin gadaje da kujeru a Gusau da Sakkwato 
da kuma gidan minti, da sauransu 
Alhaji Shehu Idiris 
—Yana Manajan kamfanoni da dama kamar па N.C.C.L. 
da na Gidan Lemo da sauransu kuma ya shahara a ciniki. 
Alhaji Usman Karami, Sarkin Kudun Gusau 
- Shahararre ne kan yin kwangila da sauran harkokin 
kasuwanci 
Alhaji Muhammadu Mainasara 
- ‘Yana da kamfanin yin kujeru da gyaran motoci da asibiti 
da sauransu 
Alhaji Ibrahim Jinjiri 
- Shi ma ya bunkasa a kasuwanci da yin kwangila da 
sauransu 
Alhaji Badamasi 
- Shi ma ya bunkasa wajen sayar da kayayyaki da sauran 
huldar kasuwanci 
Alhaji Shehu Danfulani Maidoya 


— | 20) ————————————— 


- Cinikin doya da motoci da sauran hidimomin kasuwanci 
Alhaji Ali Haido 

Alhaji Umaru Maikudi 

Alhaji Abdulahi Mai-Kan-Tururuwa 
Alhaji Aminu Makaranta 

Alhaji Danmanga 

Alhaji Manir Sayyadi 

Alhaji Isa Mayana 

Alhaji Ishaka Mailittafai 

Alhaji Garba Dangusau 

Alhaji Umaru Baba (UMB) 

Alhaji Ahmed Ladan 

Alhaji MammanYace 

Alhaji Sule Kurya 

Alhaji Sarkin Fawa Malami 

Alhaji Buba Maigoro 

Alhaji Ibrahim Maikaji 

Alhaji Ibrahim Ruwan Doruwa 
Alhaji Tukur Muhammad 

Alhaji Abu Zahara 

Alhaji Musa Majjalli 

Alhaji Aliyu Aca Maikwai 

Alhaji Garba Maihatsi 

Alhaji Garba Kiyawa 

Alhaji Bello Ammani 

Alhaji Mainasara Maigarin Rogo 
Alhaji Shehu Dakin Gari 

Alhaji Lawal Idris 

Alhaji Abun Bauri 

Alhaji Shehu Madawaki 

Alhaji Buhari Maijega 

Alhaji Mamman Shagamu 

Alhaji Mamman Maigemu 

Alhaji Muhammadu Dangusau 
Alhaji Ahmadu Janyau, Turakin Gusau 
Alhaji Adamu Dankwangila 
Alhaji Yahaya Dogara 

Alhaji Dahiru Dogora 

Alhaji Dahiru Maitaya 

Alhaji Garba na Alhaji Ango Rikiji 


لر 4 


Alhaji Abubakar Wakkala Maishanu 
Alhaji Lawali Maishanu 
Alhaji Bellon Andi 

Alhaji Sa’adu Maitaya 
Alhaji Bature Maitaya 
Alhaji Sani Musa 

Alhaji Umaru Ajif 

Alhaji Amadu Jariri 

Alhaji Usaini Maigoro 
Alhaji Ibrahim Garacci 
Alhaji Labbo Ciyaman 
Alhaji Idi Magami 

Alhaji Idris Jabu 

Alhaji Sani Almustafa 
Alhaji Lawali Ammani 
Alhaji Muhammadu Mainasara, (GBO) 
Alhaji Aca Maikwai: 

Alhaji Ahmadu Namadam 
Alhaji Dahiru Наѕіуа 

Alhaji Sule Zurmi 

Alhaji Ahmad Modibbo 
Alhaji Lawali Garba Rikiji 
Alhaji Hamisu Musa 

Alhaji Muhammadu Nagwaggo Gusau 
Alhaji Ahmad Master 
Alhaji Bature Umaru Sambo 
Alhaji Sani Husaini 

Alhaji Musa Kwatarkwashi 
Alhaji Sani Matyadi 

Alhaji Yahaya Motors 
Alhaji Siddi Daki Takwas 
da sauransu da yawa 


Bayan wadannan manyan ‘yan kasuwa akwai kuma masu 
tasowa wadanda Gusau take cinjim da su har ma ba su 
Kirguwa. Wasu kuma sun dade Kwarai suna kasuwancin amma 
ba su kai shaharar wadannan da muka lissafa a baya ba. Ga 
jerin sunayen wasu matsakaita da Kananan ‘yan kasuwa kamar 
haka: 


Alhaji Bashiru Galadima Nakabo 

Alhaji Bashiru Umaru Машай 

Alhaji Saminu Sani Husaini, CWAY 

Alhaji Saminu Rabi'u, Saminuna 

Alhaji Sirajo Abdullahi, Sarki Sirajo 

Alhaji Hamisu Shehu, Hamstore 

Alhaji Habibu Balarabe, Habibu Dangote 

Alhaji Sani Maishinkafa, Cediya Uku 

Alhaji Muhammadu Kabir Mahe 

Alhaji Bala Kantin Sauki 

Alhaji Lawali Musa, Koguna 

Alhaji Lawali Dangara, Kantin Sauki 

Alhaji Rilwanu Maiyadi 

Alhaji Sule Mamuda 

Alhaji Sule Zumunchi 

Alhaji Sambo Marafa 

Alhaji Shehu Muhammadu Regan 

Alhaji Altyu Muhammadu Maizinare 
da sauransu da dama 


9.5 Bankunan Kasuwanci da na 
Bunkasa Noma 
Banki wani wuri ne inda ake tadawuli da kudi, ake 
jujjuya su da nufin samun riba da sauran nau’o’in amfani. 
Wasu ayyukan Banki su ne: 


-Karbar jari da ajiyar kudi da ba gara ba gunda; 
-Samo гапсеп kudi daga wasu wurare ko Kungiyoyi; 
-Jujjuyya kudaden da aka sa jari ko aka ajiye Ко aka ranto 
don samun riba; 
-Ba ma’aikatu damar ajiye kudi don biyan ma’aikatansu da 
sauran harkoki; 
-Biyan kudi ga ma’ajiya а lokacin da suke bukata ta 
hanyar 
cek ko littafin ajiya; 
-Biyan ma’aikatan Bankin daga ribar da ake samu 


4 zj 


-Rarraba ribobin da ake samu ga ma'ajiya; 
-Biyan rancen da aka ciwo lokaci zuwa lokaci; 
-Ва да гапсе ga mutane da dora masu wani abu a kai don cin 
riba wato ruwa. Akan ba da rancen ne don bunkasa 
harkokin kasuwanci da ayyukan noma; 
-da sauran abubuwa da banki ke aiwatarwa. 


A сїйїп garin Gusau akwai bankunan kasuwanci da na 
bunkasa ayyukan noma kamar haka: 


Bankin Farko (FBN) 

Bankin Union (UBA) 

Bankin Arewa (BON) 

Bankin Gamji (GB) 

Bankin Motogeji (Mortgage Bank) 

Bankin Ba Da Rance da Kasuwanci (BCCIL) 
Bankin Hada Kai da Bunkasa Aikin Noma (NACB) 
Bankin Al umma (Community Bank) 
Bankin GT (Guaranty Trust Bank) 

Bankin Zenith (Zenith Bank) 

Bankin PHB (PHB Bank) 

Bankin Afirka (Afribank) 

Bankin Diamond (Diamond Bank) 

Bankin Santaral (Central Bank of Nigeria) 
Bankin FCB (First City Manument Bank) 
Bankin Micro (Micro Finance Bank) 

Bankin Fin (FinBank) 

Bankin Oceanic (Oceanic Bank) 

Bankin Intercontinental (Intercontinental Bank) 
Bankin Access (Access Bank) 

Bankin Sterling (Sterling Bank) 

Bankin Sky (SkyBank) 

Bankin Fidelity (Fidelity Bank) 


Kamar yadda bayanai suka gabata, wannan babi an yi magana 
ne dangane da yadda kasuwancin yake tafiya a tsakanin 
mutanen Gusau. An yi bayani a kan kasuwanni da kamfanonin 
kasuwanci da masana'antu da masaku da sauran harkoki 
wadanda suka shafi saye da sayarwa. Daga nan aka kawo jerin 
sunayen attajirai na Kasar Gusau da ayyukan kasuwanci 


4 з] $$$ 


daban-daban da suke gudanarwa да sauran bayanai wadanda 
suka danganci kasuwanci a garin Gusau. 


E $_$___________‏ ل 


BABI NA GOMA 
10.0 SALSALAR MUTANEN GUSAU NA FARKO 


A bayanan da suka gabata, an rigaya an yi nazarin 
yadda “Yandotawa da Ashafawa suka yi gwagwarmayar 
kafawa da gina garin Gusau. Saboda muhimmancin wadannan 
mutane muka ga ya dace mu kebe wani babi sukutum inda za 
mu kawo salsalarsu. Kamar kuma yadda aka gani, wadannan 
mazaunan farko na garin Gusau sun kasu gidaje biyu ne, 
akwai gidan “Yandotawa da kuma gidan Ashafawa. Ga jerin 
salsalar gidajen kamar haka: 


10.1 Zuriyar ‘Yandotawa*” ta Alhaji Umaru 
Alhaji Mustafa shi ne dan Zangi dan Dawuda dan Zangina dan 
Zakariya'u dan Salihu dan Umaru. 


Alhaji Mustafa, ya haifi: 
1) Alhaji Umaru 
2) Jabba 


Alhaji Umaru dan Alhaji Mustafa, ya haifi: 
1) Muhammadu Liman Babba 
2) Dangaladima Usamatu 
3) Fate 
4) Garba 
5) Dottiya. 


10.1.1 Muhammadu Liman Babba, ya haifi: 
1) Sufyanu 
2) Buhari 
3) Ajiya Sa'adu 
4) Sufyanu, “ya” yansa matane 
5) Buhari, shi ma ‘ya’yansa mata ne 
6) Ajiya Sa'adu 


Ajiya Sa 'adu, ya haifi: 
1) Malam Muhammadu (Hajji) 


300 Alhaji Mustafa shi ne ya haifi zuriyar “Yandotawa. An kuma kira ta da 
wannan suna saboda zaman da ya yi a Birnin “Yandoto. 


————- эў — 


tses anslag Vinh Ujan زلم شطع‎ 
aa Vy waa ==} 
Jeet Disb اه عدر ویم‎ 
AN Na b ИГА Le 
озу وزه(لدعاءمم‎ 7, i 
“Акун ورل‎ 
نس مارجا عر‎ fps 


Nasabar Alhaji Umaru dan Alhaji Mustafa kamar yadda 
Malam Muhammadu Tukur ya rubuta a wani littafin 
addu’a da ya juya da hannunsa 


Malam Muhammadu Hajji, ya haifi: 
1) Malam Garba Maifari 
2) Alhaji Mande 


Malam Garba Maifari, ya haifi: 
1) Alhaji Musa Dan’ aba 
Sauran “ya” yan mata пе. 


Alhaji Musa Dan aba, ya haifi: 
1) Muhammadu Sani 
2) Abdullahi 
3) Amadu Rufa'i 
4) Suleimanu 
5) Garba (Babangida) 
6) Muhammadu Sirajo 


Muhammadu Sani dan Musa Dan'aba, ya haifi: 
1. Saifullahi 


Alhaji Mande, ya haifi: 
1) Muhammadu Lawal 
2) Muhammadu Sani 
3) Usman 
4) Muhammadu Rabi'u 


— | ——— 


5) Muhammadu Hamisu 
6) Garba 
7) Umaru 


Alhaji Muhammadu Lawal, ya haifi: 
1) Muhammadu Sanusi 

2) Abdulkadir 

3) Muhammadu Nasiru 

4) Hashimu 

5) Yahaya 


Muhammadu Sani, ya haifi: 
1) Abdulkarimu 
2) Shehu Usman 
3) Muhammadu Sirajo 
4) Ali-Ja'afaru 


Usman, ya haifi: 
1) Muhammadu Aminu 
2) Muhammadu Bashir 
3) Amadu 
10.1.2 'Dangaladima Usamatu ®" 
dan Alhaji Umaru, ya haifi: 
1) Zaidu 
2) Alhaji 
3) Muhammadu Ammani 
4) Mu’ allaidi 
5) Husaini 
6) Malam Abdu 
7) Siddi 
8) Faruku 


Alhaji dan Usamatu, ya haifi: 


301 Daga cikin ‘ya’ yan Dangaladima Usamatu (2) Alhaji da (3) Muhammadu 
Ammani ne Allah уа ba zuriya ‘ya’ ya maza, saura duk mata ne. Saboda haka 
za mu yi bayani ne a kan zuriyarsu kawai. 


а E 


1) 
2) 
3) 
4) 


Muhammadu Liman Babba??? 


Sambo?” 
Aliyu 
Yaro 


Muhammadu Liman Babba (Zariya), ya haifi: 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Muhammadu Lawali 
Wakili Umaru Dabo 
Jumare 

Abubakar Jamo 
Abubakar Dembo 
Usman 


Abubakar Dembo, ya haifi: 
1) Mahmudu 
2) Alhaji Umaru 
3) Mustafa 
4) Aliyu 


5) 


Muhammad Nasiru 


Mahmudu, ya haifi: 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
б) 
7) 
8) 


Usman 

Abubakar 
Muhammadu Bashari 
Abdurrahman 
Ahmadu 
Muhammadu Aminu 
Mustafa 

Umaru 


Abubakar dan Mahmud, ya haifi: 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Muhammadu Lawali 
Aliyu 

Abdullahi 
Abdulkarim 
Muhammadu Bashari 
Umar 


302 Agalabiyyar zuriyar Malam Muhammadu Liman Babba tana zaune а 
Unguwar Kwarbai ta birnin Zariya пе. 
303 Sambo ba ya da zuriya. 


23 ا 


7) Mahmud 
8) Usman 
9) Abubakar 


Muhammadu Bashari dan Mahmud, ya haifi: 
1) Muhammadu Aminu 
2) Mustafa 


Abdurrahman dan Mahmud, ya haifi: 
1) Abubakar 
2) Ahmad Rufa'i 
3) Mahmud (Imamu) 


Ahmad dan Mahmud, ya haifi: 
1) Ibrahim 


Muhammadu Aminu dan Mahmud, ya haifi: 
1) Mahmud (Abba) 

2) Isma'il 

3) Abdulkarim 

4) Yusuf 


Mustapha dan Mahmua, ya haifi: 
1) Mahmud 


Alhaji Umaru, ya haifi: 
1) Abubakar 
2) Muhammadu Bello 
3) Usman 
4) Musa (Abba) 
5) Muhammadu Bashari 
6) Mustapha 
7) Ahmad 
8) Jamil 
9) Abdul'aziz 
10) Ibrahim 
11) Umar Faruk 


Abubakar dan Umaru dan Abubakar Dembo, ya haifi: 


4 zj 


1) Umar 
2) Muhammadu 


Aliyu dan Abubakar Dembo, ya haifi: 
1) Mahmoud 
2) Umaru 
3) Abdullahi 
4) Muhammadu Salisu 
5) Abdulkadir 
6) Abubakar Sadik 
7) Abdullahi 


Muhammadu Nasiru dan Abubakar Dembo, ya haifi: 
1) Abubakar (Mu’allim) 
2) Abdullahi 


Alhaji Usman (Shaihu), ya haifi: 
1) Muhammadu Lawal 
2) Abdulahi (Maikano) 
3) Adamu (Ladan) 

4) Abubakar 

5) Usamatu 

6) Muhammadu Shafi’u 
7) Muhammadu Kasimu 
8) Ibrahim 

9) Hassan 

10) Hussaini 

11) Muhammadu Bello 


Muhammadu Lawal, ya haifi: 
1) Ahmadu 
2) Habibu 

Sauran “ya'yan mata ne 


Ahmadu dan Muhammadu Lawal, ya haifi: 
1) Muhammadu Lawal (Walid) 
2) Abdurrahman 
3) Bilal 
Abdullahi (Maikano) ya haifi: 
1) Umar 


4 e 


2) Musa 

3) Muhammad Tajuddin 
4) Abdulhamid 

5) Junaidu 

6) Hambali 

7) Muttaka 

8) Aliyu 


Adamu (Ladan), ya haifi: 
1) Usman (Shehu) 
2) Sulaimanu 


Abubakar dan Usman, ya haifi: 
1) Ibrahim 
2) Sa’adu 
3) Muhammadu Aminu 
4) Abdussalam 


Usamatu dan Usman, ya haifi: 
1) Yusuf 
2) Hassan 
3) Hussaini 


Muhammadu Kasimu, ya haifi: 
1) Muhammadu 


Ibrahim dan Usman (Shaihu), ya haifi: 
1) Abdullahi (Khalifa) 
2) Usman (Alhaji) 


Muhammadu Bello dan Usman, ya haifi: 

1) Usman 
2) Ahmad 
3) Muhammadu Bello 

Aliyu dan Muhammadu Liman Babba, ya haifi: 
1) Ladan 
2) Adamu 

Yaro dan Muhammadu Liman Babba, ya haifi: 
1) Mamman Dikko 


Muhammadu Ammani dan Usamatu, ya haifi: 
1) Yusufu 
2) Muhmmadu Tukur 
3) Usman Na’inna 
4) Muhammadu Ashafa 


Muhammadu Tukur, ya haifi: 
1) Mijinyawa 
2) Ahmadu 
3) Sambo 
4) Buhari Dogo 
5) Ishaka 
6) Aliyu 
7) Musa 
8) Bawa 
9) Ibrahim 


Mijinyawa, ya haifi: 
1) Umaru 
2) Aliyu 


Umaru, ya haifi: 
1) Shehu Badai 
2) Bello Waziri 


Shehu Badai, ya haifi: 
1) Mamman 
2) Rufa’i 
3) Yusufu 


4) Aminu 
5) Basiru 
6) Garba 


Bello Waziri, ya haifi: 
1) Abdullahi Maikano 
2) Muhammadu Lawali 
3) Muhammadu Kasimu 


3 3 Ӯ“ ni 


4) Suaimanu 


Aliyu, ya haifi: 
1) Alhaji Ibrahim Jamburodo 
2) Sule 


Alhaji Ibrahim Jamburodo, ya haifi: 
1) Muhammadu Sanusi 
2) Muhammadu Kabiru 
3) Hassan 
4) Muhammadu Bello 
5) Muhammadu Sanusi 
6) Muhammadu Nasiru 
7) Muhammadu Bashari 
8) Muhammadu Murtala 


Malam Ahmadu, ya haifi: 
1) Muhammadu Bello 
2) Malam Abdullahi Tela 


Muhammadu Bello, ya haifi: 
1) Garba Danjaja 


Garba Danjaja, ya haifi: 
1) Muhammadu Bello 


Muhammadu Bello, ya haifi: 
1) Mustafa 


Malam Abdullahi, ya haifi: 

1) Muhammadu Lauwali (Dama) 
Muhammadu Lawali (Dama), ya haifi: 

1) Muhammadu Nasiru 

2) Muhammadu Ammani 

3) Abdullahi (Abba) 

4) Ahmad 

5) Muhammadu Auwal (Junior) 


Muhammadu Sambo, ya haifi: 
1) Zaidu 


ЭЭЭ يږ‎ 


2) 


Garba Kele 


Garba Kele, ya haifi: 


1) 
2) 
3) 
4) 


Muhammadu Murtala 
Muhammadu Sani 
Almustafa 
Muhammadu Bello 


Muhammadu Buhari (Dogo), ya haifi: 


1) 
2) 


Malam Muhammadu Dankullum 
Alhaji Garba 


Malam Muhammadu Dankullum, ya haifi: 


1) 


Alhaji Muhammad Tukur (Tsofo) 
Muhammadu Bello 

Sa’idu 

MuhammadSani (Manya) 
Muhammad Sanusi 

Muhammad Nasiru 

Muhammad Dahiru 

Muhammad Buhari (Babangida) 


Alhaji Muhammad Tukur, ya haifi: 


1) 


Muhammad Aminu 
Sa'adu 

Usman 
Muhammad Naziru 
Ishaka 

Ya'akub 
Abdulkadir 


Muhammadu Bello, ya haifi: 


1) 


Muhammad Lawali 
Al-Ja’afaru 
Al-Abbas 
Muhammad Bashari 
Idris 

Hamza 

Akilu 

Abdullahi 


Sa idu, ya haifi: 


D 


Anas 

Yusha'u 

Muhammad (Khalifa) 
Muhammadu Sadiku 

Muhammadu Shafi’u 
Sa’idu (Junior) 


Muhammadu Sanusi, ya haifi: 


1) 
2) 
3) 


Muhammadu 
Abdullahi 
Ahmad 


Muhammadu Nasiru, ya haifi: 


D 


Yahaya 


Muhammadu Dahiru, ya haifi: 


D 


Khalid 


2) Abdullahi (Liman) 
3) Ahmad 


4) 


Muhammad Dahiru 


Alhaji Garba, ya haifi: 


1) 


Muhammad Lawal 
Abdullahi (Maikano) 
Yusufu 
Amusdafa 
Muhammad Lawali 
Ibrahim 
Ishaka 
Aliyu 
Muhammad Aminu 


10) Hamza 
11) Mukhtar 
12) Hamza 


Abdullahi (Maikano), ya haifi: 
1) Suhailu 
2) Imrana 


— ——— uj 


3) Mukhtar 


Almusdafa, ya haifi: 
1) Armiya'u 
2) Safwanu 
3) Abubakar (Babangida) 
4) Arabi 


Muhammad Lawali, ya haifi: 
1) Sha'aya'u 
2) Yusuf 
3) Mubarak 
4) Ahmad 
5) Ibrahim 
6) Muhsinu 
7) Usman 


Muhammadu Aminu, ya haifi: 
1) Aliyu 
2) Sa'idu 
3) Alamin 


Ishaka, ya haifi: 
1) Muhammadu Ami 
2) Abubakar Ladan?’ 
3) Musa (Uban Dantauri) 


Muhammadu Ami, ya haifi: 
1) Jalalu 


Musadan Dantauri, ya haifi: 
1) Abubakar (Gambo) 
2) Muhammad Nasiru 
3) Yusufu 
4) Muhammad Rabi'u 


Aliyu, ya haifi: 
1) Alhaji Muhammadu Jatau 


304 ‘Ya’ yansa mata ne 


uj‏ ا 


2) Yusufu Малууе 
3) Garba (Almu’allim) 


Alhaji Muhammadu Jatau, ya haifi: 
1) Alhaji Muhammadu Bello 
2) Muhammadu Aminu 

Alhaji Muhammadu Bello, ya haifi: 
1) Ahmadu Rufa’i (Dudu) 
2) Muhammadu Sanusi 
3) Anas 
4) Hassan 
5) Abdullahi 
6) Aliyu 
7) Abubakar 


Yusufu, ya haifi: 
1) Lawali 


Garba, ya haifi: 
1) Suleiman 
2) Shamsuddini 
3) Nuraddini 


Malam Musa?”, ya haifi: 
1) Alhaji Muhammadu Sharu 


Muhammadu Sharu, ya haifi: 
1) Muhammadu ВеПо?% (Jatau) 
2) Yahuza 
3) Ahmad 
4) Jafaru 


Yahuza, ya haifi: 
1) Sulaimanu 
2) Husaini 
3) Muhammadu 


305 Malam Musa ya koma garin Anka da zama kuma Allah ya ba shi zuriyya. 
306 Muhammad Bello, bai haihu ba. 


— uj 


Ahmad, ya haifi: 
1) Ahmad 


Bawa, ya haifi: 
1) Muhammadu Ammani 
2) Dalhatu (Tsalhe) 


Muhammad Ammani, ya haifi: 
1) Шуази 


Dalhatu (Tsalhe), ya haifi: 
1) Ali Abbas 
2) Umaru 
3) Murtala 
4) Ahmadu (Babangida) 
5) Bilyaminu 


Ibrahim, ya haifi: 
1) Muhammad Lawali 
2) Alhaji Muhammad Maikanti 
3) Abubakar (Garba Dan'alu) 
4) Abdullahi (Audu Fulani) 
5) Almusdafa 
6) Musa Kwalo 
7) Usman (Shehu Babanmanya) 


Muhammad Lawali, ya haifi: 
1) Muhammadu Bello 
2) Umaru 


Alhaji Muhammad Maikanti, ya haifi: 
1) Abubakar (Garba) 
2) Muhammad Basiru 
3) Muhammad Aminu 


Garba (Dan 'alu), ya haifi: 
1) Yahaya (Alhaji) 
2) Muhammadu Bello 
3) Sama’ila 
4) Muhammadu Zayyanu 


A يږ‎ 


Ати, ya haifi: 
1) Wadatau 
2) Yusufu 


Musa Kwalo, ya haifi: 
1) Bilyaminu 
2) Abdurrashid 


Shehu Babanmanya, ya haifi: 
1) Muhammadu Jamilu 
2) Muhmmadu Jamilu 


Mu'azu, ya haifi: 
1) Shehu 
2) Abdullahi (Audu) 
3) Alhaji Almu 
4) Sama'ila 


Abdullahi, ya haifi: 
1) Mu’azu (Babangida) 
2) Garba 
3) Muhammadu Basiru 


Alhaji Almu, ya haifi: 
1) Muhammad Lawali 
2) Muhammad Sani 
3) Ibrahim 
4) Sama'ila 
5) Nuraddini 
Usman Na inna dan Muhammadu Ammani, уа haifi: 
1) Labdo 
2) Muhammadu Maidabo 
3) Malam Umaru (Guruje) 


Muhammadu Maidabo, ya haifi: 
1) Alhaji Labbo 
2) Ibrahim Tela 
3) Almu Maisalati 


Alhaji Labbo, ya haifi: 
1) Muhammadu Bello 
2) Muhammadu Sambo 
3) Shehu 
4) Aliyu (Gadanga) 
5) Muhammadu Sirajo 
6) Garba — Abubakar 
7) Umaru (Babangida) 


Muhammadu Sambo, ya haifi: 
1) Zayyanu 
2) Muhammadu Nasiru 
3) Abdurrashid 
4) Abdulhali£ 
5) Abdurrahman 


Shehu, ya haifi: 
1) Abdul’azim 
2) Muhammadu Kabir 


Aliyu Gadanga, ya haifi: 
1) Muhammadu 
2) Ahmad 


Muhammadu Sirajo, ya haifi: 
1) Abdulbasid 


Malam Umaru Guruje, ya haifi: 
1) Muhammadu Sani 
2) Muhammadu Lawali (A feliga) 


10.1.3 Fate dan Alhaji Umaru 
Fate dan Alhaji Umaru, ya haifi: 
1) Dangaladima Salimu 

2) Usman 

3) Zaki 

4) Faruku 

5) Mayana Bawan Jido 


4 uj 


6) Abu Mai ‘Yandoto 
7) Ajiya Nalullu 
8) Yakubu 


Dangaladima Salimu, ya haifi: 
1) Mijin Masama 
2) Buwai 
3) Mu’azu 
4) Sambo Dankoli 
5) Sambo 


Mijin Masama dan Salimu, ya haifi: 
1) Izzu 
2) Muhammadu Bello 
3) Yaro Maiyamma 
4) Muhammadu Tukur 
5) Yaro Maitukku 


Izzu, ya haifi: 
1) Muhammadu (Dantsohuwa) 


Muhammadu Bello, ya haifi: 
1) Muhammadu (Dantsohuwa) 
2) Garba Makwashi””” 
3) Ibrahim Dango”” 
4) Sule 
5) Ibrahim Son'allah 
6) Usman 
7) Musa 


Sule, ya haifi: 
1) Muhammadu 
2) Mu'azu 


Ibrahim Son allah, ya haifi: 
1) Muhammadu Tukur (Dantudu) 


307 “Yayansa mata ne. 


308 “Ya” yansa mata ne. 


_§#_f uj 


Usman, ya һаїїї: 
1) Amadu 
2) Umaru 
3) Muhammadu Sani 
4) Muhammadu Basharu 
5) Muhammadu Bello 
6) Muhammadu Bello 


Amadu, ya haifi: 
1) Muhammadu Nuraddin 
2) Hassan 
3) Husaini 
4) Aliyu Akilu 
5) Ali Ja'afaru 
6) Usman 
7) Buhari 


Umaru, ya haifi: 
1) Sambo 
2) Ibrahim 


Muhammadu Sani, ya haifi: 
1) Muhammadu Lawali 


Musa dan Muhammadu Bello dan Mijin Masama dan Salimu, 
ya haifi: 

1) Muhammadu Bello 

2) Garba 

3) Umaru 

4) Muhammadu Sabi’u 


Muhammadu Bello, ya haifi: 
1) Musa 


Yaro Maiyamma dan Mijin Masama dan Salimu, ya haifi: 
1) Abdulmumini 

2) Aliyu (Korau) 

3) Ibrahim (Alhaji) 


Abdulmumini, ya haifi: 
1) Ibrahim (Bawa Na’ainano) 


Ibrahim (Bawa Na’ainano), ya haifi: 
1) Muhammadu Nasiru 
2) Muhammadu Kabiru 
3) Munir 
4) Muhammadu Jamilu 
5) Sama’ila 


Aliyu Korau, ya haifi: 
1) Muhammadu Yabani 
2) Garba Abule 
3) Abdulmumini 


Muhammadu Yabani, ya haifi: 
1) Aliyu 


Garba Abule, ya haifi: 
1) Muhammad Basiru 


Muhammadu Tukur dan Mijin Masama, ya haifi: 
1) Usman (Mani) 


Yaro Maitukku, ya haifi: 
1) Garba Danmata 
Buwai dan Salimu, ya haifi: 
1) Abdu Tsoho 
2) Yawa 
3) Muhamma’atu Dembo 
4) Ibrahim Sidi 


Abdu Tsoho, ya haifi 
1) Abdu Yalo 
2) Dawuda 


Muhamma’atu Dembo, ya haifi: 
1) Umaru 


Umaru, ya haifi: 


4 21) ——————————————— 


1) Ibrahim (Kurma) 
2) Bawa Sola 
3) Aliyu 


Ibrahim Kurma, ya haifi: 
1) Muhammadu Lawali 
2) Musa 
3) Ahmadu Rufa’i 
4) Muhammadu Jamilu 


Musa, ya haifi: 
1) Muhammadu Murtala 
2) Yusha’u 
3) Abdurrahim 
4) Umaru 
5) Salimu 
6) Umaru 
7) Muhammadu Bashar 


Amadu Rufa’i, ya haifi: 
1) Anas 
2) Sufyanu 
3) Nu’aimu 


Muhammadu Jamilu, ya haifi: 
1) Nafi’u 


Bawa Sola dan Umaru, ya haifi: 
1) Sulaimanu 
2) Mahmudu 
3) Muhammadu Tukur 
4) Muhammadu Bello 
5) Jalalu 
6) Garba 
7) Jibir 


Sulaimanu, ya haifi: 


1) Muhammadu Musdafa 
2) Muhammadu Bashir 


4 5) —— 


3) Misbahu 


Aliyu dan Umaru, ya haifi: 
1) Shehu 
2) Aminu 
3) Buhari 
4) Muhammadu Sanusi 
5) Shamsuddini 
(Hira da muka yi da M.M.W.N., 1978 da 1984) 


Ibrahim Sidi dan Buwai, ya haifi: 
1) Ibrahim Maifillani 
2) Abu Helama 
3) Ibrahim Waziri 
4) Galadima Mamman 
5) Malam Zaidu Gusau 


Ibrahim Maifilani, ya haifi: 
1) Alhaji Mu'azu 
2) Buhari 
3) Isa 
4) Ibrahim 
5) Muhammadu 
6) Abdulkadir 
7) Jelani 
8) Attahiru 


Alhaji Mua’azu, ya haifi: 
1) Muhammadu Tukur 
2) Muhammadu Kabir 
3) Muhammadu Hashimu 
4) Muhammadu Bashar 
5) Abubakar (Cika) 
6) Muhammadu Aminu 
7) Ibrahim Babangida 
8) Shamsuddin 


Buhari, ya haifi: 


1) Muhammadu Bello 
2) Muhtari 


4 sj—————— 


3) Sirajo 

4) Hamza 

5) Zangi 

6) Kamaluddini 

7) Muhammadu Namadi 


Abu Helama dan Ibrahim Sidi, ya haifi: 
1) Usman (Mani) 


Usman, ya һаїїї: 
1) Amadu Rufa'i 
Dangaladima Ibrahim Waziri dan Ibrahim Sidi, ya 
haifi: 
1) Salisu 
2) Abdu (Danmagami) 
3) Almusdafa 
4) Aliyu (Gadanga) 
5) Amadu Rufa'i 


Salisu, ya haifi: 
1) Muhammadu Basiru 
2) Muhammadu Murtala 
3) Muhammadu Nura 
4) Muhammadu Bashar (Danbashari) 
5) Muhammadu Yaro 
6) Isa 


Galadima Mamman dan Ibrahim Sidi, ya haifi: 
1) Abdullahi 
2) Muhammadu Zayyanu 
3) Yusufu 
4) Umaru 


Malam Zaidu Gusau dan Ibrahim Sidi, ya haifi: 
1) Abdullahi 
2) Muhammadu Tukur 

(Hirar da muka yi da A.M.G. Gusau, 6/9/84) 


Mu'azu dan Salimu, ya haifi: 
1) Musa 


4 | 


2) Muhammadu Bello 
3) Yakubu 
4) Almusdafa 


Muhammadu Bello, ya haifi: 
1) Muhammadu Bashiru 
2) Muhammadu Tukur 
3) Muhammadu Dahiru 
4) Muhammadu Nasiru 
5) Abubakar 
6) Umaru 
7) Umaru 


Almusdafa, ya haifi: 
1) Muhammadu Sani 
2) Muhammadu Bashar 
3) Salimu 


Sambo dan Koli dan Salimu, ya haifi: 
1) Abubakar Nagungure 


Abubakar Nagungure, ya haifi: 
1) Umaru 
2) Musa 
(Hirar da muka yi da A.D.U., Gusau, 7/9/84) 


Usman dan Fate, ya haifi: 
1) Maigari Na'ayya 


Zaki dan Fate, ya haifi: 
1) Salmanu 


Mayana Bawan Jido dan Fate, ya haifi: 


1) Laddo 

2) Manden Mayana 
3) Amadu 

4) Kure 


Manden Mayana, ya haifi: 


1) Muhammadu Sambo??? 
2) Abdullahi (Attine Janhaki) 


Abdullahi (Attine Janhaki), ya haifi: 
1) Malam Moyi 
2) Alhaji Abdulkadir Marafa Dangadaje 
3) Alhaji Muhammadummu 
4) Alhaji Usman (Mani Na’ukki) 
5) Alhaji Ibrahim Garacci 
6) Usman 
7) Musa 


Alhaji Abdulkadir Maraja Dangadaje, ya haifi: 
1) Muhammadu Lawal 
2) Muhammadu Kabir 
3) Muhammadu Tambari 
4) Umaru 
5) Muhammadu Bello 
6) Muhammadu Musdafa 
7) Muhammadu Nasiru 
8) Muhammadu Nura 
9) Muhammadu Basiru 
10) Muhammadu Mansur 
11) Ibrahim 
12) Abdulahi (Babangida) 
13) Abubakar 
14) Usman 
15) Aliyu 
16) Abdul’ aziz 
17) Musa 
18) Yusufu 
19) Isa 
20) Dalhatu 
21) Haruna 


Alhaji Ibrahim Garacci, ya haifi: 
1) Muhammadu Hadi 
2) Muhammadu Maki 


309 “Ya'yansa mata пе. 


— 26) 


3) Muhammadu Sanusi 
4) Muhammadu Bashari 
5) Shamsuddin 
6) Hassan 
7) Hussaini 
(Hirar da muka yi da A.A.M.D., Gusau, 8/9/84) 


Abu Mai ‘Yandoto dan Fate, уа haifi: 
1) Muhammadu Malami 
2) Galadima Muhammadu Zangi 
3) Ibrahim Dango 


Muhammadu Malami dan Abu Mai ‘Yandoto, ya 
haifi: 
1) Husaini 
2) Mv’allaidi 
3) Muhammadu Gado 
4) Ibrahim 
5) Muhammadu dan’ inna 
6) Amadu 


Muhammadu Gado, ya haifi: 
1) Mamman (Danbiri) 
2) Muhammadu Wakkala 
3) Umaru 
4) Alhaji Husaini 
5) Muhammadu Namadina 


Alhaji Hussaini dan Muhammadu Gado, ya haifi: 
1) Muhammadu Lawal 
2) Muhammadu Murtala 
3) Hassan 
4) Abubakar 


Muhammadu Namadina dan Muhammadu Gado, ya 
haifi: 
1) Muhammadu Nasiru 
2) Muhammadu Kabiru 
3) Muhammadu Nafi’u 


Ibrahim dan Muhammadu Malami, ya haifi: 
1) Muhammadu Bello 


Muhammadu Bello, ya haifi: 
1) Muhammadu Lawal 
2) Muhammadu Tukur 
3) Abubakar 
4) Ibrahim 


Muhammadu Dan'inna dan Muhammadu Malami, ya 
haifi: 
1) Alhaji Sama'ila (Maikwai) 
2) Abdullahi Koshi 


Alhaji Sama ila (Maikwai) ya haifi: 
1) Muhammadu Lawali 
2) Muhammadu Sani 
3) Abubakar 
4) Muhammadu Murtala 
5) Suaimanu 


Abdullahi Koshi, ya haifi: 
1) Muhammadu Kabiru 
2) Abubakar 
3) Ibrahim 


Amadu dan Muhammadu Malami, ya haifi: 
1) Usman 
2) Muhammadu Gide 


Usman, ya haifi: 
1) Muhammadu 
2) Abubakar 
Galadima Muhammadu Zangi dan Abu Mai ‘Yandoto, 
ya haifi: 
1) Galadima Mu’azu 
2) Laddo 


Galadima Mu’azu dan Muhammadu Zangi, ya haifi: 
1) Abdulkadir Galadima Kado 


س 4 


2) Galadima Muhammadu (Ala) 
3) Sama’ila 


Galadima Abdulkadir Kado, ya haifi: 
1) Muhammadu Bello 
2) Muhammadu 
3) Aliyu 


Galadima Muhammadu Ala, ya haifi: 
1) Galadima Muhammadu Nakabo 
2) Muhammadu Bello Kurma 
3) Ibrahim (Wambai) 

4) Umaru 

5) Basharu 

6) Shehu 

7) Muhammadu Mansur 
8) Muhammadu Zangina 
9) Usman 

10) Umaru 

11) Garba 

12) Amadu 

13) Abdulahi 

14) Muhammadu Bello 


Galaldima Muhammadu Nakabo, ya haifi: 
1) Muhammadu Kabiru 
2) Muhammadu Nasiru 
3) Abdulkadir (Jelani) 

4) Muhammadu Tukur 
5) Muhammadu Sirajo 
6) Abubakar (Tsoho) 

7) Muhammadu Murtala 
8) Muhammadu Sani 

9) Muhammadu Basiru 
10) Muhammadu Sanusi 
11) Aliyu AKilu 

12) Muhammadu Lawal 
13) Muhammadu Tukur 
14) Muhammadu Auwalu 
15) Muhammadu 


4 26) 


16) Muhammadu Jamilu 
17) Musa 
18) Isa 


Muhammadu Bello (Kurma), ya haifi: 
1) Amadu 
2) Muhammadu Shafi'u 


Alhaji Ibrahim Wambai, ya haifi: 
1) Muhammadu Shamsuddin 
2) Muhammadu Nuraddini 
3) Muhammadu Nafi’u 
4) Muhammadu Khalid 
5) Muhammadu Zahraddin 
6) Abdulkarim 
7) Umar 
8) Mubarak 
9) Muhammadu (Babangida) 
10) Ibrahim (Baba Karami) 
11) Nafi’u 
12) Abubakar (Baffa) 

13) Usman 

14) Aliyu 

15) Yusuf 

16) Sultan bn Ibrahim 
17) Ado (Amir) 

18) Isma'il 


Umaru, ya haifi: 
1) Muhammadu Nuraddini 
2) Muhammadu Jamilu 
3) Abdulmajid 


Sama’ila dan Galadima Ми ‘аи, ya haifi: 
1) Muhammadu Lawal 
2) Muhammadu Sani 
3) Muhammadu Bashar 
4) Muhammadu Murtala 
5) Muhammadu Nuraddin 
6) Abubakar 


7) Umaru 
8) Ibrahim 


Laddo dan Galadima Muhammadu Zangi, уа haifi: 
1) Muhammadu Mainasara (Аппазһаги)?!9 


Ibrahim Dango dan Abu Mai ‘Yandoto, ya haifi: 
1) Shehu 
2) Muhammadu Dama?! 

(Hirar da muka yi da G.M.A., Gusau, 8/9/84). 


Алуа Маши dan Fate, “ya” yansa mata пе. 


Yakubu dan Fate, ya haifi: 
1) Altine 
10.1.4 Garba dan Alhaji Umaru 
dan Alhaji Mustafa, ya haifi: 
1) Sule Gajere 
2) Dankwardo 
3) Dan’inna 
4) Ibo 
5) Abbas 
6) Maidoki dan Garba 
7) Faruku 


Sule Gajere dan Garba dan Alhaji Umaru, ya haifi: 
1) Kure 
2) Zakariya’u 


Dankwardo dan Garba dan Alhaji Umaru, ya haifi 
1) Sarkin Yaki Boyi 


Dan 'їппа dan Garba dan Alhaji Umaru, ya haifi: 
1) Arko 


Abbas dan Garba dan Alhaji Umaru, ya haifi: 
1) Muhammadu Jalalu 


310 Muhammadu Annasharu ya haifi “ya” ya mata ne. 
311 Shehu da Muhammadu Dama ‘Ya’yansu duk mata пе. 


4 | —  — 


2) Dikko 
3) Muhammadu Dalhatu 


Muhammadu Jalalu, ya haifi: 
1) Abdukadiri (Kado) 
2) Buhari 


Abdukadiri Kado, ya haifi: 
1) Muhammadu Lawal 
2) Muhammadu Sani 
3) Muhamadu Bello (Yabo) 
4) Sulaimanu 


Malam Muhammadu Lawal, ya haifi: 
1) Shehu Usman 


Shehu dan Malam Muhammadu Lawal, ya haifi: 
1) Muhammadu Jalalau 
2) Abbas 
3) Ibrahim 


Muhammadu Sani, ya haifi: 
1) Muhammadu Al-Hadi 
2) Muhammadu Kabiru 
3) Abdulkadir 
4) Muhammadu Al-Gali 


Muhammadu Bello (Yabo), ya haifi: 
1) Ibrahim 
2) Muhammadu Rabi’u 


Sulaiman, ya haifi: 
1) Muhammad 
2) Muntaka 


Buhari, ya haifi: 
1) Muhammadu Wakkala 


Maidoki dan Garba dan Alhaji Umaru?” 


10.1.5 Dottiya dan Alhaji Umaru 
dan Alhaji Mustafa, ya haifi: 


1) Laddo Maikarfi 
2) Sambo??? 


Laddo Maikarfi, ya haifi: 
1) Barau 


Jabba dan Alhaji Mustafa, ya haifi: 
1) Muhammadu 
2) Salihu Dankambo Sarkin Yaki 
3) Sale 


Muhammadu dan Jabba, ya haifi: 
1) Yahaya 


Yahaya dan Muhammadu, ya haifi: 
1) Sambo 


Salihu Dankambo dan Jabba, ya haifi: 
1) Sule 

2) Maikiyawa 

3) Rafi Bakon Rashi 


Sule, ya haifi: 
1) Aliyu Bakane 
2) Habibu 


Maikiyawa, ya haifi: 
1) Dikko 

2) Mani 

3) Umaru 

4) Baidu 


312 An tabbata mana zuriyar Maidoki Чап Garba Чап Alhaji Umaru Чап Alhaji 
Mustafa tana a Kano.(Hirar da M.M.D. ya yi da ungiyar mutane, 1965). 


313 “Ya'yansa Mata ne. 


— oj 


Rafi Bakon Rashi, ya haifi: 
1) Usamatu Adada 
2) Duli 


Usamatu Adada, ya haifi: 
1) Dankado 


Sale dan Jabba, ya haifi: 
1) Ja’afaru 
2) Danbina 


Ja’afaru, ya haifi: 
1) Buhari 
2) Mainasara 


Danbina, ya haifi: 

1) Mande 

2) Malam Tsoho na Bakin Masallaci 

(Hira да М.М. уа yi da kungiyar mutane, 1965). 


10.2 Zuriyar Ashafawa ta Malam 
Muhammadu Ashafa*"4 


Malam Muhammadu Ashafa shi ne dan Malam Abdurrahman 
dan Muhammadu dan Ishaka. 
Mal. Ashafa ya haifi: 


1) Muhammadu Maudo 
2) Muhammadu Sambo 
3) Muhammadu Dikko 
4) Muhammadu Gimba 


314 Malam Muhammadu Ashafa shi ne dan Malam Abdurrahaman dan 
Muhammadu dan Ishaka ne ya haifi zuiyar Ashafawa kuma ana kiran ta da 
sunansa ne. 


_——{ | 


at э» 2 @ 
SACS Resi tows E = 
ike экө SOM ML ЗА al | 


UNG ا یاک‎ дё چک رعاو‎ Е 
Ее АНИ 
SARS Dey Е He ig гь SSG Ui 
ae чэ СЭ UGG Hig gÉ SAS a 
عب سید‎ SILA NDS Le Fo Vip rg 


ee 


ea ИР Ll Ae E ae 


Ген ары ge 
Nk +" ERIC т 5059 Kp 


aU 


Т gi eps ESP AIT Sil ji‏ سر شيا 
pagi JA ER‏ وومر ضف 
SPU ON 0290063 елече o0 » Lad‏ 

IAN LSS ۾‎ SIS ол? IC 
92955), 9) 9519 991259. ода5 5 


JINJA 


Nasabar Malam Muhammadu Sambo dan Malam Muhammadu 
Ashafa dan Malam Abdurrahman dan Muhammadu dan 
Ishaka wadda ya rubuta a farkon littafinsa mai suna 
Tambihul-Ummati 


10.2.1 Muhammadu Maudo 
dan Malam Muhammadu Ashafa, ya haifi: 


4 266} 


1) Alkali Aruda 
2) Sule Gajeran Barje 


Alkali Aruda dan Muhammadu Maudo, ya haifi: 
1) Danmaraki 
2) Galadima Kanu Sule?'? 
3) Umaru Lu 
Danmaraki dan Alkali Aruda, ya haifi: 
1) Audun Hanne 


Umaru Lu dan Alkali Aruda, ya haifi: 
1) Amadu Guruza 

2) Abdullahi Bawa 

3) Muhammadu Indadu 

4) Үаһауа?!” 


Amadu Guruza, ya haifi: 

1) Alhaji Mani Babba 

2) Alhaji Garba Sarkin Fada 
3) Alhaji Labbo 

4) Alhaji Ali Gurmu 


Alhaji Mani Babba, ya haifi: 
1) Mamman (Ganga) 


Mamman Ganga, ya haifi: 
1) Bello 


Alhaji Garba Sarkin Fada, ya haifi: 
1) Mamman (Hinci) 
2) Yusufu 
3) Muhammadu Sambo 
4) Muhammadu Maccido 
5) Mujeli 


315 Dubi Salsalar da ke cikin Gusau District Note Book an nuna Muhammadu Maudo 
ya haifi Alkali Aruda da Sule Gajeran Barje. Gusau, D.N.B/26/HIST. BUR/ 
SOKOTO, 1963. 


316 “Ya'yansa mata ne. 


317 “Ya'yansa mata ne. 


— 267) $$ 


6) Umaru 
7) Hasan 
8) Shehu 
9) Almusdafa 


Alhaji Labbo, ya haifi: 

1) Muhammadu Makwashi 
2) Almustafa 

3) Mu’azu 

4) Aminu 

5) Sa’adu 

6) Mahmudu 

7) Habibu 


Alhaji Ali Gurmu, ya haifi: 
1) Lawali 
2) Dahiru 
3) Halliru 
4) Ibrahim 
5) Rabi’u 
6) Muhammadu Kabir 


Abdullahi Bawa dan Umaru Lu, ya haifi: 
1) Aliyu 
2) Buhari?!’ 
3) Үаго?!? 
4) Narawayya 


Aliyu dan Abdullahi Bawa, ya haifi: 
1) Bako 
2) Dama 

Nawawayya dan Abdullahi Bawa, ya haifi: 
1) Mande 


Muhammadu Indadu dan Umaru Lu, ya haifi: 
1) Alhaji Atiku 
2) Bello 


318 Ya haifi “ya” ya matana ne. 
319 Ya haifi ‘ya’ya matana ne. 


————— / тм 


3) Alhaji Mani Karami 

4) Muhammadu Mainasara (Dogo) 
5) Alhaji Abdu Garkuwan Sakkwato 
6) Garba Jijji 


Alhaji Atiku dan Muhammadu Indadu, ya haifi: 
1) Muhammadu Tukur Yabo 
2) Alhaji Ibrahim 
3) Muhammadu Zangina 
4) Abdu Maisalla 
5) Bello 
6) Almu 
7) Ali Ja'afaru 


Bello dan Muhammadu Indadu, ya haifi: 
1) Alhaji Muhammadu Dan'umma 
2) Mamman Almajiri 
3) Sule 
4) Alhaji Amadu 
5) Sama'ila 


Alhaji Mani Karami dan Muhammadu Indadu, ya haifi: 
1) Abubakar 
2) Isa 
3) Ali Akilu 
4) Ibrahim 
5) Yahaya 
6) Sama'ila 
7) Abdu 
8) Sirajo 
9) Buhari 
10) Aliyu 
11) Yusufu 


Muhammadu Tukur dan Muhammadu Indadu, ya haifi: 
1) Bello Kurma 
2) Sani 
3) Muhammadu Mahe 
4) Yusufu 


Alhaji Abdu Garkuwan Sakkwato dan Muhammadu Indadu, 
ya haifi: 

1) Alhaji Bello (Mai Shari'a) 

2) Musa Kallamu (Dr.) 

3) Abubakar (Cika) 

4) Abdul’aziz (Maigwandu) 

5) Yahaya 

6) Armiya'u 

7) Umaru 

8) Hassan 


Garba Jijji, ya haifi: 
1) Umaru 
Sauran mata ne 


Abubakar Baidu dan Umaru Lu, ya haifi: 
1) Abubakar?”” 


Sule Gajeran Barje, ya haifi: 
1) Ibrahim 
2) Maigari 
3) Muhammadu Maudo 


Ibrahim, ya haifi: 
1) Garba Dandibi 
2) Abdu 


Maigari, ya haifi: 
1) Mande 


Muhammadu Mande, ya haifi: 
1) Dan'inna 
2) Hassan 
3) Abdu 


320 “Ya'yansa mata ne. 


— O 


Abdu, ya haifi: 
1) Malam Maikiyo 


Malam Maikiyo, ya haifi: 
1) Ibrahim 
2) Muhammadu Allayidi 


10.2.2 Muhammadu Sambo dan Ashafa, ya haifi: 
1) Abdulkadir 
2) Muhammadu Modibbo 


Abdulkadir dan Muhammadu Sambo dan Ashafa, ya 
haifi: 
1) Mayana Dan'arewa 
2) Muhammadu Tuburi 
3) Dangaladima Majo 
4) Muhammadu Nasakkwato 
5) Muhammadu Gide 


Dangaladima Majo dan Abdulkadir dan Muhammadu 
Sambo, ya haifi: 
1) Kakade 
2) Aliyu 


Kakade dan Dangaladima Majo, ya haifi: 
1) Kogo Maigari 
2) Umaru Akuri 
3) Ingwai 


Kogo Maigari, ya haifi: 
1) Umaru 


Muhammadu Gide dan Abdulkadir dan Muhammadu 
Sambo, ya haifi: 
1) Dangaladima Dango 
2) Mayana Dikko 
3) Mudi 
4) Isa 


——— rj 


5) Malam Musa Тарапа 

6) Baidu 

7) Malam Abdukadir Na'abu 
8) Marafa Muhammadu Bawa 
9) Magaji Garba Mahe 


Dangaladima Dango dan Muhammadu Gide, ya haifi: 
1) Muhammadu Dama 
2) Aliyu 


Mayana Dikko dan Muhammadu Gide, ya haifi: 
1) Dama Jikan Sarki 
2) Alhaji Shehu 
3) Garba Nagagare 
4) Mamman 


Dama Jikan Sarki dan Mayana Dikko, ya haifi: 
1) Alhaji Umaru Danbaba 
2) Alhaji Ibrahim 


Alhaji Umaru Danbaba, ya haifi: 
1) Muhammadu Bello (Bilahade) 
2) Muhammadu Kabiru 
3) Sama’ila 
4) Muhammadu Murtala 


Alhaji Ibrahim, ya haifi: 
1) Muhammadu Nasiru 
2) Muhammadu Lawali 


Alhaji Shehu dan Mayana Dikko, ya haifi: 
1) Umaru 
Saura mata ne 


Mudi dan Muhammadu Gide, ya haifi: 
1) Mua’azu Awu 


2) Amadu Agogo 
3) Mayana Abdullahi Maidabo 


321 “Ya'yansa mata ne. 


— rj 


Amadu Agogo dan Mudi, ya haifi: 
1) Alhaji Abdu Kano 
Saura mata ne 


Mayana Abdullahi Maidabo dan Mudi, ya haifi: 
1) Alhaji Umaru (Dan'indo) 
2) Alhaji Garba (Baja) 
3) Balarabe 
4) Lawali 
5) Abdulkadir 
6) Sambo 
7) Murtala 
8) Yusufu 


Isa dan Muhammadu Gide, ya haifi: 
1) Bello 
2) Umaru 
3) Mamman Littawu 


Malam Musa Tagana, ya haifi: 
1) Alhaji Muhammadu Dankukur 
2) Almu 
3) Alhaji Muhammadu Dandaudu 


Alhaji Muhammadu Dankukur, ya haifi: 

1) Alhaji Sani Y.S. 

2) Aliyu 

3) Umaru 

4) Ahmadu 

5) Aliyu 

6) Ibrahim 

7) Buhari 


Alhaji Muhammadu Dandaudu, ya haifi: 
1) Muhammadu Nasiru 
2) Muhammadu Basiru 
3) Muhammadu Muniru 


Malam Abdulkadir Na 'abu dan Muhammadu Gide, ya 
haifi: 

1) Alhaji Almustafa (Bawa) 

2) Alhaji Garba 

3) Musa 

4) Yusufu (Bawa) 

5) Abdullahi 

6) Sule 

7) Aliyu 

8) Umaru 


Alhaji Al-mustafa Bawa dan Malam Abdulkadir Na'abu, ya 
haifi: 

1) Muhammadu Aminu 

2) Muhammadu Nasiru 

3) Muhammadu Bekllo 

4) Muhammadu Basiru 

5) Muhammadu Sani 


Alhaji Garba dan Malam Abdulkadir Na’abu, ya haifi: 
1) Muhammudu Aminu 
2) Abdulkadir 
3) Abubakar 
4) Ibrahim 


Musa dan Malam Abdulkadir Na 'abu, ya haifi: 
1) Muhammadu Nasiru 
Sauran matane 


Yusufu (Bawa) dan Malam Abdulkadir Na'abu, ya 
haifi: 
1) Muhammadu Aminu 
2) Muhammadu Murtala 
3) Muhammadu Mujtaba 
4) Muhammadu Sirajo 
5) Muhammadu Nasiru 


Marafa Muhammadu Bawa dan Muhammadu Gide, ya 


haifi: 
1) Magaji Abdulkadir (Kado) 


4 gj} 


2) Marafa Alhaji Garba 
3) Muhammadu Sambo 
4) Malam Bala 

5) Muhammadu Tukur 
6) Muhammadu Aminu 


Magaji Abdulkadir Kado dan Marafa Muhammadu 
Bawa, ya hafi: 
1) Ibrahim 
2) Mande 
3) Bala 
4) Bello 
5) Bashiru 


Marafa Alhaji Garba dan Marafa Muhammadu Bawa, ya 
haifi: 
1) Aliyu 
2) Rufa’i 
3) Hassan 
4) Muhammadu Bello 
5) Almusdafa 
6) Muhammadu Kabiru 
7) Muhammadu Aminu 
8) Muhammadu Sambo 
9) Muhammadu Mahe 
10) Muhammadu Murtala 


Muhammadu Sambo dan Marafa Muhammadu Bawa, ya 
haifi: 

1) Rilwanu 

2) Muhammadu Muniru 

3) Muhammadu Nasiru 

4) Bilyaminu 

5) Muhammadu Sirajo 


Malam Bala dan Marafa Muhammadu Bawa, ya haifi: 
1) Muhammadu Gide 
2) Abdullahi 
3) Muhammadu Kasimu 


— ——— zi 


4) Muhammadu Bashiru 
5) Muhammadu Murtala 
6) Sa'adu 

7) Sulaimanu 


Muhammadu Tukur dan Maraja Muhammadu Bawa, уа 
haifi: 

1) Mansur 

2) Hamza 

3) Nura 


Muhammadu Aminu dan Marafa Muhammadu Bawa, ya 
haifi: 

1) Muhammadu Sanusi 

2) Abdulkadir 

3) Muhammadu Modibbo 


Magaji Garba Mahe dan Muhammadu Gide, ya haifi: 
1) Magaji Makwashi 
2) Haruna Bawa 
3) Wakili Muhhammadu Bello 
4) Ibrahim 
5) Muhammadu Gide (Babbanmanya) 


Magaji Makwashi dan Magaji Garba Mahe, ya haifi: 
1) Muhammadu Bello 
2) Haruna 
3) Isa 
4) Abubakar Danda 
5) Aliyu 
6) Musa Danlami 
7) Muhammadu Sani 
8) Muhammadu Babangida 


Haruna Bawa, ya haifi: 
1) Muhammadu Nasiru 
2) Abubakar 
3) Muhammadu Nuraddin 
4) Abubakar 


4 rj 


5) Yusha'u 


6) Abdulmuminu (abba) 
7) Nuruddin 


Wakili Muhammadu Bello, ya haifi: 
1) Jamilu 
2) Yusufu 
3) Hassan 
4) Hussaini 
5) Ibrahim 


Muhammadu Gide (Babanmanya), ya haifi: 

1) Muhammadu Nasiru 

2) Abubakar 

3) Muhammadu Bello 

4) Hassan 

5) Abdulkadir 
(Hirar да muka yi da Kungiyar mutane, 1976; 1982 da 1984 a 
Gusau). 


Muhammadu Modibbo dan Muhammadu Sambo, ya 
haifi: 
1) Muhammadu Murtala 
2) Isma 


Muhammadu Murtala dan Muhammadu Modibbo, ya 
haifi: 

1) Muhammadu Dangidan 

2) Kogo Muhammadu Bello 

3) Muhammadu Musdafa 

4) Abu Dangajere 

5) Muhammadu Dikko 

6) Mayana Amadu Rufa’i 

7) Balarabe Dandodo 

8) Jaluli 


Muhammadu Dangidan dan Muhammadu Murtala, ya 
haifi: 

1) Muhammadu Maccido 

2) Muhammadu Balarabe 

3) Muhammadu Basharu 

4) Muhammadu Sani (Nadudu) 


Muhammadu Balarabe dan Muhammadu Dangidan, ya 
haifi: 
1) Muhammadu Auwalu 


Muhamamdu Basharu dan Muhammadu Dangidan, ya 
haifi: 

1) Muhammadu Nasiru 

2) Muhammadu Kabiru 

3) Abdulkadir 

4) Muhammadu Sirajo 


Muhammadu Sani (Nadudu) dan Muhammadu  Dangidan, 
ya haifi: 

1) Ibrahim 

2) Muhammadu 


Kogo Muhammadu Bello dan Muhammadu Murtala, ya 
haifi: 
1) Muhammadu Danrawayya 
2) Muhammadu Mai Alkilla 
3) Kogo Balarabe 
4) Kogo Kado 
5) Muhammadu Sambo 
6) Almu 
7) Muhammadu Ashafa 
8) Ibrahim 
9) Muhammadu Dindin 
10) Ishaka 
11) Muhammadu Mainasara 
12) Muhammadu Buhari 
13) Muhammadu Bello 
14) Sardauna 


Muhammadu Mai 'alkilla, ya haifi: 
1) Muhammadu Dikko 


Kogo Balarabe, ya haifi: 
1) Usman 
2) Muhammadu Bello 
3) Muhammadu Sambo (Danjaddau) 
4) Umaru Mayalingo 


Kogo Kado, ya haifi: 
1) Mamman 


2) Тайф 

3) Usman 

4) Muhammadu Murtala 
5) Umaru 


Muhammadu Sambo, ya haifi: 
1) Muhammadu Sambo (Dodo) 
2) Alhaji Muhammadu 
3) Hamza 


Almu, ya haifi: 
1) Muhammadu Lawali 


Muhammadu Ashafa, ya haifi: 
1) Muhammadu 
2) Muhammadu Nasiru 


Ibrahim, ya haifi: 
1) Abdulkadir 
2) Lawali 


Muhammadu Musdafa dan Muhammadu Murtala, 
haifi: 
1) Muhammadu Kabir ‘Danbaba 
2) Faruku 
3) Usman Karami 
4) Balarabe 


ya 


Muhammadu Kabir Danbaba, ya haifi: 
1) Muhammadu Bello (Namakka) 
2) Muhammadu Bashiru 
3) Nuraddini 
4) Muhammadu Nasiru 
5) Hassan 
6) Abubakar 
7) Muhammadu 
8) Umar 
9) Usman 
10) Aliyu 
11) Muhammadu Jamilu 
12) Muhammad (Saraki) 

13) Abdurrahman 


Faruku, ya haifi: 
1) Muhammadu Bello (Maiwurno) 
2) Muhammadu (Namadina) 
3) Muhammadu Aminu 
4) Muhammadu 


Usman Karami, ya haifi: 
1) Muhammadu Sani 
2) Ahmadu Rufa’i (Gohe) 
3) Garba (Babanmanya) 
4) Umaru (Na’umma) 
5) Malami Shehu 
6) Muhammadu Sanusi 
7) Aliyu 
8) Muhammadu Sambo 


Abu Dangajere dan Muhammadu Murtala, ya haifi: 
1) Muhammadu Aminu 
Saura mata ne 
Muhammdu Dikko dan Muhammadu Murtala, ya haifi: 
1) Dan’ itta 
2) Almusdafa 


Mayana Amadu Rufa i dan Muhammadu Murtala, ya haifi: 


4 280} 


1) Umaru Sanda (Dan’ali) 
2) Abu 
3) Muhammadu Sanusi 
4) Galadima 
5) Muhammadu Sani 
6) Aliyu 
7) Muhammadu Bello 
8) Danda 
Umaru Sanda, ya haifi: 
1) Muhtari 


Abu, ya haifi: 
1) Muhammadu Kabiru 
2) Abdulkadir 


Muhammadu Sanusi, ya haifi: 
1) Abubakar 
2) Usman 
3) Umaru 


Balarabe Dandodo dan Muhammadu Murtala, уа 
haifi: 
1) Muhammadu Modibbo 
2) Ibrahim 


Isma dan Muhammadu Modibbo, ya haifi: 
1) Muhammadu Gwahilo 
2) Aliyu Dantata 


Aliyu Dantata, ya haifi: 
1) Muhammadu Kusa??? 


10.2.3 Muhammadu Dikko 
Чап Muhammadu Ashafa, ya haifi: 
1) Husaini 
2) Galadima Yahaya 


322 Malam Muhammadu Kusa ya koma Mayanci da zama. Hirar da muka yi 
da Kungiyar mutane, 1976; 1982. 


— ( | 


Hussaini dan Muhammadu Dikko, уа haifi: 
1) Babbu 
Saura mata ne 


Babbu dan Hussaini, ya haifi: 
1) Bawa “Yarkura 
2) Sharu Karami 
3) Sharu Babba 
Galadima Yahaya dan Muhammadu Dikko, ya haifi: 
1) Liman Dara 
2) Abdulbaki 


Liman Dara dan Galadima Yahaya, ya haifi: 
1) Muhammadu Tukur 
2) Liman Amadu Korau 
3) Bawa Danbai 
4) Muhammadu Sambo 
5) Liman Muhammadu Mahe 
6) Sada 
7) Lawan Garba 
8) Muhammadu Bello 


Muhammadu Tukur dan Liman Dara, ya haifi: 
1) Muhammadu Bawa Nabushiya 
2) Amadu 


Muhammadu Bawa Nabushiya, ya haifi: 
1) Almusdafa 
2) Muhammadu Tukur 
3) Abdulkadir 
4) Abubakar 
5) Hamza 
6) Muhammadu Bello 


Amadu dan Muhammadu Tukur, ya haifi: 
1) Mu’azu 
2) Aliyu 


3) Abubakar 
4) Muhammadu Lawali 


4 = 


Liman Amadu Korau dan Liman Dara, ya haifi: 
1) Muhammadu Kusa 
2) Alhaji Garba Jariri 
3) Yaro 
4) Shehu 
5) Musa 
6) Garba 
7) Aliyu 
8) Muhammadu Bello 
9) Yahaya 
10) Sa'adu 
11) Umaru 
12) Hassan 
13) Husaini 
14) Isa 


Muhammadu Kusa dan Liman Amadu Korau dan Liman 
Dara, ya haifi: 

1) Muhammadu Sani 

2) Muhammadu Lawali 

3) Muhammadu Nura 

4) Garba 


Alhaji Garba Jariri dan Liman Amadu Korau dan 
Liman Dara, ya haifi: 
1) Muhammadu Sani 
Sauran mata ne 


Yaro dan Liman Amadu Korau dan Liman Dara, ya 
haifi: 
1) Makwashi 


Musa dan Liman Amadu Korau, ya haifi: 
1) Abdulrahman 
2) Muhammadu Sambo 


Aliyu dan Liman Amadu Korau, ya haifi: 
1) Muhammadu Lawali 


Yahaya dan Liman Amadu Korau, ya haifi: 
1) Muhammadu Sani 
2) Amadu 
3) Muhammadu Buhari 
4) Sule 
5) Yahuza 
6) Haruna 


Sa'adu dan Liman Amadu Korau dan Liman Dara, ya 
haifi: 
1) Muhammadu Lawali 
2) Muhammadu Sani 


Umaru dan Liman Amadu Korau dan Liman Dara, ya 
haifi: 

1) Muhammadu Murtala 

2) Muhammadu Nasiru 


Hassan dan Liman Amadu Korau dan Liman Dara, ya 
haifi: 
1) Muhammadu Lawali 


Bawa Danbai dan Liman Dara dan Galadima Yahaya, ya 
haifi: 
1) Aliyu 


Aliyu dan Bawa Dambai dan Liman Dara dan Galadima 
Yahaya, ya haifi: 
1) Muhammadu Bello 
2) Abubakar 
3) Amadu 
4) Musdafa 
5) Abdullahi 


Muhammadu Sambo dan Liman Dara dan Galadima 
Yahaya, ya haifi: 
1) Alhaji Umaru 
2) Alhaji Ibrahim Magaji 


— 284) 


3) Alhaji Almusdafa 
4) Usman (Mani) 


5) Alhaji Muhammadu Bello Danyaro 
6) Liman Muhamamdu Dan/’alhaji 
7) Siddi 


Alhaji Umaru, ya haifi: 
1) Yusufu 
2) Muhammadu Sani 
3) Shehu Minista 
4) Abdullahi (Bature) 
5) Isma’ila 
6) Alhaji Sule 
7) Muhammadu Jamilu 
8) Ibrahim Namakka 
9) Muhammadu Tukur 
10) Abubakar 


Alhaji Ibrahim Magaji, ya haifi: 
1) Muhammadu Bello 
2) Yusufu 
3) Muhammadu Sanusi 


Alhaji Musdafa Dogo, ya haifi: 
1) Yusufu 
2) Muhammadu Basiru 
3) Muhammadu Murtala 
4) Akilu 
5) Muhammadu Nura 


Alhaji Muhammadu Bello Danyaro, ya haifi: 
1) Muhammadu Sirajo 
2) Muhammadu Nafi’u 
3) Anas 


Liman Muhammadu Dan ’alhaji, ya haifi: 
1) Muhammadu Sanusi 
2) Muhammadu Bashiru 
3) Muhammadu Tambari 


——— в} —— 


4) Sama'ila 

5) Jibril 

6) Suhailu 

7) Muhammadu Sambo (Abba) 
8) Abubakar 

9) Muhammadu Habibu 

10) Abdullahi 

11) Babangida 


Liman Muhammadu Mahe dan Liman Dara аап Galadima 
Yahaya, ya haifi: 

1) Muhammadu Dashe 

2) Alhaji Garba (Abba) 

3) Isma'ila 

4) Attahiru 

5) Muhammadu Bello 


Alhaji Muhammadu Dashe, ya haifi: 
1) Amadu 
2) Muhammadu Sani 
3) Ibrahim Wakkala 
4) Shehu 
5) Abdullahi 
6) Kallah 
7) Aminu 
8) Sule 
9) Laddo 
10) Yusufu 


Alhaji Garba (Abba), ya haifi: 
1) Shehu 
2) Muhammadu Dikko 
3) Muhammadu Rabi'u 


4) Ibrahim 
5) Muhammadu Bashar 


Liman Garba, ya haifi: 


1) Muhammadu 
2) Ibrahim 


——— | sj 


3) Alhaji Muhammadu Bello 
4) Abdullahi 


5) Almu 
6) Bala 
7) Isa 


8) Muhammadu Rabi’u 
9) Muhammadu Sambo 


Ibrahim dan Liman Garba, ya haifi: 
1) Muhammadu Dan’alhaji 
2) Muhammadu Sani 
3) Umaru 
4) Muhammadu Sirajo 
5) Mas’udu 
6) Balarabe 
7) Muhammadu Aminu 


Alhaji Muhammadu Bello dan Liman Garba, ya haifi: 
1) Dayyabu 
2) Muhammadu Aminu 


Abdulbaki, ya haifi: 
1) Muhammadu Dikko 
2) Danbuwai 
3) Abubakar (Bube Dannaito) 


Muhammadu Dikko dan Abdulbaki, ya haifi: 
1) Bala 
2) Bagudu (Dan’akawu) 
3) Ibrahim Dangajere 


Bala dan Muhammadu Dikko dan Abdulbaki, ya haifi: 
1) Mamman 
2) Umaru 
3) Umaru 
4) Mamman ‘Dangusau 


Mamman Dangusau dan Bala, ya haifi: 
1) Muhamamdu Sani 


— ——— | 


2) Muhammadu Lawali 


Bagudu Dan‘akawu dan Muhammadu Dikko, ya haifi: 
1) Shehu 
2) Muhammadu Sani 
3) Muhammadu Kabiru 
4) Abdulmumini 
5) Muhammadu Sani 
6) Abubakar (Cika) 
7) Umaru 
8) Umaru Dankarami 


Ibrahim Dangajere dan Muhammadu Dikko, ya haifi: 
1) Isma'ila (Dankane) 
2) Mamman (Kwaska) 
3) Salisu 
4) Muhammadu Bello 
5) Mamman 
6) Umaru 
7) Mamman Dankura 
8) Garba 
9) Umaru 
10) Ibrahim 
11) Abdullahi 
12) Labbo 
13) Abdulmumini 
14) Aliyu 


Isma а Dankane dan Ibrahim Dangajere, ya hafi: 
1) Almusdafa 
2) Muhammadu Sirajo 
3) Muhammadu Bashari 
4) Abdullahi 
5) Muhammadu Munir 
6) Muhammadu Mansur 
7) Muhammadu Jamilu 


Mamman Kwaska dan Ibrahim Dangajere, ya haifi: 
1) Muhammadu Nura 


Salisu dan Ibrahim Dangajere, ya haifi: 
1) Isiya 


Abubakar (Bube Dannaito) dan Abdulbaki, ya haifi: 
1) Labbo 
2) Yusufu 
3) Gado Maihankali 


Labbo, ya haifi: 
1) Muhamamdu Dama 
2) Mamman (Moyi) 


Gado Maihankali, ya haifi: 
1) Mamman Inuwa 
(Hirar da muka yi da kungiyar mutane, Gusau, 1978 
da 1982). 


10.2.4 Muhammadu Gimba 
dan Muhammadu Ashafa, ya haifi: 
1) Husaini 
2) Mani 
3) Abubakar Maikaya 
4) Bawa Nababari 


Husaini dan Muhammadu Gimba dan Muhammadu 
Ashafa, ya haifi: 
1) Maikaya 
2) Abdulmuminu 


Abdulmuminu dan Hussaini dan Muhammadu Gimba, ya 
haifi: 

1) Halilu Idon Yaki 

2) Akoda 


Mani dan Muhammadu Gimba dan Muhammadu Ashafa, ya 
haifi: 

1) Kado 

2) Ashafa 


— sj 


3) Maigari 


Kado аап Mani dan Muhammadu Gimba, ya haifi: 
1) Shago 


Shago dan Kado dan Мат dan Muhammadu Gimba, уа 
haifi: 
1) Ashafa 


Ashafa dan Shago dan Kado dan Mani, ya haifi: 
1) Aho 
2) Mande?” 


Aho dan Ashafa dan Shago dan Kado, ya haifi: 
1) Mamman Dandadda 

Abubakar Maikaya dan Muhammadu Gimba, ya haifi: 
1) Barso 
2) Maikai 


Bawa Nababari dan Muhammadu Gimba, ya haifi: 
1) Aliyu 
2) Muhammadu Dikko 
3) Mani “Yargada 


Muhammadu Dikko dan Bawa Nababari, ya haifi: 
1) Muhammadu Maccido 
2) 'Dankano 


Muhammadu Maccido dan Muhammadu Dikko dan 
Bawa Nababari, ya haifi: 
1) Abdulkadir 
2) Muhammadu Bello 


Mani ‘Yargada dan Bawa Nababari, ya haifi: 
1) Abun Kuluma?”” 


323 Mande dan Ashafa ‘ya’yansa mata ne. 

324 Bayan wadannan zuriyoyi na ‘Yandotawa da Ashafawa wadanda su ne tushen kafa 
garin Gusau. A halin yanzu akwai wasu mutane wadanda zuriyoyinsu ke zaune a 
Gusau da suka yo hijira daga wasu garuruwa suka zauna Gusau tun zamani dadadde. 


——1 280} 


A wannan babi ап kawo jerin gwanon sunayen mutanen 
Gusau па farko wadanda suka kunshi “Yandotawa da 
Ashafawa. An nuna “Yandotawa sun fito ne daga tsatson 
Alhaji Umaru dan Alhaji Mustafa dan Zangi dan Dawuda dan 
Zangina dan Zakariya'u dan Salihu dan Umaru. Haka kuma 
an tabbatar da Ashafawa sun fito ne daga tsatson Malam 
Muhammadu Ashafa dan Malam Abdurrahman dan 
Muhammadu dan Ishaka. 


Haka kuma akwai “ya'ya mata wadanda ba mu kawo sunayensu а пап ba, domin 
“ya’yansu da suka haifa na wasu zuriyoyin ne daban. Akwai kuma wasu ‘ya’yan da 
iyayensu suke zaune a Gusau amma idan aka duba asalin iyayen nasu za a ga daga 
wasu wurare suka taso ko kuma kakanninsu ne suka zo Gusau aka haifi iyayensu da 
sauransu. Wani mawaki ma yana cewa: 


بنونأبنو أبنائنا وبناتنا بنو هن أبناء الرجال الأباعد. 


‘Ya’yanmu sun пе ‘ya’yanmu maza, su kuwa ya yanmu mata ‘уа 'yansu ‘уа yan wasu 
mazaje ne na nesa. 


[ D 


JAWABIN KAMMALAWA 


Kamar yadda aka gani a wannan littafin, an kawo 
tarihin garin Gusau ne da mutanensa da sauran matakan da ya 
biyo ta kansu na rayuwa tun daga kafuwarsa zuwa yau. An 
nada wa littafin suna Gusau ta Malam Sambo. 

Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa da 
kawunansa “ya” yan Alhaji Umaru wato Muhammadu Liman 
Babba da Dangaladima Usamatu da Fate da Garba da Dottiya 
da Salihu Dankambo dan Jabba, almajirin Shehu Usmanu 
'Danfodiyo, su ne suka kafa garin Gusau a wajejen shekara ta 
1799. Amma a wannan lokaci garin Gusau bai samu zama na 
sosai ba saboda yake-yake da aka sha kawo masa wadanda 
kuma suka zama sanadin watsewar wannan zama. Sai a 
lokacin Sarkin Katsinan Gusau Malam Abdulkadir aka dawo 
Gusau a zama na biyu daga Rawayya a shekara ta 1862. 
Kamar yadda aka nuna, Gusau tana daya daga cikin 
garuruwan da aka kafa su a yayin da ake KoKarin tabbatar da 
daular Musulunci ta Sakkwato. A lokacin daular masu Jihadi, 
Gusau ta sami matsayi babba na zamantowarta Karamar daula 
wadda take kula da garuruwan da suke nahiyar Katsina ta 
Yamma. Ita wannan Karamar daula ta Gusau an kira ta da 
sunan Katsina ta Yamma ko Katsina al-Gharbi wadda aka ba 
Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa izinin tafiyar da ita 
bayan cinye ‘Yandoto a shekara ta 1806. 

Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa shi ne ya fara 
shugabantar mutanen Gusau tun daga shekara ta 1806 zuwa 
rasuwarsa a Wonaka a 1827 inda aka nada babban dansa 
Malam Abdulkadir. Bayan sarautar Muhammadu ‘Dangidan 
1916-1917 sai sarautar Gusau ta tashi daga gidan Ashafawa 
na Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa ta koma wasu 
gidaje daban-daban. Gidan Malam Umaru Malam ya fara a 
shekara ta 1917 har zuwa shekara ta 1929, sai kuma aka yi ta 
kawo sarakuna daga wasu wurare masu gidajen sarautu nasu 
па kansu wadanda suka ci gaba da rikon Gusau har zuwa 
shekara ta 1984 lokacin da aka nada Alhaji Muhammadu 
Kabir Danbaba wanda ya fito daga gidan Ashafawa na Malam 
Muhammadu Sambo dan Ashafa. 

Kowane sarki daga cikin sarakunan Gusau da suka yi 
mulkin mutanen Gusau da irin nasa yanayin shugabanci. 


و 4 


Sarakunan da suka fara yin wannan shugabanci kamar Malam 
Muhammadu Sambo dan Ashafa da ‘ya’yansa da jikokinsa 
sun tashi tsaye wajen yin horo da aikin alhairi da tsai da sunnar 
Manzon Allah da hani da aikata dukkan aikin assha da addinin 
Musulunci ya Ki. Kuma sun yi jihadi don tsai da addinin 
Musulunci sahihi da hani da barin duk wani aikin fasadi ko 
fasikKanci. 

A wannan lokaci, an tabbatar da adalci da gaskiya da 
mutunta jama’a da ba kowane mutum matsayin da ya dace da 
shi. Haka kuma mutane sun tafiyar da harkokinsu bisa kankin 
kansu ba tare da an matsa masu ba. 

Kamar yadda muka fada a baya, Gusau ta zama mai cin 
gashin kanta a lokacin da ta kasance daula Karama wadda take 
rike da garuruwan da ke yammacin Katsina ta Gabas. Gusau 
ita ce ke rike da garuruwan da ke yamma da Katsina har zuwa 
lokacin da Turawa suka shigo Kasar nan suka cinye ta da yaki, 
suka kafa mulkinsu wanda ya maye mulkin daular Sakkwato 
a shekara ta 1903. Daga nan Turawan suka kasa Kasashen 
Arewacin Nijeriya da na Kudancinta zuwa lardi-lardi. A 
KarKashin yankin Sakkwato an samar da garuruwan yamma da 
na gabas. Sakkwato Gabas ta Kunshi dukkan Kasashen 
Zamfara da na Katsinar Yamma, aka kuma ajiye hedikwatarsu 
a Gusau kuma aka turo Karamin Jami’in Mulki ya zo ya zauna 
a ofishin En’e na Gusau da aka bude a 1938. 

Haka tsarin mulki ya yi ta їайуа har zuwa 1976 a 
lokacin da aka Kirkiro Kananan hukumomi, aka mayar da 
Gusau Karamar hukuma mai kula da Kasar Gusau kanta da ta 
Bungudu da ta Tsafe, daga bisani kuma aka yi wa Tsafe da 
Bungudu da Kwatarkwashi da Rawayya nasu Kananan 
hukumomi. 

Ilimin addinin Musulunci ilimi ne da duk wanda уа 
rubauta da Кагбагѕа yake Kokarin koyonsa don sanin karatun 
Alkur’ani mai tasrki wanda yake shi ne babban jagora na 
addinin Musulunci. Sannan da fahimtar dokoki da Ka’idoji da 
wannan addini ya shimfada, kamar abubuwan da yake bukata 
a yi da wadanda yake son a bari da ake gane su ta karatun 
littattafai na addinin. A wannan littafi an nuna a Gusau, kamar 
sauran wuraren da suka karbi addinin Musulunci har suka yi 
jihadi don rayar da shi, akwai makarantun allo wadanda ake 
koyon karatun Alkur ani a cikinsu da wasu Kananan littattafan 


— — эў — 


addini, sannan da makarantun littattafai wadanda ake karatun 
littattafan addinin Musulunci, manya da kanana, а cikinsu, 
safe da maraice, a wasu wurare ma har da dare. 

Haka kuma a litiafin an bayyana, an fara kafa 
makarantar farko ta boko wato ta Flementare a Gusau a 
shekarar 1925 zuwa 1926. Tun daga wannan lokaci aka sami 
“yan Gusau suka yi ta shiga karatun na boko wanda ya fara da 
mutane kadan ya bunkasa da mutane da yawa. Yanzu akwai 
“yan Gusau masu ilimin boko mai zurfi da matsakaita da masu 
gwargwadonsa. Daga cikinsu akwai farfesoshi da doktoci da 
likitoci da injiniyoyi da manyan jami'an zanen gine-gine da 
lauyoyi da akantoci da masu shari’a da sojoji da manyan 
jami’an kwastan da “yansanda da sauran masu kaki da manyan 
ma’aikata da Kananansu na gwamnatoci da na Kananan 
hukumomi da manyan malamai da Kanana da sauran fannoni, 
duk akwai su a Gusau. 

A bangaren sana’o’i kuma ba a bar su a baya ba, an 
nuna Gusawa sun tashi, tsayin daka wajen yin wasu sana’o’in 
gargajiya don biyan bukatunsu па yau da робе. Daga cikin 
sana’o’in gargajiya da suka yi akwai farauta da noma da saka 
da Kira da jima da wanzanci da dukanci da fawa da kida da 
sauransu. 

Bayan haka, Gusau ta kasance wata cibiya ta 
kasuwanci tun lokacin mulkin daular Fulani inda aka sami 
hanyoyin kasuwanci da dama ta kowace kusurwa da suke 
ratsawa ta Gusau zuwa wasu wurare. A lokacin mulkin 
Turawa kuma an sami mutanen Gusau da wasu baki misali 
Kwara-Kwara da sauransu da suka Kara habaka kasuwanci a 
Gusau ta hanyar kafa kamfanonin kasuwanci da masana’antu 
da masaku da bisije-bisije wato wuraren gyara auduga da 
sauransu. Akwai kuma babbar kasuwa ta cikin garin Gusau da 
sabuwar da aka gina da Kananan kasuwanni da yawa wadanda 
ake hada-hadar kasuwanci a cikinsu. Su ma wadannan 
kasuwanni suna kan taimakawa wajen gina garin Gusau ta 
hanyar kasuwanci. Akwai kuma ‘yan kiri da dillalai da “yan 
koli da ma’auna da kafintoci da mesin-mesin da makanikai da 
masu haya da sauran masu sana’ar hannu wadanda suna kan 
ci gaba da habaka huldar kasuwanci a Gusau. Duka wadannan 
bangarori na raya tattalin arziki na Gusau an yi nazarinsu a 
wannan littafi. 


4 | 


Gusau kuma, kamar sauran garuruwan Arewacin 
Nijeriya da akan yi masu kirari dangane da kafuwarsu ko 
yanayinsu ko wani hali na daban, ita ma an yi mata kirare- 
kirare da dama wadanda dukkansu suke yin nuni zuwa ga 
kafuwarta da juriyar mutanenta da shahararsu ta hanyar 
kasuwanci da nuni ga irin jin dadin da ake samu a Gusau da 
sauransu. 

Daga nan kuma sai a wannan littafi aka waiwayi yadda 
tarihin Zamfara ya shafi Gusau, musamman yadda daular 
Zamfara ta yi ta karawa da daular Katsina da Gobir da Kabi 
da sauransu. A littafin an nuna a lokacin da daular Zamfara 
take mulki, farfajiyar da aka kafa Gusau tana Karkashin rikon 
Katsina a nahiya ta Katsina ta Yamma har zuwa 1764 ko 1779 
lokacin da daular ta fadi a hannun Gobirawa. An kuma 
bayyana Gusau ce ta zama hedikwata ta gwagwarmayar yakin 
neman Jihar Zamfara da aka soma tun a shekara ta 1964. 
Kasar Zamfara ta sami jihar kanta a ranar Alhamis 31 ga 
watan Oktoba, 1996 a lokacin mulkin Shugaban Kasa, Janar 
Sani Abacha, Kuma Kanar Jibril Bala Yakubu, shi ne 
Kantoman Mulki nata па farko*”’. 

Har ila yau, an yi bayani a wannan littafi, bayan da aka 
Kirkiro Jihar Zamfara sai aka daga sarautar Gusau ta zama 
Masarautar Yanka mai daraja ta biyu a shekarar 1997 a 
lokacin Kantoman Mulkin Zamfara, Kanar Jibril Bala 
Yakubu. Amma kuma daga ranar Juma’a 7 ga watan Yuli, 
2000 sai aka Kara wa sarautar daraja ta zama mai daraja ta 
daya a zamanin Gwamnan Mulkin Siyasa, Alhaji Ahmed 
Sani, Yariman Bakura. A wannan lokaci Masarautar Gusau ta 
dada bunkasa ta hanyoyi daban-daban, misali, Masarautar ta 
sami gundumomi na hakimai goma sha uku (13) da dagatai da 
masu unguwanni, sannan da mutane wadanda aka nannada a 
Кап mukaman sarautu iri-iri akalla 107. 

Haka kuma Masarautar ta sami Majalisar Sarkin 
Katsinan Gusau wadda Sarkin Katsinan Gusau yake 
shugabanta tare da kansilolin majalisa a matsayin mambobi. 


325 Sauran gwamnonin Jihar Zamfara na Mulkin Siyasa ne a Jamhuriya ta Uku 
wadda ta fara daga 29/5/1999. Gwamnonin sun hada da Alhaji Ahmed Sani, 
Yariman Bakura (1999-2007) da Alhaji Mamuda Aliyu Shinkafi, Dallatun 
Shinkafi (2007-2011) da kuma Alhaji Abdul’aziz Abubakar Yari (29/5/201 1- 


). 


— ~ f 295) — 


Та haka aka tabbatar da Gusau a matsayin masarauta mai cin 
gashin kanta kuma ta zama babban birnin Jihar Zamfara tun 
daga 1996. 

Har ila yau, an yi wa wannan littafi marufi ta kawo 
jerin salsalsa ta gidajen “Yandotawa da Ashafawa, mutanen 
farko wadanda suka himmatu wajen kafawa da raya garin 
Gusau. An bayyana zuriyar “Yandotawa ta fito ne daga tsatson 
Alhaji Umaru dan Alhaji Mustafa dan Zangi dan Dawuda dan 
Zangina dan Zakariya'u dan Salihu dan Umaru . Sannan kuma 
Alhaji Umaru ya haifi Muhammadu Liman Babba da Usamatu 
da Fate da Garba da Dottiya wadanda su kuma suka dada 
fadada zuriyar “Yandotawa. Daga nan, aka bayyana Malam 
Muhammadu Ashafa Чап Malam Abdurrahman dan 
Muhammadu dan Ishaka shi ne asalin zuriyar Ashafawa. 
Malam Muhammadu Ashafa ya haifi Malam Muhammadu 
Maudo da Malam Muhammadu Sambo da Malam 
Muhammadu Dikko da kuma Malam Muhammadu Gimba. 
An tabbatar wadannan zuriyoyi na “Yandotawa da Ashafawa 
su ne Gusawa na Farko, daga nan, aka sami wasu zuriyoyi 
suka zo suka zauna tare da su cikin zumunci da zamantakewar 
rayuwa managarciya. 

Muna fata wannan littafi ya zama mai amfani gare mu, 
da mutanen Gusau baki daya, da masana da manazarta da 
masu neman ilimin tarihi na garuruwa da malamai da dalibai 
da sauran duka masu sha’awar tarihi da neman ilimin rayuwa. 

Alhamdu Lillahi. 


— 296} —— 


MANAZARTA 


Alkurani, mai Tsarki. 

A Brief History of Yawuri Emirate. 1982. 

Abba, A. B. 1978. Tarihin Gaya. Kano: Kungiyar Hausa, 
Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami’ar Bayero. 
Abdullahi, S. U. 1984. On the Search for a Biable Political 
Culture: Reflected on the Political Thought of Sheikh 
Abdullahi Danfodiyo. Kaduna: NNN Commercial 

Printing Department. 

Abubakar, S. 1982. “Birnin Shehu: The City of Shehu: A 
Social and Economic History”. Kundin Digiri na Uku. 
Zaria: Ahmadu Bello Unibersity. 

Adamu, М. 1977. “Yaduwar Al’adun Hausa a Afirka” a cikin 
Makon Hausa 1977. Kano: Kungiyar Hausa, Sashen 
Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami’ ar Bayero. 

Adamu, M. 1978. The Hausa Factor in West African History. 
Zaria: Ahmadu Bello Unibersity Press & Ibadan: Odford 
Unibersity Press. 

Adamu, M. 1980. “The Hausa and the Other People of 
Northern Nigeria 1200-1600 AD”. Makala Wadda ya 
Gabatar. Zaria: Ahmadu Bello Unibersity. 

Adamu, M. 1989. Kammalallen Tarihin Afirka, Juzu’i na 2. 
Sokoto, Nigeria: Usmanu Danfodiyo Unibersity Press. 

Adamu, M. T. 1997. Asalin Hausawa da Harshensu. Kano: 
‘Dan Sarkin Kura Publishers Limited. 

Alhalifa, K. М. N. К. Babu shekara. Al-Risalatul-Jaliya 
Limakanati Nijerya al-Ilmiyya Kabla Кіуапі Daulatu 
Sokoto Al- Asimah Minal- Karnis- Thani ila Muntasafil- 
Karnis-Thani Ashra Alhijiri. Kano: Muhammadu Sani 
Asshawish Alkadiri Annasiri. 

Ajayi, J. Е. A. & Espies, L. 1965-1977. A Thousan Years of 
West African History. Ibadan: Nelson & Unibersity Press. 

Ajayi, J. F. A. & Crowder, M. 1971. History of West Africa, 
Bol. 1. London: Longman Group Limited. 

Alhassan, H. da Wasu. 1982. Zaman Hausawa. Lagos: Islamic 
Publication Bureau. 


و 4 


Alhassan, Н. Babu Shekara. Labarin Zamfara Kafin Shehu 
Danfodiyo. Zaria: Mahadar Ilmi, Jami’ar Ahmadu Bello. 

Alhassan, H. 1990. “Takaitaccen Nazarin Littafin Gusau ta 
Malam Sambo na Bello Muhammad Gusau da Sa'idu 
Muhammad Gusau”. Takarda Wadda ya Gabatar a Taron 
Kaddamar da Littafin a Ranar Asabar 9/6/1990. Gusau: 
Makarantar Sakandare. 

Alhassan, H. 1987. “Su Wane ne Malaman “Yandota': 
Takardar da ya Gabatar a Taron Kara wa Juna Ilimi na 
Tarihin Sani a Cikin Daular Sakkwato da Borno. 
Sakkwato: Jami’ar Sakkwato. 

Alkali, М. В. 1969. “A Hausa Community in Crisis: Kabi in 
the Nineteenth Century”. Kundin Digiri na Biyu. Zaria: 
Jami’ar Ahmadu Bello. 

Alorin, S. A. A. 1971. Al-Islam Fi Nijeriya. 

Anka, Y. M.S. 1991 & 1994. A Case for Creation of Zamfara 
State. Gusau: Idris Printing Company Limited. 

Anonymous. 1957. Tarihin Zamfara. A Cikin Krieger, K. 
Berlin. 

Ashafa, М. S. Yambihul-Ummati Alat-Tihazi Al-hirfati. 
Rubutun Hannu ne. 

Asma’u, N. 1282. H. A. Wakar Kewaye a Al’amuran Shehu 
Usmanu. Babu Madaba’a. 

Augi, A. R. 1978. Tarihin Kasar Hausa Gabanin Kafa Mulkin 
Mallaka na Turawa. Makon Hausa. Kano: Kungiyar 
Hausa, Jami’ar Bayero. 

Augi, A. R. 1984. “The Gobir Factor in the Social and 
Political History of the Rima Basin C. 1650-1808”. 
Kundin Digiri na Uku. Zaria: Јатаг Ahmadu Bello. 

Awde, N. 1996. Hausa. New York: Hippocrene Books. 


Backwell, H. F. Babu Shekara. The Occupation of Hausaland 
1900-1904. Babu Madaba’a. 


Backwell, Н. Е. 1913. Sokoto Probince: Kwatarkwashi 
District, Assessment Report. SOKPROF/ 706P/ 1913. 
Sokoto: History and Culture Bureau. 


Bagudu, M. I. 1974. History of the Land of Zazzau. Zaria: 
Gaskiya Corporation Limited. 


4 э} — 


Barkindo, В. М. (ed). 1983. Studies in the History of Kano. 
Ibadan: Heinemann Educational Books (Nigeria) 
Limited. 

Barkindo, B. M. (ed). 1989. Kano and Some of her 
Neighbours. Zaria: Ahmadu Bello Unibersity Press. 

Barth, H. 1965. Trabels and Discoberies in North and Central 
Africa. Bol. 1 & Bol. II. London. 

Bello, M. 1964. Infakul Maisuri (Larabci). Sokoto: Sardaunan 
Sakkwato Alhaji Sir Ahmadu Bello Firimityan Jihar 
Arewa ne ya Buga. 

Bello, М. Babu Shekarar Bugawa. Infakul -Maisuri. Fassarar 
Alkali Sidi Suyudi da Jean Boyd. Zaria: Northern Nigeria 
Publishing Company. 

Bello, S. 1976. ‘Jigon Rubutattun Wakokin Hausa na Мази 
Jihadi” a Cikin Harsunan Nijeriya ВІ Kano: Cibiyar 
Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami’ar Bayero. 

Bello, O. 1983. “The Political Thought of Muhammad Bello 
(1781-1837) as Rebealed in his Arabic Writing More 
Especially al-Ghayth al-Wabl fi Sirat al-Imam al-Adl. 
Kundin Digiri na Uku. 

CNHN. 2006. Kamusun Hausa. Zaria: Ahmadu Bello 
Unibersity Press Limited. 

Chafe Chronicle. Tsafe: Majalisar ’Yandoton Tsafe. 

Clarke, P. B. 1982. West Africa and Islam. Edward Arnold. 

Committee on the Mobemant for the Creation of Zamfara; 
1996. A Case for the Creation of Zamfara State out of the 
Present Sokoto State. Kaduna: Street Typographic Press). 

Crowder, M. da Wasu. 1980. A Junior History of Africa, 
Ancient Times. London: Longman Group Limited. 

"Раџа, M. L. 1987. “Tsarin Mulkin Sarautar Daura”. Kundin 
Digirin Farko. Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami’ar Bayero. 

Dawel, F. de F. No Date. A History of Katsina. No Publisher’ s 
Name. 

Dogo, A. M. 1973. “Political History of Zamfara from C.A. 
1764 to the Jihad”. Kundin Digirin Farko. Zaria: Sashen 
Tarihi, Jami ’ar Ahmadu Bello. 


لو — — 


Dogo, А. М. 1982. ‘Gudanar da Mulkin Daular Zamfara’ a 
Cikin Zaruma: A Cultural Magazine of Sokoto State. 
February, 1982. Sokoto: The Council for Arts and 
Culture. 

Dokaji, A. 1978. Kano ta Dabo Cigari. Zaria: Northern 
Nigeria Publishing Company. 

Dry, D.P.L. 1952/3. “The Place of Islam in Hausa Society”. 
Babban Digiri na Uku. Odford: Odford Unibersity. 

Dutse, A. В. 2004. Tarihin Masarautar Dutse. Kano: 
Benchmark Publishers Limited. 

Danfodiyo, A. Babu Shekarar Bugawa. Liya ul Hukkam. 
Zaria: Shima Commercial Press. 

‘Danfodiyo, S. A. Babu Shekarar Bugawa. Diya ul Sultan wa 
Ghairihi Min al-Ikhwani fima Yudlabu fi Umuri al- 
Zaman. Sakkwato: Alhaji Abdullahi Magayaki. 

Danfodiyo, S. A. Babu Shekarar Bugawa. Kaf al-Ikhwan an 
at-Ta’arrudi li-ahli al-Iman. Sakkwato: Alhaji Abdullahi 
Magayaki. 

Danfodiyo, S. A. Babu Shekarar Bugawa. Diya’u ulil-Amri 
wa al-Mujahidun. Sakkwato: Alhaji Abdullahi Magayaki. 

Danfodiyo, S. U. Babu Shekarar Bugawa. Misbahu ahl-al- 
Zaman. Sakkwato: Alhaji Abdullahi Magayaki. 

Danfodiyo, S. U. Babu Shekarar Bugawa. Najmi al-Ikhwan. 
Babu Sunan Madaba’a. 

Dangusau, А. М. 1998. Who is Who in Zamfara State 1998. 
Kaduna: Mega Press Nigeria Limited. 

Eskuire, E. S. 1920. District Assessment. NAK/KADCAPT. 
222. Sokoto: History and Culture Bureau. 

Federal Republic of Nigeria. 1979. Constitution of the Federal 
Republic of Nigeria 1979. Lagos: Federal Gobernment 
Press. 

Federal Republic of Nigeria. 1992. Constitution of the Federal 
Republic of Nigeria 1992. Lagos: Federal Gobernment 
Press. 

Federal Republic of Nigeria. 1999. Constitution of the Federal 
Republic of Nigeria 1999. Lagos: Federal Gobernment 
Press. 


— ——— 600} —— 


Frank, С. 1903. А Transition of Arabic Letters. (Letter Мо. 18: 
Shafi na 25-26). 

Funtua, A. 1. 2003. “Wakokin Siyasa na Hausa a Jamhuriya ta 
Uku: Yanaye-Yanayensu da Sigoginsu”. Kundin Digiri 
na Biyu. Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami’ar Bayero. 

G. A. D. P. 1981. A Brief Background, Information and 
Achiebements (1975-1981). Babu Madaba’a. 

Gerhanty. 1914. Gusau Ditrict Re-Assessment Report. NAK/ 
SOKPROF/ S-25134. Shafi na 7. Sokoto: History and 
Culture Bureau. 

Gidado, W. Babu Shekara. Raud al-Jinan. Rubutun hannu ne. 


Girgam. Kundin Tarihin Daura. Cyclostyled Edition: Babu 
Shekarar Bugawa da Madaba’a. 

Gital. G. M. 2000. “The Hausa and its Neighbouring Peoples 
With Particular Reference to Southern Neighbours and 
Their Linguistic Contact” a cikin Nazari a kan Harshe da 
Adabi da Al’adun Hausawa. Kano: Cibiyar Nazarin 
Harsunan Nijeriya, Jami’ar Bayero. 

Greenberg, J. H. 1963. The Languages of Africa. London: the 
Hugue. 

Gusau District Note Book. 1953. Sokoto: History and Culture 
Bureau. 

Gusau, B. M. & Gusau, S. M. 1979/1984. Gusau ta Malam 
Sambo. Zaria: Ganuwa Publishers. 

Gusau, В. М. & Gusau, S. М. 1984. А Short History of Gusau: 
Its Origin and Debelopment to Date. Sokoto: Sidi Umaru 
Press. 

Gusau, S. M. 1979. Wasanni da Wake-Waken Yara a Kasar 
Gusau. Cyclostyled Edition. Kano: Shonuga Commercial 
Press. 

Gusau, S. M. 1983. “Wakokin Noma na Baka: Yanaye- 
Yanayensu da Jigoginsu, Musamman а Sakkwato”. 
Kundin Digiri na Biyu. Kano: Sashen Koyar da Harsunan 
Nijeriya, Jami’ar Bayero. 

Gusau, S. M. 1982. Wasanni don Yara. Zaria: Ganuwa 
Publishers Limited. 


— —— оу — —— 


Gusau, S. М. 1987. Takaitaccen Waiwaye а kan Kafuwar 
Wasu Garuruwan Kasar Hausa. Sokoto: Sashin Kimiyya 
da Tarbiyyar Malamai, Ma’aikatar Ilmi. 

Gusau, S. M. 1988. “ Wakokin Makadan Fada: Sigoginsu da 
Yanaye-Yanyensu”. Kundin Digiri na Uku. Kano: Sashen 
Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami’ar Bayero. 

Gusau, S. М. 19942. “Gudummuwar Tattaunawa ga Taron 
Makomar Nijeriya a Matakin Karamar Hukumar Gusau”. 
Takardar da aka Tattauna a Taron Makomar Kasa da 
Kungiyar Cigaban Gusau ta Shirya. Gusau: Makarantar 
Sakandare. 

Gusau S.M. 19942, “Kasar Zamfara: Tsokaci a kan Neman 
Jiha”. Takardar da ya Gabatar Domin Neman Jihar 
Zamfara. Gusau: Makarantar Sakandare. 

Gusau, S. M. 1999. ‘Muhimman Garuruwan Kasar Hausa: 
Waiwaye kan Tarihin Kafuwarsu a Takaice’ a cikin 
Mujallar WAJLLC, Bol.I, No. 2. Kano: Jami'ar Bayero. 

Gusau, S. М. 2008. Wakokin Baka А Kasar Hausa: Yanaye- 
Yanayensu da Sigoginsu. Kano: Benchmark Publishers 
Limited. 

Gusau, A.R. 1998. Sakonnin Mai Martaba Sarkin Gusau, 
Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba. Gusau: Mazan-Fara 
Press. 

Hammani, J. 1991. Kammalallen Tarihin Afirka, Juzu'i na 1. 
Sokoto, Nigeria: Usmanu Danfodiyo Unibersity Press. 

Harris, P. G. Babu Shekara. Sokoto Probincial Gazette. 
Sokoto: History and Culture Bureau. 

Hill, P. 1992. Rural Hausa: A Billage and a Setting. London. 

Hiskett, M. 1973. The Sword of Truth. London: Odford 
Unibersity Press. 

Hogben, H. S. Babu Shekara. The Emirates of Northern 
Nigeria. Babu Madaba’ a. 

Ibrahim, M. S. 1982. “Dangantakar Al'ada da Addini: Tasirin 
Musulunci kan Rayuwar Hausawa ta Gargajiya’. Kundin 
Digiri na Biyu. Kano: Sashen Koyar da Harsunan 
Nijeriya, Jami’ar Bayero. 


— | oj— — 


Ibrahim, М. S. 2004. “ Kano Tumbin Giwa, Jalla Babbar 
Hausa, Gari ba Kano ba Dajin Allah, Yaro ko da me ka 
zo ап fi ka” a cikin Algaita: Journal of Current Research 
in Hausa Studies, No.3, Bol. 1, Kano: Sashen Koyar da 
Harsunan Nijeriya, Jami'ar Bayero. 

Johnston, H. A. S. 1967. The Fulani Empire of Sokoto. 
London: Odford Unibersity Press. 

Junaidu, W. S. M. 1956-1976. Tarihin Fulani. Zaria: Northern 
Nigeria Publishing Company. 

Junju, M. H. 1985. “Asalin Hausawa da Harshensu” a cikin 
Nazari a kan Harshe da Adabi da Al'adun Hausawa. 
Kano: Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya, Jami’ar 
Bayero. 

Katsina, S. I. T. 1916. The Collections of Histories of Hausa 
Towns. 

Kabara, S. М. N. Babu Shekara. Al-Ainani Al-Nadhahatani fi 
Tarikh Nijeriya wa Akibataini Alfatihaini. Rubutun 
Hannu 

Kirk-Green, A. H. M. & Hogben, J. 1966. The Emirates of 
Northern Nigeria. London: Odford Unibersity Press. 

Krieger, К. 1959. Geschiechete боп Zamfara. Berlin: Hordni. 

Kumashi, A. A. 1964. Maurid al-Dham’an. Kano: Bugawar 
Alhaji Sanusi Dantata. 

Kaura, A. A.Y. 1999. Alhaji Mujtaba Batola: Bagan Kasar 
Hausa. Kaduna: Fisbas Media Serbices. 

Last, M. 1967. The Sokoto Caliphate. Longman. 

Ma’aikatar Watsa Labarai. 1982. Mujallar Zaruma. Sokoto: 
Madaba’ ar Gwamnati. 

Madaba’ar Gwamnatin Sakkwato. 1973. Yankin Sakkwato. 
Sokoto: Sokoto State Press. 

Magaji, A. 1983. “Gudummuwar Wakokin Baka na Hausa 
Dangane da Кебе Tarihi. Kano: Sashen Koyar da 
Harsunan Nijeriya, Jami’ar Bayero. 

Magaji, А. 2002. “Wasu Al’adun Hausawa da Yanaye- 
Yanayensu a Kasar Katsina”. Kundin Digiri na Uku. 
Kano: Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami’ar 
Bayero. 


— ——— оюў — 


Mani, А. 1970. Zuwan Turawa Nijeriya ta Arewa. Zaria: 
Northern Nigeria Publishing Company. 

Masarautar Gusau. Babu Shekara. Tarihin Masarautun 
Lardin Gusau da Mai Martaba Alhaji Muhammadu Kabir 
Danbaba. Babu Madaba’a. 

Muffett, D. 1983. In za ka Fadi, Fadi Gaskiya. Zaria: 
Kamfanin Buga Littattafai na Hudahuda. 

Muhammad, A. 2010. “Nazarin Wasu Al’adu a Masarautar 
Gusau. Kundin Digirin Farko. Kano: Sashen Koyar da 
Harsunan Nijeriya, Jami’ar Bayero. 

Muhammad, M. D. Babu Shekara. Durusun fi al-Tarikh al- 
Islami Bol. 4. Cairo: Maktabat al-Tijaniyyah al-Kubrah. 

Nadama, G. 1972. “The E6olution of a City (A Historical 
Debelopment of Gusau Town, from its Foundation to the 
Present)”. Kundin Digirin Farko. Zaria: Sashen Tarihi, 
Jami’ar Ahmadu Bello. 

Nadama, G. 1977. “The Rise and Collapse of a Hausa State: 
A Social and Political History of Zamfara”. Kundin Digiri 
na Uku. Zaria: Sashen Tarihi, Jami’ar Ahmadu Bello. 

Nadama, G. 1979. ‘Urbanization in the Sokoto Caliphate: A 
Case Study of Gusau and Kaura Namoda’ a Cikin The 
Sokoto Seminar Papers. Y. B. Usman (ed). Sokoto: 
History and Culture Bureau. 

NAK/KAD-CAPT/O-AR-2/62. 1916. Labarin Gusau. 

Sokoto: History and Culture Bureau. 

NAK/ 11039. Sokoto Fulani Tribes. Sokoto: History and 

Culture Bureau. 

NAK/ 21373A. Gusau District Notebook. Sokoto: History and 

Culture Bureau. 

NAK/ 207/ 84. Gusau Commercial Area. Sokoto: History and 

Culture Bureau. 

NAK/ AR-2/ 12. Histories of Hausa Towns. Sokoto: History 

and Culture Bureau. 

NAK/ AMSS/ AR-2/ 48. Labarin Malam Sambo. Edgar (ed). 
Sokoto: History and Culture Bureau. 


— 30g) 


Nalado, S. 1999. “Tarihin Zamfara: Tedt, Translation and 
Analysis”. Kundin Digirin Farko. Kano: Sashen Tarihi, 
Jami’ar Bayero. 

NNPC. 1968. Labaru na da da na Yanzu. Zaria: Northern 
Nigeria Publishing Company. 

NNPC. 1971. Hausawa da Makwabtansu I & II. Zaria: 
Northern Nigeria Publishing Company. 

Palmer, H.R. 1928. The Sudanese Memoirs. Lagos. 

PDP. 2005. National Conbention: Delegates List. Babu 
Madaba’a. 

Research and Documentation Centre, Trabel Nigeria Projects, 
Abuja. No Date. Nigeria Historical Tourism: Gusau 
Emirate. Kaduna: Sidi Printing Press. 

Rimmer, E. М. da Wasu. 1963. Zaman Mutum da Sana arsa. 
Zaria: Gaskiya Corporation. 

S. A. D. P. 1986. Objectibes and General Features (January 
1982 — December 1986). Babu Madaba’a. 

Sambo, U.A. 2001. Mai Martaba Sarkin Katsinan Gusau, 
Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba da Ayyukanshi 
Wurin Taimakawa Addinin Musulunci. Kaduna: S-Deen 
Printers. 

Shu’ubatu al-Tarikh bi-Ma’ahadi al-Tarbiyyah. 1967. Tarikh 
al-Madaniyat al-Islamiyyah. Buhta Rida. 

Simmons, E. 1975. ‘The Small-Scale Rural Food Processing 
Industry in Northern Nigeria’. Food Research Institute 
Studies. Stanford: Stanford Unibersity. 

Smith, A. 1970. “ Zaria and its Region”. Makala a Sashen 
Tarihi. Zaria: Jami’ar Ahmadu Bello. 

Smith, M. G. 1955. “The Economy of Hausa Communities of 
Zaria”. Kundin Digiri na Uku. London: Longman Group 
Limited. 

Smith, M. G. 1986. The Affairs of Daura. London: Longman. 

Trimingham, S. 1962-1974. A History of Islam in West Africa. 
London: Odford Unibersity Press. 

Tsiga, І. А. 1978. Sarauniya Daurama. Kano: Kungiyar 
Hausa, Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, Jami’ar 
Bayero. 


— ——— оў 


Usman, Ү. В. (ed). 1979. Studies in the History of the Sokoto 
Caliphate: The Sokoto Seminar Papers. Zaria: 
Department of History, Ahmadu Bello Unibersity & 
Sokoto: The Sokoto State History Bureau. 

Usman, Y. B. 1981. The Transformation of Katsina 1400- 
1883. Zaria: Ahmadu Bello Unibersity Press Limited. 
Umar, M.B. 1980. Al’adun Hausawa a Kasar Hausa. Zaria: 

Hausa Publications Centre. 

Umar, M.B. 1985. Dangartakar Adabin Baka da Al’adun 
Gargajiya. Kano: Madaba’ar Kamfanin Triumph, Gidan 
Sa’adu Zungur. 

Yahaya, I. Y. 1980. “Takaitaccen Tarihin Rubuce-Rubuce 
Cikin Hausa”. Makala Wadda ya Gabatar a Harabar 
Kwalejin Ilmi ta Sakkawato a Ranar 23/4/1980. Sokoto: 
Kwalejin Ilmi. 

Yahaya, I. Y. 1988. Hausa a Rubuce: Tarihin Rubuce-Rubuce 
Cikin Hausa. Zaria: The Northern Nigeria Publishing 
Company. 

Yola, J. H. 2004. Philosophy Among the Sokoto Scholars. 
Kano: Benchmark Publishers Limited. 

Zamfara State Creation Committee. 1981. Rekuest fot the 
Creation of Zamfara State.Kaduna: One Nigeria Press. 

Zuriyar ‘Yandotawa ta Alhaji Umaru. 1996. Matsayin 
‘Yandotawa a Tarihin Gusau. Kano: Gidan Dabino 
Publishers. 

Zaruma: A Cultural Magazine of Sokoto State. 1978. 
Sakkwato: Sidi Umaru Printing Press. 

Zaruma: A Cultural Magazine of Sokoto State. 1982. 
Sakkwato: Sidi Umaru Printing Press. 


—— | 306} $$ 


Daidaikun Mutanen da aka yi Hira da su 


AADZ 
AAGS 
AAI 


AAMD 
ADD 
ADU 

AKDA 


AMG 
AMH 


AMHJ 


Alhaji Abubakar Dembo Zaria 
Alhaji Abdu Garkuwan Sakkwato 


Alhaji Abdullahi Isa Manajan Hukumar 
S.A.D.P. Gusau 


Alhaji Abdulkadir Marafa Dangadaje 
Alhaji Danda Dogon Daji 
Almusdafa dan Umaru 


Alkali Aliyu dan Alkali Muhammadu 
Sani 


Alhaji Mu’azu Gusau 


Alhaji Maishanun Haza, Birnin Haza, 
Gusau 


Alhaji Musa Habib Jega 


AMLZ Alhaji Muhammadu Lawal Zuru 


AMT 
ARA 
DWA 
DWI 
HN 
MAD 


MAMK 


MAG 


MGD 
MIM 


Alhaji Muhammadu Таша 

Dr. Abdullahi Rafi Augi 
'Dangaladiman Waziri Malam Attahiru 
Dr. Waziri Junaidu, Sakkwato 

Hajiya Nana Tsohuwa 


Malam Muhammadu Ammani dan 
Muhammadu Bawa 


Malam Amadu dan Muhammadu 
Kunkura, Gusau 


Marafan Alhaji Garba dan Marafa 
Muhammadu Bawa, “Yandoto 


Malam Garba Dankarami Gusau 


Malam Ibrahim dan Muhammadu 
Tukur 


ММВ 


MMD 
MMIDU 
MMWN 


MUA 
MUM 
SFS 

SIG 
SKGAMD 


SKGAS 
THI 


UM 
WTMM 


Malam Muhammadu Bawa na Zaure, 
Gusau 


Malam Muhammadu Dankullum Gusau 
Malam Musa Ibrahim dan Umaru 


Malam Muhammadu Wadatau na 
Malam MMuhammadu Dankullum 


Malam Umaru Ahmed Gusau 
Malam Usman Makaho 
Sarkin Fada Shehu 

Sani Ibrahim Gusau 


Sarkin Katsinan Gusau, Muhammadu 
Kabir Danbaba 


Sarkin Kudun Gusau, Alhaji Sulaiman 


Tudu Halliru dan Sarkin Gobir Ibrahim, 
Isa 


Usman Muhammad Zuru 
Wakilin Tsabta Muhammadu Maiwada 


Kungiyoyin Mutanen da aka yi Hira da su 
‚ Jerin Sunayen Kungiya ta Farko wadanda muka yi hira 

da su a tsakanin shekara ta 1976-1979 su ne: 

- Alhaji Yahaya na Kofar Mani 

- Malam Umaru Guruje 

- Malam Muhammadu Bawa Birnin Haza 

- Alhaji Maishanu na Haza 

- Liman Muhammadu Mahe 

- Malam Muhammadu Dankullum 

- Alhaji Abdu Garkuwan Sakkwato 

- Malam Wadatau na 

Alhaji Muhammadu Dankullum 
- Malam Abdulkadir Na’abu 
. Jerin Sunayen Kungiya ta Biyu wadanda muka yi hira 

da su a tsakanin shekara ta 1982-1984 su ne: 

- Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Muhammadu ‘Danbaba 

- Malam Wadatau na 

Alhaji Muhammadu Dankullum 

- Malam Amadu Muhammadu Kunkura Mai Dakaru 

- Malam Musa na Liman 

- Malam Muhammadu Balarabe Marafa 

- Маат Tukur Marafa 

- Мауапа Amadu Rufa’i 


. Hirar da muka yi da wasu daga cikin zuriyar Malam 
Muhammadu Ammani dan Alhaji Umaru a shekara ta 1978 
sun hada da: 


- Malam Umaru Guruje 
- Malam Muhammadu Dankullum 
- Malam Muhammadu Wadatau 


— 309} 


- Hannatu “yar Malam Tukur 


. Jerin Sunayen Kungiya ta Hudu wadda ta kunshi mata 
(manya da yara) da muka yi hira da su a 1978-1984 sun hada 
da: 


- Најіуа Nana Matar Alkali Sani 

- Aishatu (Indo) Matar Alhaji Yahaya 

- Hadijatu (Dije) ‘YarUmaru 

- Inno ‘Yar Alkali Aliyu 

- ‘Yardubu Matar Alhaji Muhammadu Tukur (Tsoho) 

- Најіуа Asma’u (Makwasa) Matar Magaji 
. Hirar Malam Muhammadu ‘Dankullum da Kungiyar 
mutane tun daga 1956 har zuwa 1965 wadda mu kuma 


muka saurara daga gare shi, muka kawo ta cikin wannan 
aiki wadda ya yi da wadannan malamai kamar haka: 


- Маат Tsoho na bakin Masallacin Juma’a 

- Malam Umaru Kaura 

- Malam Abdulkadir Na-Abu 

- Malam Umaru Guruje 

- Malam Muhammadu Buhari Dogo 

- Malam Muhammadu Sambo dan Muhammadu Tukur 

- Malam Amadu 

- Malam Ishaka 

- Hajiya Sa’adatu Matar Mayana Abdullahi 

- da sauransu 
. Hirar M.U.A. da kungiyar mutane. Ita ce hira wadda ya yi 
da wadannan mutane na tafe a lokuta mabambanta tun daga 


shekara ta 1956 har zuwa 1979. Mu kuma daga baya a 
tsakanin 1982-1984 muka yi hira da shi su ne: 


- Alhaji Hassan Maki 
- Alhaji Mande dan Daki 


— / aj 


- Malam Abdulkadir Na’abu dan Sarki 

- Muhammadu Gide 

- Маат Tsoho na Bakin Masallaci 

- Malam Muhammadu Dankullum 

- Galadima Na'ila 

- Malama Ayya Matar Liman Dara 

- Hajiya Hari Gidan Dangaladima Salimu 

- Malama Абага Kanwar Ayya Matar Sarkin Fada Umaru 


. Hirar A.A.G.S. da Kungiyar mutane daga shekara ta 1978- 
1979. Watau hirar da Alhaji Abdu Garkuwan Sakkwato ya 
yi da Kungiyar mutane lokacin da уа yi gyara a littafin ya 
sanya ta a ciki sun hada da: 


- Wazirin Sakkwato Alhaji Junaidu 

- Magajin Garin Sakkwato, Alhaji Aliyu 
- Alhaji Atiku Gusau 

- Malam Muhammadu Dankullum 


. Hirar M.A.D. da Kungiyar mutane. Ita ce hirar da Malam 
Muhammadu Ammani dan Muhammadu Bawa dan 
Muhammadu Tukur dan Alhaji Umaru ya yi: 


- Маат Tsoho na Bakin Masallaci 

- Malam Amadu na Shantali 

- Malam Bakoshi Kanen Malam Amadu 
- Malam Baraya 

- Malam Baidu na Sarkin Fada Almu 
- Malam Baidu na Kabo 

- Malam Muhammadu Sambo Rashi 
- Malam Sidi Umaru Kaura 

- Malam Amadu 

- Malam Sambo (Musdafa Sambo) 

- Malam Muhammadu Buhari Dogo 

- Malam Ishaka 

- Malam Aliyu 


— —— aj 


Malam Yusufu Bawa 


RATAYE 
Rataye na 1: Yakin “Yandoto 
(Bello, 1964: 138-139) 
БЕ 
JA у gilb جماعته‎ Fi Al وکان من حدثها آنه آرسل الشیخ‎ 
bets 6 ete Nyang ОЙ و «کاشنه» و«کنو» و«دور» کلهم‎ «йуу 
+t 9519 ولا حان وقت الخريف‎ с gage? L ud рез» 
«рэз» آخبرتی » ثم ان خزجت فسلکت آرض‎ ly مکاقه ‹ وآخبرتی‎ 
b aana الى‎ wengi ذاك باغية علينا » حتى‎ aj و «زتفر» وكانت‎ 
آهل «کواه وقد‎ Sigs کی» فالتقیت آنا وایاهم هناك «ببررغد»‎ Кэ) 
Sls 6 العادل — سليمان بن الجم‎ ШЙ пеле فتحوا بلادهم » قأمرت‎ 
بالبايمة على السمع والطاعة < واتياع‎ gals gale الوالد‎ Sb اكل‎ 
وح ر كة وسكىنا 6 ليلا 59 61 قسمموا‎ c Libby alb с قولا وفعلا‎ an 
ق‎ раз البلاد‎ „еде рой بان الله‎ pata oh слё?» ٤ وقپلوا‎ 
ей 133—3 آو‎ » 195 Aad ladha OT فليحدرو!ا بعد ذلك‎ PA 
сб лёЛэ » الاسلام » كما بدل هؤلاء »> 1922-68 وقبلوا النصيحة‎ 
ga Ng » الشتخطلائمه‎ dele Sloe stall уэе بشرهم به من قرب‎ be 
واستيشرواء ودقمو؛‎ Ngadi » باذن اله هذا الجماد حتى يففى الى المهدى‎ 
Ы الى «جاندوت» ونا من‎ Lee WUS من مال اللہ ثم‎ Де الى ماقدروا‎ 
en ТЕЕ 
АИ الملماء »> وكان من بها من‎ „Кә و كانت قربه. اشتهرت‎ с Адай 
وقد طردوا منها من اتنسب الينا من‎ е بنا السوداتين‎ Oo ms i dle 
slis منهم‎ Lily «ШАЛ عر ولاخ المظفر محمد بن‎ WE Wala 
WF حتى‎ ol على غزوهم سرنا‎ Lal, وها اتفق‎ с واذاية » وضررا عظيما‎ 
Ae محمد بن الشفاء ‹ وقلت له : آخبرهم‎ EN! үч فقدمت‎ ٠ „лу 
LS فان‎ c ف هذا الأمر‎ ea BUY ЛЫ ما اتيت لأغزوهم وانما تزلت‎ 
تبنا وتركنا ما نحن‎ аЛ وان كاتوا على‎ aa تابوا‎ за على‎ 
شیء » ولا نحب )65 ولاج‎ Do BUY : ولا قال لهم ذلك قالو!‎ as 
é rani gel والآخرة 6 فرجع ووجدقى‎ Gl ق‎ а 1 وبين‎ азу الله ننا‎ 
disc padi Шз gadi الصلاة آخبر نى » ف ركيت الى‎ os فلا‎ 
< وبتنا هناك ليالى‎ » д فى الساعة والحمد‎ 1де ففتحه الله‎ „л ашый 
Ba الى المرب 6 وقد اتتشر من حصون « کاشته » قحو‎ Les of 
ail اذ کاټوا على شاکاتهم > ورجعنا‎ > WA وأغرنا على‎ с حصنا‎ 
= بحمد‎ Gore فصدر الجموع الىئ بلادهم وصدرنا الى‎ а غاتمين‎ 


— aj 


Rataye na II: Wakar Kewaye ta Nana Asma’u 
(Asma’u, bt 84 -95 & 108-110) 


E BA ss Ka EE 
| Kai бе Sites дак Aan 
i phy 5 SATA ana 54и 
суш gang дды шыл 


зы WAT ra дузы os п Hijang 


-g aE е ge = ter «үт 

A GE у УН GK zai a 
х = os, i 
Б. 42223 آ و‎ 


| рушы, LA алан RIS (н 
sapa ga wy AUA 
نرب ای مرت‎ ta рай) [ 
„йлуу? адды б 

ааыр Pipes اوم‎ 
20; Байар 4 2 BOMO 4 
ika yi АЙА СА эк, 
КО? е А 
Бах 55 siuos 


PESE sha Waya NEON 
27154 EE Ce рама 

Т = аск а 
Стао БИАТ l; 


= AS 


Rataye na HI : Tarihin Asalin Gusau 
(Malam Tsoho, ВаКїп Masallacin Juma'a; Babu 
Shekara) 


КЕ 


э ‘ow or J, 5 | 
Зе Set мал з 
15—22 اداو( پں‎ 


2 4 Ж. -a EE ЖҮ, 
е aah لمر‎ hp tbe Jeda | اول‎ 
^ م‎ Ra E EE EEE ДЕ 
БЫУ УЛАН D's چںڈ‎ WES ib 5 ٹکو‎ 


2 


СИЕ „йәй еа 
АОБА طای‎ К аура esis са руз КӘ 
r- aie A Т А 


Г Ren ea hy E ais 1) Ss 

3 вісе G 1 ai 

AY.‏ ستو Sk SF‏ ما یہد ہد 

; YA AVS Lat. a чу ر‎ 
TUN сс 9205 م ماع سج سو‎ Mb? ر‎ 
4 2 z б 
bdo РРС ЖҮ ТА دس کرو‎ 
295 SA JING AS = в axe} 

2 > YA J >, ы رر‎ 2: 
еа Ча ба тето 0-02 
ن‎ cae pal bwa دیل‎ од کر‎ 

NE a‏ ا 
з е г‏ 
E SORR EAT Б Ыш г‏ 
نے = Тш‏ 
О үү д;‏ | ” 


pte ae 5 ә a) ee jaa { 
а = FN. ر‎ м.д 2 ей 
р; е ~ دلو‎ РА ДБ 
2 NA — th 


АШ جردت‎ килы 
УЗО Ш SOK Shale 
Sa wii s tip AK 
бырай п База yey TAS f 
$ зау) Mi PORE 


[2 


ya 
i "RA E Po 7 Мен = Мад 
Р Ад a ر‎ 
78 ра, у> = F с 
Jz «> уу, w ل و‎ Ал 
و ا‎ oye gh ч 
25996. = 


ч C35 е2 ҢҮ zA | 
SE N шү, К ر‎ 5 џ У) a 
ууну уду ahs i 0; 


Sa 


= а 42 а г = 3 э 4 
мы {ЛАА} Ды 
рз 


= 


San AAT‏ ر 


21 DIIS ухе БУТ" 
برا‎ e gioas See н 


жере A Ja و و‎ big ЕЕ 
а Туз WA 

ЕСТУ Spa Асы / eS у) 
SJA Sah So مرن ب‎ = ÁA ays 


021 бог? 


Fe Ls Ses) a ony ТТИ 
شاور در م‎ 2 Ў уб 55 
aó 2 tër Gos | رد‎ 
ر‎ DE Ajy pea سو‎ wA 


oes 


فار 


TE ag Ma a 
a; ae тшк 
S 7. 755 фе 415 ај 

; 23 лч р у, ` 3): ре Be У 
| CUA 


Rataye na IB : Labarin Gusau 
(Isyaka Tsahe, Katsina, 1916: NAK/ KADCAPT/ 0-АК-2/ 62, 
1916) 


E‏ ا پولا 
з Ons) _‏ و روو شر 

pinke о. 200 NG 

Neca 


4 


Mega Эх; ju 
‚ МЛ. 2% 55 


© рдагы кы ны 
Beeps наты 


pis, ўар у фы), а 
wa 
fer: 


LG ex ey 


сә е > 


wes о 
ا‎ 
_ pop اترپ ر پان اكام‎ 
i ika panjanga 2) pa 


Rataye па В: Tarihin Salsalar “Yandotawa 


(Malam Tsoho Daga MMD) 
А 0. 
19 sak krana сыл 


aly)‏ اواد خیس اوا JA е‏ رم وکرم وجار وده 
блена гы к"‏ 
jaa |‏ داولا рә: ум peken‏ تاع MAES‏ 
“abah aj ауу орфо) as ян‏ 
oh ah ау, 36 : фый»‏ 
rf A AE) SITE 27,99)‏ 
йыгы; Уз ое‏ وس تر е‏ 
НЕ RPS Sho бду ааа‏ 
понуро уь Ал ууа)‏ 
d У; уув» th, 1769 35а у‏ ټلڪو: 
ја oss!‏ ووو وتلا سد УЉА‏ 
AN, 5 идео руба‏ 
ka ie шд; КАКЕ 19)‏ 
وود ska ka ak A Kaa‏ 
К А латун pun kes Spb a oping‏ 


Чу; as" а lis › a) 
ral ja а A ÇA \ и э; 
37 | үө 
. 2 ү? ا‎ 


® an AID be poe adh poly 
wa OU эз, 9 lel doy Lio 
Gis ورا رلاده‎ еә ра б 
اوقد ر‎ 90379400 kya ш 1, 
Jaya ودوج‎ sys IRNS sy: bss 
< وب تسا‎ VS, pe origi 
ay Каз ges Bi “аш ч) 
04919.29 г مالم‎ MOBI о 309! 
и“ pw 
r 
эй» PALE eho و‎ рох? ya MAA 
FSP دد سنو کو مالع‎ лс بی‎ х. atog رھ‎ 
aisha EF S698} و‎ aa 5 9 dim oala 
Qin и? м, Seber ESIS 
JEP о9о 219559 Karis a, 
pp ens ой sped 
4 کے‎ 49395,95 (уле. èk ы è 


Rataye na BI: Tarihin Salsalar Ashafawa 
(Malam Tsoho Daga MMD) 


< de 


ea 

йай ار ی زل ان‎ Sk iil 
зз ујан i кай, ste pitts 
post 399 ET ِڪ‎ kass Дай 

s IISI TENG э) !ار‎ Soba 
тА КЕ гус 2 935085 ماک‎ a 
ss mala) азов 35 46 
Hi jani وخی‎ hy Suits bes asik 
АЧЕН سېد‎ ESRD 2s 85 con 
hsb, „йез АЕК, „лке 
kasak Eos эе 


te =‏ و 


3 3- L 


TEL өз) ШО наз S ا‎ 
NGE لع‎ ы: Зе" а Wi jis 
Кз | ad po мз Эр bis 
ТЕЛ: Ту ake gÉ быш 

Р" Ru е 


Rataye na BII : Wasu Masu Mukaman Sarauta а 
Gusau: 
Hakimai da Sauran Shugabanni 


BII.I Shiyar Mayana 

Mayana dan Arewa dan Sarkin Katsinan Gusau 
Abdulkadir , lokacin Sarkin Katsinan Gusau; 

Mayana Muhammadu Tuburi dan Abdulkadir, lokacin 
Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Modibbo; 

Mayana Muhammadu Gide dan Abdulkadir , lokacin 
Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Tuburi; 

Mayana Murtala dan Muhammadu Modibbo, lokacin 
Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Murtala; 

Mayana Dikko dan Muhammadu Gide, lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Muhammadu Murtala; 


Мауапа Коро Maigari dan Kakade dan Dangaladima 
Majo, lokacin Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 
Murtala; 

Mayana Laddo dan Umaru Malam, lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Umaru Malam; 

Mayana Dahiru dan Sulaiman kanen Umaru Malam, 
lokacin Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Mai’akwai; 

Mayana Muhammadu dan Mayana Dahiru, lokacin 
Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Mai’ akwai; 

Mayana Muhammadu Tulau, lokacin Sarkin Kudun 
Gusau Usman dan Sama” ila; 

Mayana Muhammadu (Yari), lokacin Marafa Ibrahim; 

Mayana Shehu, lokacin Sarkin Kudun Gusau 
Mamman; 

Mayana Abdullahi Maidabo Чап Mudi dan 
Muhammadu Gide, lokacin Sarkin Kudun Gusau Malam 
Sulaimanu; 

Mayana Amadu Rufa’i dan Muhammadu Murtala dan 
Muhammadu Modibbo, lokacin Sarkin Kudun Gusau 
Malam Sulaimanu; 


— ——— j 


Mayana Bara’u, lokacin Sarkin Kudun Gusau Malam 
Sulaimanu; 


Mayana Garba dan Mayana ‘Dahiru dan Mayana 
‘Dahiru, lokacin Sarkin Kudun Gusau Malam Sulaimanu; 


Mayana Aliyu dan Mayana Dahiru, lokacin Malam 
Sulaimanu zuwa lokacin Sarkin Katsinan Gusau Alhaji 
Muhammadu Kabir ‘Danbaba. 


ВП.П Shiyar Galadima 
Galadima Yahaya dan Muhammadu Dikko dan Malam 
Ashafa, lokacin Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu 
Modibbo; 


Galadima Buhari (Madugu), daga lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Muhammadu Modibbo zuwa lokacin 
Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Murtala; 

Galadima Umaru Malam (1915-1917), lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Muhammadu Murtala; 

Galadima Zangi dan Dangaladima Salimu, lokacin 
Sarkin Katsinan Gusau Umaru Malam; 

Galadima Mu’azu dan Galadima Zangi, lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Muhammadu Mai’akwai zuwa lokacin 
Sarkin Kudun Gusau Usuman dan Sama’ ila; 

Galadima Mamman dan Sidi dan Buwai dan Salimu, 
lokacin Sarkin Kudun Gusau Usuman dan Sama’ila zuwa 
lokacin Marafa Ibrahim; 

Galadima Abdulkadir (Kado) dan Mu’azu dan Zangi, 
lokacin Marafa Ibrahim; 

Galadima Mamman (Ala) dan Mu’azu dan Zangi, 
lokacin Sarkin Kudun Gusau Alhaji Sulaimanu zuwa 
lokacin Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Muhammadu Kabir 
‘Danbaba; 

Galadima Muhammadu Nakabo dan Galadima 
Mamman Ala dan Galadima Mu’azu dan Zangi, lokacin 


Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Muhammadu Kabir 
‘Danbaba. 


BILIH Shiyar Ubandawaki/ Sarkin Fada 


— ——— 324 


Ubandawaki : 


Buhari Haza shi ne Ubandawaki па farko а lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Muhammadu Gide. 


Sarkin Fada: 


Sarkin Fada Yaro daga Rawayya, lokacin Sarkin Katsinan 
Gusau Umaru Malam; 


Sarkin Fada Izzu Капеп Sarkin Fada Yaro, lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Umaru Malam; 


Sarkin Fada Sharu dan Izzu, lokacin Sarkin Katsinan Gusau 
Muhammadu Mai’akwai; 


Sarkin Fada Abdu (Bazazzagi) daga Sakkwato, lokacin 
Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Mai’akwai zuwa lokacin 
Sarkin Kudun Gusau Usuman dan Sama'ila; 


Sarkin Fada Sahabi Garba daga Sakkwato, lokacin Sarkin 
Kudun Gusau Alhaji Sulaimanu. 


Madawaki?” : 


Madawaki Alhaji Shehu dan Umaru Tuda, lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Alhaji Sulaimanu; 


Madawaki Alhaji Yahaya dan Mayana Dahiru, lokacin 
Sarkin Kudun Gusau Alhaji Sulaimanu zuwa lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Alhaji Muhammadu Kabir 'Danbaba. 


BILIB Shiyar Sarkin Yaki/ Ubandoma/ Tudu/ Barade 


326 Daga nan, a lokacin Sarkin Katsinan Gusau Umaru Malam sai ya yanka 
unguwar zuwa kashi biyu. Ya hada wani kashi da Unguwar Mayana a lokacin 
Mayana Laddo (dansa), kashi na biyu kuwa ya hada shi da Unguwar Sarkin 
Fada zamanin Sarkin Fada Yaro. 


327 Sai kuma unguwar ta sake daukar sunan Madawaki a lokacin Sarkin Kudun 
Gusau Alhaji Sulaimanu Isa. Ya mayar da wannan suna ne na Madawaki saboda 
bambancewa tsakanin Sarkin Fadansa da kuma Sarkin Fada Hakimi wanda yake 
rike da unguwar. 


— ( oj 


Sarkin Yaki Salihu Dankambo, daga zamanin Malam 
Muhammadu Sambo dan Ashafa har zuwa lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Muhammadu Modibbo; 


Sarkin Yaki Boyi dan Bina, lokacin Sarkin Katsinan 
Gusau Muhammadu Tuburi zuwa lokacin Sarkin Katsinan 
Gusau Muhammadu Gide; 


Sarkin Yaki Jange, lokacin Sarkin Katsinan Gusau 
Muhammadu Gide zuwa lokacin Sarkin Katsinan Gusau 
Muhammadu Murtala; 


Sarkin Yaki Umaru Malam, lokacin Sarkin Katsinan 
Gusau Muhammadu Murtala. 


Shiyar Sarkin Yaki 


Sarkin Yaki Dahiru dan Sule, lokacin Sarkin Katsinan 
Gusau Umaru Malam; 


Sarkin Yaki Binoni daga Sakkwato, lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Muhammadu Mai’akwai; 


Sarkin Yaki Shehu Kanen Binoni daga Sakkwato, lokacin 
Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Mai’ akwai; 


Sarkin Yaki Buwai daga Sakkwato, lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Muhammadu Ma?’ akwai; 


Sarkin Yaki Muhammadu Taula, lokacin Sarkin Katsinan 
Gusau Muhammadu Mai’ akwai; 


Sarkin Yaki Muhammadu Atu daga Sakkwato, lokacin 
Sarkin Kudun Gusau Muhammadu Usuman dan Sama ila. 


328 Dukkan wadannan da muka fada a baya sarakuna ne na yaki masu jan 
ragamar rundunar yaki. Ba su riki shiya da sunan hakinci ba. To, bayan 
wadannan sarakuna na yaki, sai Sarkin Katsinan Gusau Alhaji Umaru Malam ya 
mayar da ita sarautar hakinci wadda ta kunshi garuruwan Mareri da Damba da 
da Karazau da Rijiya har daga baya ta hada da Tudun Wada. Ta dauki wannan 
suna ne har zuwa lokacin Sarkin Katsinan Gusau Usuman dan Sama” ila. 


— ( a ——— 


Ubandoma?”” 


Ubandoma Muhammadu Bello, lokacin Sarkin Kudun 
Gusau Alhaji Sulaimanu; 


Ubandoma Abdullahi dan Umaru Malam, lokacin Sarkin 
Kudun Gusau Alhaji Sulaimanu; 


Ubandoma Salihu Shinkafi, lokacin Sarkin Kudun Gusau 
Alhaji Sulaimanu. 


Tudu???’ 


Tudu Halliru dan Sarkin Gobir Ibrahim na Isa, lokacin 
Sarkin Kudun Gusau Alhaji Sulaimanu zuwa lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba. 


Barade 


Har wa yau kuma a zamanin mulkin Sarkin Katsinan 
Gusau Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba ya raba shiyar 
zuwa sashe biyu. Sashe na daya ya nada Barade, sashe na biyu 
kuwa ya nada Sarkin Kudu a Damba. Ya nada Baraden Tudun 
Wada, Muhammadu Bashir Muhammad Kabir Danbaba da 
kuma Sarkin Kudun Damba, Usman Nafaruku. 


BII.B Shiyar Magajin Sabon Gari 
Mai Unguwa 


Mr. Morgan (Mutumen Sirliyo) shi ne ya fara rikon shiyar 
a matsayin mai’unguwa а karkashin Mayana a lokacin 
Muhammadu Mai’akwai**!; 


Manu Sarkin Yarbawa ya zama mai’unguwa bayan Mr. 
Morgan. 


329 Sai kuma a lokacin Sarkin Kudun Gusau Alhaji Sulaimanu ya juya sunan 
zuwa Ubandoma. 

30 Sai sunan sarautar ya koma Tudu. 

331 Akwai lokacin da Dr. Morganya cinye kudin harajin da ya tara sai aka fitar 
da shi aka hade shiyar da garuruwan da Sarkin Yaki Muhammadu Taula yake 
rike da su a shekara ta 1929. Amma daga baya sai kuma aka sake mayar da 
Morgan а matsayinsa па mai'unguwa. 


— | 


Shiyar Sabon Gari 


Magaji Muhammadu Taula, a lokacin Sarkin Kudun 
Gusau Muhammadu ne aka sake maido da Muhammadu 
Taula a shiyar da sunan rikon hakinci a matsayinta na shiyya 
mai сш gashin kanta. Sai ya zo da sunan Hakincin Magaji na 
Mada, amma sai ana kiran sa da Magajin Sabon Сап a 
shekara ta 1949; 


Magaji Umaru Akwara, lokacin Sarkin Kudun Gusau 
Alhaji Sulaimanu a shekara ta 1962; 


Magaji Abdullahi dan Umaru Malam, lokacin Sarkin 
Kudun Gusau Alhaji Sulaimanu; 


Magaji Alhaji Muhammadu Kabir 'Danbaba dan Mustafa 
dan Muhammadu Murtala, lokacin Sarkin Kudun Gusau 
Alhaji Sulaimanu daga shekara ta 1975 zuwa ta 1984; 


Magaji Alhaji Muhammadu Dandaudu, lokacin Sarkin 
Katsinan Gusau Alhaji Muhammadu Kabir 'Danbaba; 


Magaji Alhaji Muhammadu Bashar dan Muhammadu 
'Dandaudu, lokacin Sarkin Katsinan Gusau Alhaji 
Muhammadu Kabir Danbaba. 


BILBI Dangaladiman Gusau 


'Dangaladima Usamata dan Alhaji Umaru, lokacin 
Malam Muhammadu Sambo dan Ashafa zuwa lokacin 
Sarkin Katsinan Gusau Abdulkadir; 


'Dangaladima Salimudan Fate dan Alhaji Umaru lokacin 
Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Modibbo; 


'Dangaladima Alhaji Ibrahim Waziri dan Ibrahim Sidi 
dan Buwai dan Dangaladima Salimu dan Fate dan Alhaji 
Umaru, lokacin Sarkin Katsinan Gusau Muhammadu Kabir 
'Danbaba; 


'Dangaladima Alhaji Mu’azu dan Ibrahim Ма Шаш dan 
Ibrahim Sidi dan Buwai dan Salimu dan Fate dan Alhaji 


4 oj 


Umaru, lokacin Sarkin Katsinan Gusau , Alhaji Muhammadu 
Kabir Danbaba; 


'Dangaladima Alhaji Muhammadu Buhari dan Ibrahim 
Maifillani dan Ibrahim Sidi dan Buwai dan Salimu dan Fate 
dan Alhaji Umaru, lokacin Sarkin Katsinan Gusau , Alhaji 
Muhammadu Kabir Danbaba. 


BII.BII Sarkin Gabas 


Sarkin Katsinan Gusau, Alhaji Muhammadu Kabir 
Danbaba уа yi wata sarauta ta Sarkin Gabas a garin Gusau 
sai ya nada Alhaji Muhammadu Sani Y. S. ya zama Sarkin 
Gabas, kuma babban Kansila, sannan Mataimakin Shugaban 
Majalisar Sarkin Katsinan Gusau. 


ВП.ВШ Ajiyan Baitul-Mali 


Алуа Sa’adu 
Lokacin Muhammadu Modibbo 


Ajiya Nalullu 
Lokacin Muhammadu Tuburi 


Ajiya Yabani daga Rawayya 
Lokacin Umaru Malam??? 


BII.BIII Limaman Masallacin Cikin Gari 


Liman Muhammadu Babba dan Alhaji Umaru 
Liman Majo 

Liman Husaini 

Liman Muhammadu Dandidori na Boko 
Liman Dara 

Liman Amadu Korau 

Liman Muhammadu Mahe 


332 Daga lokacin Sarkin Katsinan Gusau, Malam Umaru Malam sai mukamin 
Ajiya ya koma Ma'aji kuma a lokacin an bude ofishin En’e a Gusau sai aka 
dinga turo ma'aji daga Sakkwato har zuwa shekara ta 1976 zamanin da aka 
KirKiri Kananan hukumomi. 


———1/ oj 


Liman Garba 
Liman Muhammadu Dan'alhaji dan Muhammadu Sambo 


BII. ID Limaman Masallacin Tudun Wada 


Liman Malam Isa 
Liman Muhammadu dan Malam Isa 
Liman Dalhatu Umar Gatawa 


ВП.) Wasu Masallatan Juma’a na Garin Gusau 


Masallacin Rabi’a, Sabuwar Gusau 
Liman Abdullahi Saketa 

Liman Abdullahi Allieru 
Masallacin Dan’ashafa 

Liman Abdullahi Dalla-Dalla 
Masallacin Bayifas 

Liman Ahmad Umar Kanoma 
Masallacin Unguwar Gwaza 

Liman Malam Isa Maharazu 
Masallacin Sahaba, Samaru 

Liman Sa’idu Maikwano 
Masallacin Usaimil, Igala Gusau 
Liman Kabiru Umaru Maru 
Masallacin Gada-Biyu 

Liman Sa’idu Yahaya Auki 
Masallacin Mareri 

Liman Muhammad Lawal Mareri 
Masallacin Yoruba, Sabon Gari Gusau 
Liman Abdulhamid Sambo Onge 
Masallacin Shado, Samarun Gusau 
Liman Abubakar Abdullahi Tureta 
Masallacin Damba 

Liman Abdullahi Ibrahim 
Masallacin Jauri 1 

Liman Dayyabu Muhammad 
Masallacin Jauri 2 

Liman Abubakar Ibrahim 


4 sj 


Masallacin Gidan Yari 

Liman Husaini Abdullahi 

Masallacin Cakal 

Liman Dauda Muhammad 

Masallacin Unguwar Gwaza 2 
Liman Abdullahi Adamu 

Masallacin Federal Law Cost 

Liman Abdullahi Yakubu 

Masallacin Army Barrack 

Liman St Sgt Aminu Abdullahi 
Masallacin Layin Gawo, Tudun Wada, Gidan 
Alhaji Ibrahim Ruwan Dorawa 
Liman Muhammadu Halilu Dankaram 
Masallacin Rijiyar Gabas 

Liman Nasiru Bara'u 

Masallacin Zawiyya 

Liman Halifa Ibrahim Balarabe 


BII.DI Sarkin Fawan Gusau 


Sarkin Fawa Umaru 

Sarkin Fawa Dan'arba 
Sarkin Fawa Ala 

Sarkin Fawa Ibrahim Shago 
Sarkin Fawa Abdullahi Bawa 
Sarkin Fawa Malami 


BII.DII Mukaman Sarauta a Lokacin Sarkin Katsinan 
Gusau, Alhaji Muhammadu Kabir Danbaba daga 1984- 


Ajiyan Gusau 

Ardon Gusau 

Barayan Gusau 

Bunun Gusau 

Cigarin Gusau 
Ciroman Gusau 
Dallatun Gusau 
Dikkon Fulanin Gusau 
Durumbun Gusau 
Durbin Gusau 


A эз] $$$ 


Dan'isan Gusau 
Dan'iyan Gusau 
Danburan Gusau 
Danjikan Gusau 
Danlawan Gusau 
Danmadamin Gusau 
Danmalikin Gusau 
Danmasanin Gusau 
Danruwatan Gusau 
Fagacin Gusau 
Fulanin Gusau 
Garkuwan Gusau 
Gatau Gusau 

Iyan Gusau 
Janjunan Gusau 
Jarman Gusau 
Jekadan Gusau 
Кагойп Gusau 
Katukan Gusau 
Kogunan Gusau 
Kutsan Gusau 
Lamidon Gusau 
Mabudin Gusau 
Madakin Gusau 
Magajin Garin Gusau 
Magayakin Gusau 
Mainan Gusau 
Majidadi Babba na Gusau 
Majidadin Gusau 
Majikiran Gusau 
Makaman Gusau 
Marafan Gusau 
Modibbon Gusau 
Mutawallen Gusau 
Kauran Gusau 
Sa’in Gusau 
Sallaman Gusau 
Sansanin Gusau 
Santurakin Gusau 
Sarakin Gusau 


— | зу —— 


Sardaunan Gusau 
Sarkin Arewan Gusau 
Sarkin Askin Gusau 
Sarkin Ban Gusau 
Sarkin Bakin Gusau 
Sarkin Barebarin Gusau 
Sarkin Dakkarawan Gusau 
Sarkin Dillalan Gusau 
Sarkin Dawakin Gusau 
Sarkin Fadan Gusau 
Sarkin Garan Gusau 
Sarkin Gobir Gusau 
Sarkin Ibiran Gusau 
Sarkin Igbon Gusau 
Sarkin Malaman Gusau 
Sarkin Manyu 

Sarkin Makera 

Sarkin Noma 

Sarkin Nufawa 

Sarkin Ruwan Gusau 
Sarkin Samarin Gusau 
Sarkin Shanun Gusau 
Sarkin Sharifai 

Sarkin Shinkafar Gusau 
Sarkin Sudan Gusau 
Sarkin Tashan Gusau 
Sarkin Tibi na Gusau 
Sarkin Tsabtar Gusau 
Sarkin Bauran Gusau 
Sarkin Yamman Gusau 
Sarkin Yakin Gusau 
Sarkin Yakin Mareri 
Sarkin Yaruba 

Sarkin Zango Gusau 
Shantalin Gusau 
Shatiman Gusau 
Tafarkin Gusau 
Tafidan Gusau 

Talban Gusau 
Tambarin Gusau 


A sj 


Tudun Gusau 

Turakin Gusau 
Ubandawakin Gusau 
Ubandoman Gusau 
Uwar Soron Gusau 
Wakili Babba na Gusau 
Wakili Karami na Gusau 
Wakilin Gusau 

Walin Gusau 

Wamban Gusau 
Wazirin Gusau 
Yariman Gusau 

Yarin Gusau 
“Yarjikanyar Gusau 


Rataye na ВПІ : Bayanin Takaitattun Bakake 
D. N. В. Gusau District Note Book 


С. A. D. Р. Gusau Agricultural Debelopment 
Project, Gusau 


———— { sj 


(Ed) Edited 
N. N. P. С. Northern Nigeria Publishing 
Company, Zaria 
‚ Т. Zuriyar Muhammadu Tukur 
‚ М. Mata (Yara da Manya) 
‚Р. Sokoto Agricultural Debelopment 
Project, Sokoto 
. Z. Gaskiya Corporation, Zaria 
. C. Nigerian National Petroleum 
Corporation 
‚ О. Е. College of Education, Sokoto 
Н. N. Cibiyar Nazarin Harsunan Nijeriya, 
Kano 
U. P. Odford Unibersity Press, Ibadan 
U.P. Ibadan Unibersity Press, Ibadan 
P. L. Ahmadu Bello Unibersity Press 
Limited, Zaria 
B. U. Ahmadu Bello Unibersity, Zaria 
U. K. Bayero Unibersity, Kano 
Т. С. Adb6anced Teachers College, Maru 
T. C. Women Arabic Teachers College, 
Gusau 
M. Miladiyya 
A. Ніјігаг Annabi 
G. Sarkin Kudun Gusau 
K. Karibullahi Sheikh Muhammadu 
Nasiru Kabara 


————- sj 


Jami’ar “National Open Unibersity’ а Gusau 


Gusau Oil Mill 


4 sj 


Е 


School of Nursing апа Midwifery Gusau 


Gobernment Science Secondary School, Gusau 


Rataye па ID : Gusau, Bello Muhammad 


————- а= 


Gusau, ВеПо Muhammad, ап haife shi a 
garin Gusau cikin Jihar Zamfara ta yanzu 
ranar Talata 14 ga watan Safar, 1374 
Hijirar Annabi (S. A. W), daidai da 23 ga 
watan Fabrairu, 1954. Ya fara karatun 
Alkur'ani a hannun mahaifinsa Malam 
Muhammadu Dankullum dan Malam 
Buhari Dogo dan Malam Muhammadu 
Tukur dan Malam Muhammadu Ammani 
dan Dangaladima Usamatu dan Alhaji Umaru dan Alhaji 
Mustafa. Ya sauki Alkur ani а shekara ta 1965. Sai уа ci раба 
da karatun littattafan farko na addinin Musulunci. 


Ya shiga makarantar Nizamiyya Islamiyya Gusau daga 
1965 zuwa Disamba, 1969. Ya zarce da karatunsa a Kwalejin 
Horon Malamai ta Sarkin Musulmi Abubakar, Sashen Koyar 
da Larabci da Addinin Musulunci (HMS) Sakkwato daga 
Janairu, 1970 zuwa Yuni, 1973. A shekara ta 1973 ya kama 
aikin koyarwa a karkashin Hukumar Ilmi ta En’e inda ya 
koyar a Makarantar Firamare ta garin Samawa, cikin Kasar 
Kwatarkwashi har zuwa 1974. Ya sake komawa neman ilmi a 
Kwalejin Abdullahi Bayero Kano, Sashen Difloma ta Larabci 
da Addinin Musulunci da Hausa daga 1974 zuwa 1977. Daga 
nan ya zarce karatun Digirin Farko, Sashen Fannin Larabci da 
Nazarin Addinin Musulunci, a Jami’ar Bayero Kano daga 
1977 zuwa 1980. 


An tura shi Hidimar Kasa (N. Y. S. С.) a Jihar Gongola 
inda ya koyar a Babbar Kwalejin Horon Malamai (A. T. C.) ta 
Jalingo daga Agusta, 1980 zuwa Yuli, 1981. Bayan da ya Kare 
Hidimar Kasa, ya koma wa aikinsa na koyarwa а Ma’aikatar 
Пти ta tsohuwar Jihar Sokoto, ya zama Mataimakin Shugaban 
Makarantar Horon Malamai ta Bakura a 1981. Ya rika 
mukamin Sakataren Ilmi na Ma’aikatar Ilmi, yankin Talatar 
Mafara daga Nuwamba, 1981 zuwa Oktoba, 1982. 


Sai kuma ya koma karatun digiri na biyu (M. A.) kan 
fannin Larabci a Jami ’ar Bayero Kano a watan Oktoba, 1982 
zuwa Agusta, 1984. 


— | sj 


Bayan да уа sami takardar digirinsa па biyu, sai aka 
nada shi Shugaban Sashen Larabci (Н. О. D., Arabic) a 
Babbar Kwalejin Horon Malamai (A. T. C.) ta Maru daga 
1984 zuwa 1987. An juya masa wurin aiki, aka ba shi 
Mataimakin Shugaban Makarantar Horon Malamai Mata ta 
Arabiyya (W. А. Т. С.) Gusau дага 1987 zuwa 1989. Ya kuma 
zama Mataimakin Shugaba da Shugaban Makarantar 
Sakandaren Птіп Larabci ta Zurmi daga 1990 zuwa 1993. 
Sannan aka tura shi ya rika Shugabancin Kwalejin Ilmin 
Larabci ta Tunawa da Sheikh Abubakar Mahmud Gummi, 
Sokoto daga 1993 zuwa 1995. Sai kuma aka dauko shi aka ba 
shi Mataimakin Darakta a Hukumar Поп Larabci da Addinin 
Musulunci ta Sakkwato daga 1995 har zuwa lokacin da aka 
dawo Zamfara a 1996. 


Daga nan уа zama Darakta a Hukumar Птіп Larabci 
da Addinin Musulunci ta Jihar Zamfara a Gusau a 1996. 
Yanzu yana rike da mukamin Mataimakin Babban Sakatare 
(DES) na Hukumar daga Satumba 2011 zuwa yau. Gusau, B. 
М. yana da iyali, matan aure da ‘ya’ya da jikoki. 


Wasu Littattafan da ya rubuta sun hada da: 


Gusau ta Malam Sambo (Hadin Gwiwa). 1979/1984. Zaria: 
Ganuwa Publishers Limited. 


Alwajiz fi Tarikhi Gusau Al-Aziza. 


Sheikh Ibn Ishak and his Writing in Arabic and 
Jurisprudance. 1985. 


A Short History of Gusau (Hadin Gwiwa). 1984. Sokoto: Sidi 
Umar Press Limited. 


Rataye па D : Gusau, Sa’idu Muhammad 


Gusau, Sa'idu Muhammad shi ne 
dan Malam Muhammadu Dankullum dan 
Malam Muhammadu Buhari Dogo dan 
Malam Muhammadu Tukur dan Malam 
Muhammadu Ammani dan Dangaladima 
Usamatu dan Alhaji Umaru dan Alhaji 
Mustafa. An haife shi а Unguwar Bube | | \ 
Attajiri, shiyar Madawaki, Bakin 
Masallacin Juma’a Gusau, Jihar Zamfara ta yanzu ranar 24 ga 
watan Maris 1952. 


Ya fara karatun allo ne a wajen mahaifinsa Malam 
Muhammadu Dankullum da Malam Husaini Kanoma da 
Malam Labbo Haruna Gummi da sauransu. Ya sauki 
Alkur’ani, mai tsarki, yana da shekaru goma sha biyu. Daga 
nan aka sanya shi a Makarantar Nizamiyya Islamiyya a Kofar 
gidan Dangaladiman Waziri Malam Attahiru daga 1965 zuwa 
Disamba, 1969. Ya zarce zuwa Kwalejin Sarkin Musulmi 
Abubakar, Sashen Koyar da Larabci da Addinin Musulunci 
(H. M. S.) Sakkwato daga Janairu, 1970 zuwa Yuni, 1973. 


Ya sami damar zurfafa karatunsa a fannonin Hausa da 
Larabci da Addinin Musulunci, bangaren Difloma ta shekara 
uku a Kwalejin Abdullahi Bayero Капо daga Oktoba, 1974 
zuwa Yuni, 1977. Sannan ya ci gaba da karatun digirin farko 
(В. A.) a Jami’ar Bayero Kano daga Oktoba, 1977 zuwa Yuni, 
1980. Bayan ya huta, sai ya sake komawa karatun digiri na 
biyu (M. A.) a kan fannin Hausa daga Oktoba, 1982 zuwa 
Oktoba, 1983. Ya kammala karatun digiri na uku (Ph. D) a 
kan fannin Hausa a Sashen Koyar da Harsunan Nijeriya, 
Jami’ar Bayero Kano a shekara ta 1989. 


Ya koyar a Makarantar Firamare ta cikin garin Talatar 
Mafara wato Township daga Satumba, 1973 zuwa Satumba, 
1974. Ya yi koyarwa a Makarantar Horon Malamai ta U.P.E. 
Wasagu, 1977. Ya kuma yi karantarwa a Kwalejin Larabci (S. 
A. S.) Kano a matsayin Hidimar Kasa (N. Y. S. C.) daga 
Agusta, 1980 zuwa Yuli, 1981. 


Ya rika mukamin Mataimakin Shugaban Makarantar 
Horon Malamai (G.T.C.) Zuru daga 1981 zuwa Satumba, 
1982. Ya taba zama Shugaban Sashen Hausa (H. O. D. Hausa) 


— ——— 940} 


а Babbar Kwalejin Horon Malamai (А. Т. С.), Maru daga1984 
zuwa Satumba, 1985. 


Daga nan, ya juya da aikinsa na koyarwa zuwa Sashen 
Koyar da Harsunan Nijeriya da Kimiyyar Harshe, a Jami'ar 
Bayero, Kano daga watan Yuni, 1990 a matsayin Malamin 
Jami'a mai Daraja ta Daya. Daga nan ya zama Babban 
Malamin Jami’a a 1991, sai kuma aka daga shi gaba ya zama 
Mataimakin Farfesa а 1995. Ranar 1 ga watan Oktoba, 2000 
ya zama Farfesa. 


Allah ya kaddare shi da samun iyali da suka kunshi 
matan аше da “ya” ya da kuma jikoki. 


Jerin littattafan da ya rubuta sun hada da: 
Adabin Hausa 


Wasanni Don Yara. 1982. Zaria: Ganuwa Publishers. 

Darussan Hausa LILIII (Hadin Сима). 1992 & 1993. 
Ibadan: Unibersity Press Limited. 

Dabarun Nazarin Adabin Hausa. 1995 & 2008. Kano: 
Benchmark Publishers Limited. 

Makada da Mawakan Hausa. 1996 & 2005. Kano: 
Benchmark Publishers Limited. 

Tatsuniyoyi a Rubuce. 2000. Kano: Gidan Dabino 
Publishers Limited. 

Salihu Jankidi SarkinTaushi. 2002. Kaduna: Baraka Press & 
Publishing. 

Jagoran Nazarin Wakar Baka. 2003. Kano: Benchmark 
Publishers Limited. 

Wakokin Baka a Kasar Hausa: Yanaye-Yanayensu da 
Sigoginsu. 2008. Kano: Benchmark Publishers 
Limited. 

Diwanin Wakokin Baka: Zababbun Matanoni na Wakokin 
Baka na Hausa. 2009. Kano: Century Research and 
Publishing Limited. 

Adabin Hausa а Saukake. 2011. Kano: Century Research 
and Publishing Limited. 

Wakokin Baka na Hausa (Hadin Guiwa). 2011. Kano: 
Century Research and Publishing Limited. 


apj‏ ل 


Tarihi 


Gusau ta Malam Sambo (Hadin Gwiwa). 1979/1984. Zaria: 
Ganuwa Publishers Limited. 

A Short History of Gusau. (Hadin Gwiwa) 1984. Sokoto: Sidi 
Umar Press Limited. 

Asalin Sarautar Danmasani da Tarihin Danmasanin Gusau, 
Alhaji Shehu Umaru Sambo. 1992. Kano: Abioye 
Dynamic Printers Limited. 

Sarautar Matawalle da Tarihin Matawallen Gusau: Alhaji 
Lawal Mande. 1992. Kano: Zed Press Limited. 

Kadaura Dan Sulaiman. 1993. Kaduna: Fisbas Media 
Serbices. 

Addinin Musulunci 


Musulunci da Bazuwarsa. 1991 & 2005. Kano: Benchmark 
Publishers Limited. 

Shari'a а Musulunci. 1991 & 2005. Kano: Benchmark 
Publishers Limited, Kano. 

Mazhabobi Hudu da Yaduwarsu. 1991 & 2005. Kano: 
Benchmark Publishers Limited. 

Mu Koyi Ibada I. 1994. Kano: Gidan Dabino Publishers 
Limited. 


Fassara 


Jaririya Mai Al’ajabi. 1998. London: Cambridge Unibersity 
Press. 

Tanko Arausaya. 1998. London: Cambridge Unibersity 
Press. 

Siddabarun Hawainiya. 1998. London: Cambridge 
Unibersity Press. 

Ziyarar Dora. 1998. London: Cambridge Unibersity Press 


Wasu Littattafansa da ke Jiran Bugawa 


Wasanni da Wake-Waken Yara a Kasar Gusau, 1980. 
Rayuwa da Ayyukan Mai Martaba Sarkin Musulmi, 


ي —— — 


Alhaji Dr. Ibrahim Dasuki, 1990. 

Tsokaci a kan Wakar Sahibi, 1991. 

Jirwayen Wakokin Baka a Harshe da Adabi, 1993. 

Shuni Gyara Zare: Tarihin Rayuwar Alhaji Ladan Abdullahi 
Shuni, 1993. 

Alhaji Ladan Shuni: The Danmasani of Sokoto, 1993. 

Biyar ta Gusau, 1994. 

Hanyar Nazarin Adabi a Saukake, 1998. 

Hajji da Umra a Saukake, 2002. 

The Mai Bade, Alhaji Umar Sulaiman (English Bersion), 
2006. 


